พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 1 
พระอภิธรรมปิฎก 
เล่ม ๔ 

กถาวัตถุปกรณ์ 

ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
มหาวรรค 
ปุคคลกถา 
นิคหะ ๘ 
นิคหะ ที่ ๘ 
อนุโลมปัญจกะ 

[๑] สกวาที ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ท่านหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม 
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรูนิคหะ หากว่า ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุ 
นั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น 
ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่ง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 2 

เห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด แต่ถ้าไม่พึงกล่าว 
ว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถ์ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวใน 
ปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า 
สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด 

อนุโลมปัญจกะ จบ 


ปฎิกัมมจตุกกะ 

[๒] ป. ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม 
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ป. ท่านจงรับรู้ปฏิกรรม. หากว่า ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่ง 
เห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ 
ว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ 
เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด 
แต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลนั้น 
ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถ- 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 3 

ปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปีญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล 
นั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด 
ปฏิกัมมจตุกกะ จบ 

นิคคหจตุกกะ 

[๓] ป. ก็ถ้าท่านยังจะยืนยันว่า กล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล 
นั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ไซร้ ด้วยเหตุนั้น ท่านเมื่อยังปฏิญาณอยู่ข้าง 
ปฏิเสธบุคคลอย่างนี้ด้วยปฏิญญานี้ ก็ต้องนิคหะอย่างนี้ดังนั้น เราจึงนึคหะท่าน ท่านถูกนิคหะ 
ชอบแล้วเทียว. หากท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้อง 
กล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะ 
นั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม่ 
หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ผิด แต่ถ้าไม , พึงกล่าวว่า 
สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า 
พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็น 
สัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลนั้นตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ดังนี้ นี้เป็นความผิดของท่าน 

นึคคหจตุกกะ จบ 

อุปนยนจตุกกะ 

[๔] ป. หากนึคหะที่เราทำแก่ท่านนี้เป็นนึคหะชั่วไซร้ ท่านจงเห็นอย่างเดียวกัน 
นั่นแหละในนึคหะที่ท่านได้ทำแก่เรา ในกรณีว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดย 





พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 4 

สัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็น 
บุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ก็เราผู้ปฏิญาณอยู่ข้างรับรองบุคคลอย่างนี้ด้วย 
ปฏิญญานี้อันท่านไม่พึงนิคหะอย่างนี้ดังนั้น ท่านนิคหะเรา เราจึงถูกนิคหะชั่วเทียว คือนิคหะ 
ว่า หากว่า ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า สภาวะ 
ใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม 
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด, แต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ 
เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ก็ต้องไม่กล่าว 
ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า ข้าพเจ้าหยั่ง 
เห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้นี้เป็นความผิดของท่าน 
อุปนยนจตุกกะ จบ 

นิคมจตุกกะ 

[๕] ป. เราไม่พึงถูกนิคหะอย่างนี้ด้วยเหตุนั้นแหละ ที่ท่านนึคหะเราว่า "หากว่า 
ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า สภาวะใด เป็น 
สัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ 
ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่ 
พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะ 
นั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด, แต่ถ้าไม , พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็น 
ปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ที่ท่านกล่าวในปัฌหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 5 

ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ 
เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด ดังนี้ 
จึงกลับเป็นความผิดของท่าน ด้วยเหตุนั้นแหละ นิคหะที่ท่านทำแล้วจึงทำไม'ชอบ ปฏิกรรม 
ข้าพเจ้าได้ทำชอบแล้ว การดำเนินความข้าพเจ้าได้ทำชอบแล้วแล 
นิคมจตุกกะ จบ 
นึคหะที่ ๑ จบ 

นึคหะที่ ๒ 
ปัจจนึกปัญจกะ 

[๖] ป. ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม 
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ป. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็น 
บุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า 
ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ 
เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด, 
แต่ล้าไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลนั้น 
ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ก็ต้องไม , กล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉ¬ 
ก'ตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิ- 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 6 

กัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็น 
บุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด 
ปัจจนึกปัญจกะ จบ 


ปฏิกัมมจตุกกะ 

[๗] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ท่านหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม 
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรู้ปฏิกรรม. หากว่า ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็น 
บุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ 
เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด, 

แต่ล้าไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม 
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, 
ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ 
ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม 
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด 
ปฏิกัมมจตุกกะ จบ 

นิคคหจตุกกะ 

[๘] ส. ก็ท่านยังจะยืนยันว่า กล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น 





พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 7 

ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ไซร้ ด้วยเหตุนั้น ท่านเมื่อยังปฏิญาณอยู่ข้างรับรอง 
บุคคลอย่างนี้ด้วยปฏิญญาอย่างนี้ก็ต้องนิคหะอย่างนี้ดังนั้น เราจึงนึคหะท่าน ท่านถูกนิคหะ 
ชอบแล้วเทียว. หากว่า ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้อง 
กล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่ง 
เห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด, แต่ล้าไม , พึงกล่าวว่า สภาวะใด 
เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึง 
กล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็น 
สัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ดังนี้ นี้เป็นความผิดของท่าน 

นิคคหจตุกกะ จบ 

อุปนยนจตุกกะ 

[๙] ส. หากนิคหะที่เราท่าแก่ท่านนี้เป็นนึคหะชั่วไซร้ ท่านจงเห็นอย่างเดียวกัน 
นั่นแหละ ในนิคหะที่ท่านได้ท่าแก่เรา ในกรณีว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม่ 
หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ก็เราผู้ปฏิญาณอยู่ข้างปฏิเสธบุคคล 
อย่างนี้ด้วยปฏิญญานี้อันท่านไม่พึงนึคหะอย่างนี้ดังนั้นท่านนิคหะเรา เราจึงถูกนิคหะชั่วเทียว 
คือนึคหะว่า หากว่า ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้อง 
กล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะ 
นั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 8 

โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้า 
ไม , หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด, แต่ถ้าไม , พึงกล่าวว่า 
สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถ์ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่าน 
กล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แด , ไม่ 
พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะ 
นั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้นี้เป็นความผิดของท่าน 
อุปนยนจตุกกะ จบ 

นิคมจตุกกะ 

[๑๐] ส. เราไม , พึงถูกนึคหะอย่างนี้ด้วยเหตุนั้นแหละ ที่ท่านนึคหะเราว่า "หากว่า 
ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า สภาวะใด 
เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ แด , ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล 
นั้น ตามสกาวนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด, แด , ถ้าไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด เป็น 
สัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แด , ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใด 
เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าไม่หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ดังนี้ ผิด" ดังนี้จึงกลับเป็นความผิดของท่านด้วยเหตุนั้นแหละ นึคหะที่ท่านท่าแล้ว จึงท่าไม่ 
ชอบ ปฏิกรรมข้าพเจ้าได้ท่าชอบแล้ว การดำเนินความข้าพเจ้าได้ท่าชอบแล้วแล 
นิคมจตุกกะ จบ 
นึคหะที่ ๒ จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 9 
นิคหะ ที่ ๓ 

[๑๑] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่าน 
กล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิก็ตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึง 
กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด แต่ล้า 
ไม่พึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดังนี้ผิด ฯลฯ 
นิคหะที่ ๓ จบ 

นึคหะ ที่ ๔ 

[๑๒] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่าน 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 10 

กล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึง 
กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด, แต่ถ้าไม่พึง 
กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ก็ต้องไม่กล่าวว่าข้าพเจ้า 
หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้า 
หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดังนี้ผิด ฯลฯ 
นิคหะ ที่ ๕ 

[๑๓] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมในสภาวะทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, 
ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่ 
พึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด, แต่ถ้า 
ไม่พึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ก็ต้องไม , 

กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลในสภาว 
ธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 11 
นิคหะ ที่ ๖ 

[๑๔] ป. ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น 

ป. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, 

ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่ 
พึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด, แต่ล้าไม่พึง 
กล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้า 
ไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าไม , 
หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดังนี้ผิด ฯลฯ 
นึคหะ ที่ ๗ 

[๑๕] ป. ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น 

ป. ท่านจงรับรู้นึคหะ, หากว่า ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 12 

ไม่พึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด, แต่ 
ถ้าไม่พึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ก็ต้องไม , กล่าว 
ว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า 
ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล 
ในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดังนี้ ผิด ฯลฯ 
นิคหะ ที่ ๘ 

[๑๖] ป. ท่านไม่หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น 

ป. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ดังนี้ ผิด, แต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวใน 
ปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า 
ข้าพเจ้าไม , หยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดังนี้ผิด ฯลฯ 
นิคหะ ๘ จบ 


สุทธิกสังสันทนา 

[๑๗] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 13 


ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจ 
หยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็ 
เป็นอื่น, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์แต่ไม , พึงกล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น 
ดังนี้ ผิด, แต่ล้าไม , พึงกล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่ง 
เห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหา 
นั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิ 
กัดถปรมัตถ์แด , ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ผิด ฯลฯ 

[๑๘] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นเวทนา โดยสัจฉิ 
กัตถปรมัตถ์หรือ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสัญญา ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสังขาร ฯลฯ ดุจหยั่งเห็น 
วิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจ 
หยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า วิญญาณเป็นอื่น 
บุคคลก็เป็นอื่น, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจ 
หยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แด , ไม่พึงกล่าวว่า วิญญาณเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น 
ดังนี้ผิด, แด , ล้าไม , พึงกล่าวว่า วิญญาณเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้า 
หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 14 

ในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็น 
วิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่าวิญญาณเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ 
ผิด ฯลฯ 

[๑๙] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นชักขายตนะ โดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นโสตายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นฆานายตนะ ฯลฯ 
ดุจหยั่งเห็นชิวหายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นกายายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นรูปายตนะ ฯลฯ ดุจ 
หยั่งเห็นสัททายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นคันธายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นรสายตนะ ฯลฯ ดุจ 
หยั่งเห็นโผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมนายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นธิมัมายตนะ โดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ ฯลฯ 

[๒๐] ... ดุจหยั่งเห็นจักขุธาตุ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็น 
โสตธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นฆานธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นชิวหาธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นกายธาตุ ฯลฯ 
ดุจหยั่งเห็นรูปธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสัททธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นคันธธาตุ ฯลฯ ดุจ 
หยั่งเห็นรสธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นโผฏฐัพพธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นจักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ ดุจ 
หยั่งเห็นโสตวิญญาณธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นฆานวิญญาณธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นชิวหาวิญญาณ 
ธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นกายวิญญาณธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมโนธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมโน 
วิญญาณธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นธิมัมธาตุ ฯลฯ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ ฯลฯ 

[๒๑] ... ดุจหยั่งเห็นจักขุนทรีย์ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็น 
โสตินทรีย์ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นฆานินทรีย์ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นชิวหินทรีย์ฯลฯ ดุจหยั่งเห็น 
กายินทรีย์ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมนินทรีย์ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นชีริดึนทรีย์ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นอิตถิน 
ทรีย์ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นปุริสิ 1 นทรีย์ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสุขินทรีย์ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นทุกชินทรีย์ฯลฯ 
ดุจหยั่งเห็นโสมนัสสินทรีย์ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นอุเปก 1 ขินท'รีย์ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสัทธินทรีย์ฯลฯ 
ดุจหยั่งเห็นริริขินทรีย์ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสตินทรีย์ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสมาธินทรีย์ ฯลฯ 
ดุจหยั่งเห็นปัญญินทรีย์ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นอนัญญดัญญสัสามีตินทรีย์ฯลฯ ดุจหยั่งเห็น 
อัฌฌินทรีย์ ฯลฯ ดจหยั่งเห็นอัฌฌาตารินทรีย์ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 15 


ป. ถูกแล้ว 

ส. อัญญาตาวินทรีย์ เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ หากว่า ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจ 
หยั่งเห็นสัญญาตารินทรีย์ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า สัญญาตา 
รินทรีย์เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็น 
บุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นสัญญาตารินทรีย์ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึง 
กล่าวว่า สัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ ผิด, แต่ล้าไม่พึงกล่าวว่า สัญญาตา 
รินทรีย์เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ก็ต้องไม , กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ดุจหยั่งเห็นสัญญาตารินทรีย์ โดยสัจฉิสัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นสัญญาตารินทรีย์ โดยสัจฉิสัตถปรมัตถ์ 
แต่ไม่พึงกล่าวว่า สัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ผิด ฯลฯ 
[๒๒] ป. ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิสัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และ 
ท่านก็หยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ป. ท่านจงรับรู้ปฏิกรรม, หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติ 
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และท่านก็หยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิสัตถปรมัตถ์ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้อง 
กล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า พระผู้มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 16 

พระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และข้าพเจ้าก็หยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิ 
กัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ ผิด, แต่ถ้าไม , พึงกล่าวว่า 
รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อ 
เกื้อกูลตน มีอยู่ และข้าพเจ้าก็หยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ที่ท่านกล่าวในป้ญหานั้นว่า 
พึงกล่าวได้ว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และ 
ข้าพเจ้าก็หยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ 
ผิด ฯลฯ 

ป. ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และ 
ท่านก็หยั่งเห็นเวทนา ฯลฯ และท่านก็หยั่งเห็นสัญญา ฯลฯ และท่านก็หยั่งเห็นสังขาร ฯลฯ และ 
ท่านก็หยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ 

ป. ท่านจงรับรู้ปฏิกรรม หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติ 
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และท่านก็หยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึง 
ต้องกล่าวว่า วิญญาณเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า พระ 
ผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และข้าพเจ้าก็หยั่งเห็นวิญญาณ 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า วิญญาณเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ ผิด, แต่ถ้า 
ไม่พึงกล่าวว่า วิญญาณเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ 
ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และข้าพเจ้าก็หยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, 

ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้น พึงกล่าวได้ว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล 
ตน มีอยู่ และข้าพเจ้าก็หยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า วิญญาณเป็น 
อื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ ผิด ฯลฯ 

[๒๓] ป. ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 17 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และ 
ท่านก็หยั่งเห็นจักขายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ ฯลฯ และท่านก็หยั่งเห็นโสตายตนะ ฯลฯ 
และท่านก็หยั่งเห็นธัมมายตนะ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ ฯลฯ 

[๒๔] -.. ท่านก็หยั่งเห็นจักขุธาตุ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ ฯลฯ และท่านก็หยั่ง 
เห็นกายธาตุ ฯลฯ และท่านก็หยั่งเห็นรูปธาตุ ฯลฯ และท่านก็หยั่งเห็นโผฏฐัพพธาตุ ฯลฯ และ 
ท่านก็หยั่งเห็นจักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ และท่านก็หยั่งเห็นมโนวิญญาณธาตุ ฯลฯ และท่านก็หยั่ง 
เห็นธมัมาธาตุ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ ฯลฯ 

[๒๕] -.. และท่านก็หยั่งเห็นจักขุนทรีย์ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ ฯลฯ และท่าน 
ก็หยั่งเห็นโสตินทรีย์ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ ฯลฯ และท่านก็หยั่งเห็นสัญญาตาวินทรีย์ 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ ฯลฯ 

ป. ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และ 
ท่านก็หยั่งเห็นสัญญาตารินทรีย์ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. สัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น 

ป. ท่านจงรับรู้ปฏิกรรม หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติ 
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และท่านก็หยั่งเห็นสัญญาตารินทรีย์ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุนั้น 
นะท่านจึงต้องกล่าวว่า สัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึง 
กล่าวได้ว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และข้าพเจ้าก็ 
หยั่งเห็นดัณฌาตารินทรีย์ โดยสัตฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า ดัฌฌาตารินทรีย์เป็นอื่น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 18 

บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ ผิด, แต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่า ยัญญาตาวินทรีย์เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และข้าพ 
เจ้าก็หยั่งเห็นสัญญาตาวินทรีย์ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ 
ว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และข้าพเจ้าก็หยั่งเห็น 
ยัญญาตาวินทรีย์ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า ยัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น บุคคลอื่น 
ก็เป็นอื่น ดังนี้ผิด ฯลฯ 

สุทธิกสังสันทนา จบ 

โอปัมมสังสันทนา 

[๒๖] ส. ท่านหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ รูปเป็นอื่น เวทนาก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่าท่านหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่ง 
เห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ รูปเป็นอื่น เวทนาก็เป็นอื่น (อย่างเดียวกัน) ท่านหยั่งเห็น 
บุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่าน จึงต้อง 
กล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น. ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่ง 
เห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ รูปเป็นอื่น เวทนาก็เป็น 
อื่น ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์แต่ไม , พึง 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 19 

กล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ ผิด, แต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็ 
เป็นอื่น ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดย 
สัจฉิก็ต่ถปรมัตถ์ รูปเป็นอื่น เวทนาก็เป็นอื่น ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจ 
หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์. ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์รูปเป็นอื่น เวทนาก็เป็นอื่น ข้าพเจ้าหยั่งเห็น 
บุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นอื่น 
บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ผิด ฯลฯ 

[๒๗] ส. ท่านหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสังขาร ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์รูปเป็นอื่น 
วิญญาณก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า ท่านหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจ 
หยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ รูปเป็นอื่น วิญญาณก็เป็นอื่น (อย่างเดียวกัน) ท่าน 
หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่าน 
จึงต้องกล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้า 
หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ รูปเป็นอื่น วิญญาณ 
ก็เป็นอื่น ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์แต่ 
ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ ผิด, แต่ล้าไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 20 

เป็นอื่น ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถ์ รูปเป็นอื่น วิญญาณก็เป็นอื่น ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าหยั่ง 
เห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ รูปเป็นอื่น วิญญาณก็ 
เป็นอื่น ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
แต่ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ผิด ฯลฯ 

[๒๘] ส. ท่านหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นสัญญา ฯลฯ ดุจ 
หยั่งเห็นสังขาร ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์เวทนา 
เป็นอื่น รูปก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 

[๒๙] ส. ท่านหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นสังขาร ฯลฯ ดุจ 
หยั่งเห็นวิญญาณ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นรูป ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์สัญญา 
เป็นอื่น เวทนาก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 

[๓๐] ส. ท่านหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ ฯลฯ ดุจ 
หยั่งเห็นรูป ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นเวทนา ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์สังขารเป็น 
อื่น สัญญาก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 

[๓๑] ส. ท่านหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นรูป ฯลฯ ดุจหยั่ง 
เห็นเวทนา ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสัญญา ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์วิญญาณเป็น 
อื่นสังขารก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 21 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า ท่านหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจ 
หยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์วิญญาณเป็นอื่น สังขารก็เป็นอื่น (อย่างเดียวกัน) ท่าน 
หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุนั้นนะ 
ท่านจึงต้องกล่าวว่า วิญญาณเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์วิญญาณ 
เป็นอื่น สังขารก็เป็นอื่น ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า วิญญาณเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ ผิด, แต่ถ้าไม่พึง 
กล่าวว่า วิญญาณเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ก็ต้องไม , กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์วิญญาณเป็นอื่น สังขารก็เป็นอื่น ข้าพเจ้า 
หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ที่ท่านกล่าวใน 
ปัญหา 

นั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นสังขารโดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถ์วิญญาณเป็นอื่น สังขารก็เป็นอื่น ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม , พึงกล่าวว่า วิญญาณเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น 
ดังนี้ผิด ฯลฯ 

[๓๒] ส. ท่านหยั่งเห็นจักขายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นโสตายนะ ฯลฯ 
ดุจหยั่งเห็นธัมมายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ชักขายตนะเป็นอื่น ธมมายตนะก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 
[๓๓] ส. ท่านหยั่งเห็นโสตายตนะ ฯลฯ ท่านหยั่งเห็นธ'มมายตนะโดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นจักขายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมนายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ธ'มมายตนะ 
เป็นอื่น มนายตนะก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 

[๓๔] ส. ท่านหยั่งเห็นจักขุธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นโสตธาตุ ฯลฯ 
ดุจหยั่งเห็นธรรมธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ จักขุธาตุเป็นอื่น ธรรมธาตุก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 
[๓๕] ส. ท่านหยั่งเห็นโสตธาตุ ฯลฯ ท่านหยั่งเห็นธรรมธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ดุจหยั่งเห็นจักขุธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมโนวิญญาณธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ธรรมธาตุเป็นอื่น 
มโนวิญญาณธาตุก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 22 

[๓๖] ส. ท่านหยั่งเห็นจักขุนทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นโสตินทรีย์ ฯลฯ 
ดุจหยั่งเห็นยัญญาตาวินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ จักขุนทรีย์เป็นอื่น ยัญญาตาวินทรีย์ก็เป็นอื่น 
หรือ ฯลฯ 

[๓๗] ส. ท่านหยั่งเห็นโสตินทรีย์ ฯลฯ ท่านหยั่งเห็นยัญญาตารินทรีย์โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นชักขุนทรีย์ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นยัญญินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ยัญญาตา 
รินทรีย์เป็นอื่น ยัญญินทรีย์ก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นยัญญาตารินทรีย์โดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ยัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า ท่านหยั่งเห็นสัญญาตา'รินทรีย์โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นยัญญินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ยัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น ลัญญินทรีย์ก็ 
เป็นอื่น (อย่างเดียวกัน) ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นยัญญาตารินทรีย์ 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ยัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น บุคคลก็ 
เป็นอื่น ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นสัญญาตารินทรีย์โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นยัญญินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ยัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น ยัญญินท่ร็ย์ก็ 
เป็นอื่น ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า ยัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น 
บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ ผิด, แต่ล้าไม่พึงกล่าวว่า ยัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ก็ต้อง 
ไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นยัญญาตารินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นลัญญินทรีย์โดยสัจฉิ 
กัตถปรมัตถ์ ยัญญาตา'รินทรีย์เป็นอื่น ยัญญินทรีย์ก็เป็นอื่น ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นยัญญาตารินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 23 

ได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นยัญญาตาวินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นยัญญินทรีย์โดยสัจฉิ 
กัตถปรมัตถ์ ยัญญาตาวินทรีย์เป็นอื่น ยัญญินทรีย์ก็เป็นอื่น ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิ 
กัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นยัญญาตาวินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า ยัญญาตา 
วินทรีย์เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ ผิด ฯลฯ 

[๓๘] ป. ท่านหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ รูปเป็นอื่น เวทนาก็เป็นอื่น หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และท่าน 
ก็หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ป. ท่านจงรับรู้ปฏิกรรม หากว่า ท่านหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดุจ 
หยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ รูปเป็นอื่น เวทนาก็เป็นอื่น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า 
บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และท่านก็หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุนั้น 
นะท่านจึงต้องกล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ รูปเป็นอื่น 
เวทนาก็เป็นอื่น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และข้าพเจ้า 
หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ผิด, แต่ 
ถ้าไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิ 
กัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ รูปเป็นอื่น เวทนาก็เป็นอื่น พระผู้มีพระ 
ภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และข้าพเจ้าหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปร- 
มัตถ์ ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ รูป 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 24 

เป็นอื่น เวทนาก็เป็นอื่น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ 
และ 1 ข้าพเจ้าหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ 
ผิด ฯลฯ 

[๓๙] ป. ท่านหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นสัญญา ฯลฯ ดุจหยั่ง 
เห็นสังขาร ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์รูปเป็นอื่น วิญญาณก็เป็นอื่น 
หรือ ฯลฯ 

[๔๐] ป. ท่านหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นสัญญา ฯลฯ ดุจหยั่ง 
เห็นสังขาร ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์เวทนาเป็นอื่น 
รูปก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 

[๔๑] ป. ท่านหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นสังขาร ฯลฯ ดุจ 
หยั่งเห็นวิญญาณ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นรูป ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์สัญญา 
เป็นอื่น เวทนาก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 

[๔๒] ป. ท่านหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ ฯลฯ ดุจ 
หยั่งเห็นรูป ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นเวทนา ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์สังขาร 
เป็นอื่น สัญญาก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 

[๔๓] ป. ท่านหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นรูป ฯลฯ ดุจหยั่ง 
เห็นเวทนา ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสัญญา ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์วิญญาณ 
เป็นอื่น สังขารก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 

[๔๔] ป. ท่านหยั่งเห็นจักขายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นโสตายตนะ 
ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นธัมมายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ จักขายตนะเป็นอื่น ชัมมายตนะก็เป็นอื่น 
หรือ ฯลฯ 

[๔๕] ป. ท่านหยั่งเห็นโสตายตนะ ฯลฯ ธมมายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่ง 
เห็นจักขายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมนายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ธัมมายตนะเป็นอื่น มนายตนะ 
ก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 25 

[๔๖] ป. ท่านหยั่งเห็นจักขุธาตุ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นโสตธาตุ ฯลฯ 
ดุจหยั่งเห็นธรรมธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์จักขุธาตุเป็นอื่น ธรรมธาตุก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 
[๔๗] ป. ท่านหยั่งเห็นโสตธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ฯลฯ ท่านหยั่งเห็นธรรมธาตุ 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นจักขุธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมโนวิญญาณธาตุโดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ธรรมธาตุเป็นอื่น มโนวิญญาณธาตุก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 

[๔๘] ป. ท่านหยั่งเห็นจักขุนทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นโสตินทรีย์ ฯลฯ 
ดุจหยั่งเห็นธัญญาตารินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ จักขุนทรีย์เป็นอื่น ธัญญาตารินทรีย์ก็เป็น 
อื่น หรือ ฯลฯ 

[๔๙] ป. ท่านหยั่งเห็นโสตินทรีย์ ฯลฯ ธัญญาตาวินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ดุจหยั่งเห็นชักขุนทรีย์ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นธัญญิฌทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ธัญญาตารินทรีย์ 
เป็นอื่น ธัญญินทรีย์ก็เป็นอื่น หรือ ฯลฯ 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และ 
ท่านก็หยั่ง เห็นสัญญาตารินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ธัญญาตา'รินทรีย์เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น 

ป. ท่านจงรับรู้ปฏิกรรม, หากว่า ท่านหยั่งเห็นธัญญาตารินทรีย์โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ดุจหยั่งเห็นธัญญินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ธัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น ธัญญินทรีย์ก็ 
เป็นอื่น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และท่านก็หยั่งเห็น 
ธัญญาตารินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ธัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น 
บุคคลก็เป็นอื่น, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นธัญญาตารินทรีย์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 26 

โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ยัญญาตาวินทรีย์เป็นอื่น ยัญญินทรีย์ก็เป็นอื่น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า 
บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และข้าพเจ้าก็หยั่งเห็นสัญญาตาวินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
แต่ไม่พึงกล่าวว่า ยัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ ผิด, แต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่า 
ยัญญาตาวินทรีย์เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นยัญญาตารินทรีย์โดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นสัญญินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ยัญญาตา'รินทรีย์เป็นอื่น 
ดัญญินทรีย์ก็เป็นอื่น พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ และ 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็น ยัญญาตารินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นยัญญาตารินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ดุจหยั่งเห็นยัญญินทรีย์โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ 

สัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น ยัญญินทรีย์ก็เป็นอื่น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อ 
เกื้อกูลตน มีอยู่ และข้าพเจ้าหยั่งเห็นสัญญาตารินทรีย์โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า 
ยัญญาตารินทรีย์เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ผิด ฯลฯ 
โอปมมสังสันทนา จบ 


จตุกกนยสังสั'นทนา 

[๕๐] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปเป็นบุคคลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า รูปเป็นบุคคล, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นบุคคล ดังนี้ ผิด, แต่ 
ล้าไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นบุคคล ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 27 

ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่ 
พึงกล่าวว่า รูปเป็นบุคคล ดังนี้ผิด ฯลฯ 

[๕๑] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลในรูปหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากรูปหรือ ฯลฯ รูปในบุคคลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า รูปในบุคคล, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้า 
หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า รูปในบุคคล ดังนี้ ผิด, แต่ล้าไม่พึง 
กล่าวว่า รูปในบุคคล ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่าน 
กล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าว 
ว่า รูปในบุคคล ดังนี้ผิด ฯลฯ 

[๕๒] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนาเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในเวทนาหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจาก 
เวทนาหรือ ฯลฯ เวทนาในบุคคลหรือ ฯลฯ สัญญาเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในสัญญาหรือ 
ฯลฯ บุคคลอื่นจากสัญญาหรือ ฯลฯ สัญญาในบุคคลหรือ ฯลฯ สังขารเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ 
บุคคลอื่นจากสังขารหรือ ฯลฯ สังขารในบุคคลหรือ ฯลฯ วิญญาณเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคล 
ในวิญญาณหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากวิญญาณหรือ ฯลฯ วิญญาณในบุคคลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า วิญญาณในบุคคล, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า วิญญาณในบุคคล ดังนี้ผิด, 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 28 

แต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่า วิญญาณในบุคคล ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
แต่ไม่พึงกล่าวว่า วิญญาณในบุคคล ดังนี้ ผิด ฯลฯ 

[๕๓] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขายตนะเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในจักขายตนะหรือ ฯลฯ บุคคล 
อื่นจากจักขายตนะหรือ ฯลฯ ชักขายตนะในบุคคลหรือ ฯลฯ ธัมมายตนะเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ 
บุคคลในธัมมายตนะหรือ ฯลฯ ธมัมายตนะในบุคคล หรือ ฯลฯ 

[๕๔] ... จักขุธาตุเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในจักขุธาตุหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจาก 
จักขุธาตุหรือ ฯลฯ จักขุธาตุในบุคคลหรือ ฯลฯ ธรรมธาตุเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในธรรมธาตุ 
หรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากธรรมธาตุหรือ ฯลฯ ธรรมธาตุในบุคคลหรือ ฯลฯ 

[๕๕] -.. จักขุนทรีย์เป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในจักขุนทรีย์หร้อ ฯลฯ บุคคลอื่นจาก 
จักขุนทรีย์หร้อ ฯลฯ จักขุนทรีย์ในบุคคลหรือ ฯลฯ อัญญาตาวินทรีย์เป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคล 
ในสัญญาตารินทรีย์หรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากสัญญาตาวินทรีย์หร้อ ฯลฯ สัญญาตารินทรีย์ในบุคคล 
หรือ ฯลฯ 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ ด้วยเหตุ 
นั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า สัญญาตารินทรีย์ในบุคคล, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สัญญาตารินทรีย์ในบุคคล ดังนี้ 
ผิด, แต่ถ้าไม , พึงกล่าวว่า สัญญาตารินทรีย์ในบุคคล ก็ต้องไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคลโดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถ์ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สัญญาตารินทรีย์ในบุคคล ลังนี้ ผิด ฯลฯ 
[๕๖] ป. ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 29 


ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ ดังนี้ 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปเป็นบุคคลหรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ป. ท่านจงรับรู้ปฏิกรรม, หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติ 
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า รูปเป็นบุคคล, ที่ท่านกล่าวในปัญหา 
นั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ แต่ 
ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นบุคคลดังนั้ผิด, แต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นบุคคล ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระ 
ผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึง 
กล่าวได้ว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ แต่ไม , พึงกล่าวว่า 
รูปเป็นบุคคล ดังนี้ผิด ฯลฯ 

[๕๗] ป. ท่านไม่พึงหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ ดังนี้ 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลในรูปหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากรูปหรือ ฯลฯ รูปในบุคคลหรือ ฯลฯ 
เวทนาเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในเวทนาหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากเวทนาหรือ ฯลฯ เวทนา 
ในบุคคลหรือ ฯลฯ สัญญาเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในสัญญาหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากสัญญา 
หรือ ฯลฯ สัญญาในบุคคลหรือ ฯลฯ สังขารเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในสังขารหรือ ฯลฯ 
บุคคลอื่นจากสังขารหรือ ฯลฯ วิญญาณเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ สังขารในบุคคลหรือ ฯลฯ วิญญาณ 
ในบุคคลหรือ ฯลฯ หรือ ฯลฯ บุคคลในวิญญาณหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากวิญญาณหรือ ฯลฯ 
วิญญาณในบุคคลหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 30 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น 

ป. ท่านจงรับรู้ปฏิกรรม, หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติ 
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า วิญญาณในบุคคล, ที่ท่านกล่าวใน 
ปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ 
แต่ไม่พึงกล่าวว่า วิญญาณในบุคคล ดังนี้ ผิด, แต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่า วิญญาณในบุคคลก็ต้อง 
ไม่กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่, ที่ท่านกล่าวใน 
ปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ 
แต่ไม่พึงกล่าวว่า วิญญาณในบุคคล ดังนี้ ผิด ฯลฯ 

[๕๘] ป. ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ ดังนี้ 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. จักขายตนะเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในจักขายตนะหรือ ฯลฯ บุคคล 
อื่นจากจักขายตนะหรือ ฯลฯ จักขายตนะในบุคคลหรือ ฯลฯ ธมัมายตนะเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ 
บุคคลในธมัมายตนะหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากธมัมายตนะหรือ ฯลฯ ธมัมายตนะในบุคคลหรือ ฯลฯ 
จักขุธาตุเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในจักขุธาตุหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากจักขุธาตุหรือ ฯลฯ จักขุธาตุ 
ในบุคคลหรือ ฯลฯ ธมัมธาตุเป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในธัมมธาตุหรือ ฯลฯ บุคคลอื่น 
จากธมัมธาตุหรือ ฯลฯ ธัมมธาตุในบุคคลหรือ ฯลฯ 

[๕๙] ... จักขุนทรีย์เป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจาก 
จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ จักขุนทรีย์ในบุคคลหรือ ฯลฯ อัญญาตาวินทรีย์เป็นบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคล 
ในอัญญาตารินทรีย์หรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากธัญญาตาวินทรีย์หรือ ฯลฯ ธัญญาตารินทรีย์ในบุคคล 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 31 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น 

ป. ท่านจงรับรู้ปฏิกรรม, หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติ 
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า สัญญาตาวินทรีย์ในบุคคล, ที่ท่าน 
กล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน 
มีอยู่ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สัญญาตารินทรีย์ในบุคคล ดังนี้ ผิด, แต่ไม่พึงกล่าวว่า สัญญาตารินทรีย์ 
ในบุคคล ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่, 
ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติ 
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ แต่ไม , พึงกล่าวว่า สัญญาตารินทรีย์ในบุคคล ดังนี้ผิด ฯลฯ 
จตุกกนยสังสันทนา จบ. 

ลักขณยุตดึกตา 

[๖๐] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลมีปัจจัยหรือ ฯลฯ บุคคลไม่มีปัจจัยหรือ ฯลฯ บุคคลเป็นสังขตะ 
หรือ ฯลฯ บุคคลเป็นอสังขตะหรือ ฯลฯ บุคคลเที่ยงหรือ ฯลฯ บุคคลไม่เที่ยงหรือ ฯลฯ บุคคล 
มีนิมิตหรือ ฯลฯ บุคคลไม่มีนิมิตหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ ย่อ 
[๖๑] ป. ท่านไม , หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ ดังนี้ 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 32 

ป. บุคคลมีปัจจัยหรือ ฯลฯ บุคคลไม่มีปัจจัยหรือ ฯลฯ บุคคลเป็นสังขตะ 
หรือ ฯลฯ บุคคลเป็นอสังขตะหรือ ฯลฯ บุคคลเที่ยงหรือ ฯลฯ บุคคลไม่เที่ยงหรือ ฯลฯ บุคคล 
มีนิมิตหรือ ฯลฯ บุคคลไม่มีนิมิต หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ลักขณยุตติกตา จบ. 

วจนโสธนะ 

[๖๒] ส. บุคคลเป็นสภาวะที่หยั่งเห็นได้ สภาวะที่หยั่งเห็นได้ ก็เป็นบุคคล หรือ? 

ป. บุคคลเป็นสภาวะที่หยั่งเห็นได้ แต่สภาวะที่หยั่งเห็นได้บางอย่างเป็นบุคคล 
บางอย่างไม่เป็นบุคคล 

ส. บุคคลบางอย่างเป็นสภาวะที่หยั่งเห็นได้ บางอย่างเป็นสภาวะที่หยั่งเห็น 
ไม , ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๓] ส. บุคคลเป็นสภาวะที่จริงแท้ (สัจฉิกัตถะ) สภาวะที่จริงแท้ ก็เป็นบุคคล 
หรือ? 

ป. บุคคลเป็นสภาวะที่จริงแท้ แต่สภาวะที่จริงแท้บางอย่างเป็นบุคคล บาง 
อย่างไม่เป็นบุคคล 

ส. บุคคลบางอย่างเป็นสภาวะที่จริงแท้ บางอย่างไม่เป็นสภาวะที่จริงแท้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

[๖๔] ส. บุคคลเป็นสภาวะที่ประสบอยู่ สภาวะที่ประสบอยู่ ก็เป็นบุคคล หรือ? 

ป. บุคคลเป็นสภาวะที่ประสบอยู่ แต่สภาวะที่ประสบอยู่ บางอย่างเป็น 
บุคคล บางอย่างไม่เป็นบุคคล 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 33 

ส. บุคคลบางอย่างเป็นสภาวะที่ประสบอยู่ บางอย่างไม่เป็นสภาวะที่ประสบอยู่ 
หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๕] ส. บุคคลเป็นสภาวะที่ปรากฏอยู่ สภาวะที่ปรากฏอยู่ ก็เป็นบุคคล หรือ? 

ป. บุคคลเป็นสภาวะที่ปรากฏอยู่ แต่สภาวะที่ปรากฏอยู่ บางอย่างเป็นบุคคล 
บางอย่างไม่เป็นบุคคล 

ส. บุคคลบางอย่างเป็นสภาวะที่ปรากฏอยู่ บางอย่างไม่เป็นสภาวะที่ปรากฏอยู่ 
หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๖] ส. บุคคลเป็นสภาวะที่มีอยู่ สภาวะที่มีอยู่ก็เป็นบุคคลหรือ? 

ป. บุคคลเป็นสภาวะที่มีอยู่ แต่สภาวะที่มีอยู่บางอย่างเป็นบุคคล บางอย่าง 
ไม่เป็นบุคคล 

ส. บุคคลบางอย่างเป็นสภาวะที่มีอยู่ บางอย่างไม่เป็นสภาวะที่มีอยู่หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๗] ส. บุคคลเป็นสภาวะที่มีอยู่ แต่สภาวะที่มีอยู่ไม่เป็นบุคคลทั้งหมดหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลเป็นสภาวะที่ไม่มีอยู่ แต่สภาวะที่ไม่มีอยู่ไม่บุคคลทั้งหมดหรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
วจนโสธนะ จบ. 


ปัญญัตตานุโยค 

[๖๘] ส. บุคคลชื่อว่ามีรูป เพราะรูปธาตุ หรือ? 
ป. ลูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 34 

ส. บุคคลชื่อว่ามีกาม เพราะกามธาตุหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๖๙] ส. สัตว์ทั้งหลายชื่อว่ามีรูป เพราะรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ทั้งหลายชื่อว่ามีกาม เพราะกามธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๗๐] ส. บุคคลชื่อว่าไม , มีรูป เพราะอรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลชื่อว่ามีกาม เพราะกามธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๑] ส. สัตว์ทั้งหลายชื่อว่าไม่มีรูป เพราะอรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ทั้งหลายชื่อว่ามีกาม เพราะกามธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๒] ส. บุคคลชื่อว่ามีรูป เพราะรูปธาตุ บุคคลชื่อว่าไม่มีรูป เพราะอรูปธาตุ 
และมีบางคนเคลื่อนจากรูปธาตุแล้ว เข้าถึงอรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลมีรูป ขาดสูญไปแล้ว บุคคลไม่มีรูป เกิดขึ้นใหม่ หรือ 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๓] ส. สัตว์ทั้งหลายชื่อว่ามีรูป เพราะรูปธาตุ สัตว์ทั้งหลายชื่อว่าไม่มีรูป เพรา 
อรูปธาตุ และมีบางคนเคลื่อนจากรูปธาตุแล้ว เข้าถึงอรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์มีรูป ขาดสูญไปแล้ว สัตว์ไม่มีรูปเกิดขึ้นใหม่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 35 

[๗๔] ส. บัญญัติว่ากายหรือว่าสรีระก็ดี ว่าสรีระหรือว่ากายก็ดี รวมเพ่งถึงกาย บัญญัติ 
ทั้งสองนี้ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บัญญัติว่าบุคคลหรือว่าชีพก็ดี ว่าชีพหรือว่าบุคคลก็ดี รวมเพ่งถึงบุคคล 
บัญญัติทั้งสองนี้ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กายเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า บัญญัติว่ากายหรือว่าสรีระก็ดี ว่าสรีระหรือว่า 
กายก็ดี รวมเพ่งถึงกาย บัญญัติทั้งสองนี้ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน 
เหมือนกัน บัญญัติว่าบุคคลหรือว่าชีพก็ดี ว่าชีพหรือว่าบุคคลก็ดี รวมเพ่งถึงบุคคล บัญญัติทั้ง 
สองนี่กอย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน กายเป็นอื่น บุคคล 
ก็เป็นอื่น ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น, ที่ท่านกล่าวในปัญหา 
นั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า บัญญัติว่ากายหรือว่าสรีระก็ดี ว่าสรีระหรือกายก็ดี รวมเพ่งถึงกาย บัญญัติ 
ทั้งสองนั้ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน บัญญัติว่าบุคคล 
หรือว่าชีพก็ดี ว่าชีพหรือบุคคลก็ดี รวมเพ่งถึงบุคคล บัญญัติทั้งสองนั้ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถ 
อันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน กายเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น แต่ไม่พึงกล่าวว่า ชีพ 
เป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น ดังนี้ ผิด, แต่ล้าไม่พึงกล่าวว่า ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น ก็ต้อง 
ไม่กล่าวว่า บัญญัติว่ากายหรือว่าสรีระก็ดี ว่าสรีระหรือว่ากายก็ดี รวมเพ่งถึงกาย บัญญัติทั้งสอง 
นี้ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน บัญญัติว่าบุคคลหรือว่า 
ชีพก็ดี ว่าชีพหรือว่าบุคคลก็ดี รวมเพ่งถึงบุคคล บัญญัติทั้งสองนี้ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอัน 
เดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน กายเป็นอื่น บคคลก็เป็นอื่น ที่ท่านกล่าวในปัฌหานั้นว่า 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 36 

พึงกล่าวได้ว่า บัญญัติว่ากายหรือว่าสรีระก็ดี ว่าสรีระหรือว่ากายก็ดี รวมเพ่งถึงกาย บัญญัติทั้ง 
สองนี่กอย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน บัญญัติว่าบุคคลหรือ 
ว่าชีพก็ดี ว่าชีพหรือว่าบุคคลก็ดี รวมเพ่งถึงบุคคล บัญญัติทั้งสองนี้ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอัน 
เดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน กายเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น แต่ไม่พึงกล่าวว่า ชีพ 
เป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น ดังนี้ผิด ฯลฯ 

[๗๕] ป. บัญญัติว่ากายหรือว่าสรีระก็ดี ว่าสรีระหรือว่ากายก็ดี รวมเพ่งถึงกาย บัญญัติ 
ทั้งสองนี้ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ ดังนี้ 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กายเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น 

ป. ท่านจงรับรู้ปฏิกรรม, หากว่า บัญญัติว่ากายหรือว่าสรีระก็ดี ว่าสรีระหรือว่า 
กายก็ดี รวมเพ่งถึงกาย บัญญัติทั้งสองนี้ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน 
เหมือนกัน พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะ 
ท่านจึงต้องกล่าวว่า กายเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า 
บัญญัติว่ากายหรือว่าสรีระก็ดี ว่าสรีระหรือว่ากายก็ดี รวมเพ่งถึงกาย บัญญัติทั้งสองนี้ก็อย่างเดียว 
กัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคล 
ผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนมีอยู่ แต่ไม , พึงกล่าวว่า กายเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ดังนี้ ผิด, แต่ถ้าไม่พึง 
กล่าวว่า กายเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น ก็ต้องไม่กล่าวว่า บัญญัติว่ากายหรือว่าสรีระก็ดี ว่าสรีระหรือ 
ว่ากายก็ดีรวมเพ่งถึงกาย บัญญัติทั้งสองนี้ ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน 
เหมือนกัน พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ ที่ท่านกล่าวใน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 37 

ปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า บัญญัติว่ากายหรือว่าสรีระก็ดี ว่าสรีระหรือว่ากายก็ดี รวมเพ่งถึงกาย 
บัญญัติทั้งสองนั้ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน พระผู้มี 
พระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู่ แต่ไม่พึงกล่าวว่า กายเป็นอื่น บุคคล 
ก็เป็นอื่น ดังนี้ผิด ฯลฯ 

ปัญญัตตานุโยค จบ. 

คติอนุโยค 

[๗๖] ส. บุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลนั้นเอง ท่องเที่ยวไปจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวว่าอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๗] ส. บุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๘] ส. บุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลนั้นเองด้วย บุคคลอื่นด้วย ท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น จาก 
โลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๙] ส. บุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 38 

ส. บุคคลนั้นเอง ก็มิได้ท่องเที่ยวไป บุคคลอื่นก็มิได้ท่องเที่ยวไป จากโลก 
นี้สู่'โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๐] ส. บุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่'โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลนั้นเองท่องเที่ยวไป บุคคลอื่นท่องเที่ยวไป บุคคลนั้นเองด้วย 
บุคคลอื่นด้วย ท่องเที่ยวไป บุคคลนั้นก็มิได้ท่องเที่ยวไป บุคคลอื่นก็มิได้ท่องเที่ยวไป จาก 
โลกนี้สู่'โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่'โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้ 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลนั้นท่องเที่ยวไปเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่ง 
แล้วจะเป็นผู้ท่าที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะสิ้นสัญโญชน์ทั้งปวง ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริงมิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น บุคคลก็ท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่'โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้ 
นะสิ 

[๘๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่'โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลก 
นี้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การท่องเที่ยวไปของ 
สัตว์ทั้งหลาย ผมอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผกพัน แล่นไปอย่ ท่องเที่ยว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 39 

ไปอยู่นี้ มีเบื้องต้นเบื้องปลายที่ตามรู้ไม , ได้ เงื่อนต้นไม่ปรากฏ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่ 
จริงมิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้นบุคคลก็ท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่'โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้ 
นะสิ 

[๘๓] ส. บุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลนั้นเองท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่'โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลนั้นเองท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่'โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บางคนเป็นมนุษย์แล้วเป็นเทวดาก็มีหรือ 
ป. ถูกแล้ว 

ส. มนุษย์ก็คนนั้นแหละ เทวดาก็คนนั้นแหละ (เป็นคนเดียวกัน) หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มนุษย์ก็คนนั้นแหละ เทวดาก็คนนั้นแหละ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลเป็นมนุษย์แล้วเป็นเทวดา เป็นเทวดาแล้วเป็นมนุษย์ เป็นผู้เกิดเป็น 
มนุษย์ เทวดาเป็นอื่น ผู้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นอื่น (เป็นคนละคน) คำว่า บุคคลนั้นเอง 
ท่องเที่ยวไป นี้ผิด ฯลฯ ก็ถ้าว่า บุคคลท่องเที่ยวไป บุคคลนั้นเองเคลื่อนจากโลกนั้ไป 
สู่โลกอื่น ไม , ใช่บุคคลอื่น เมื่อเป็นเช่นนี้ความตายก็จักไม , มี แม้ปาณาติบาตก็หยั่งเห็นไม , ได้ 
กรรมมีอยู่ ผลของกรรมมีอยู่ ผลของกรรมทั้งหลายที่ท่าแล้วมีอยู่ เมื่อกุศลและอกุศลให้ผลอยู่ 
คำว่า บุคคลนั้นเองท่องเที่ยวไป นี้ผิด ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 40 

ส. บุคคลนั้นเองท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่'โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บางคนเป็นมนุษย์แล้วเป็นยักษ์ ... เป็นเปรต ... เป็นสัตว์นรก ... เป็นสัตว์ 
เดียรฉาน -.. เป็นอูฐ -.. เป็นลา -.. เป็นโค ... เป็นสุกร -.. เป็นกระบือ -.. ก็มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มนุษย์ก็คนนั้นแหละ กระบือก็คนนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มนุษย์ก็คนนั้นแหละ กระบือก็คนนั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลเป็นมนุษย์แล้วเป็นกระบือ เป็นกระบือแล้วเป็นมนุษย์ เป็นผู้เกิด 
เป็นมนุษย์ กระบือเป็นอื่น ผู้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นอื่น คำว่า บุคคลนั้นเองท่องเที่ยวไป นี้ผิด ฯลฯ 
ก็ล้าว่า บุคคลท่องเที่ยวไป บุคคลนั้นเองเคลื่อนจากโลกนั้ไปสู่โลกอื่น ไม , ใช่บุคคลอื่น เมื่อ 
เป็นเช่นนั้ ความตายก็จักไม , มี แม้ปาณาติบาตก็จะหยั่งเห็นไม , ได้ กรรมมีอยู่ ผลของกรรมมีอยู่ 
ผลของกรรมทั้งหลายที่ท่าแล้วมีอยู่ เมื่อกุศลและอกุศลให้ผลอยู่ คำว่า บุคคลนั้นเองท่องเที่ยว 
ไป นี้ผิด ฯลฯ 

ส. บุคคลนั้นเองท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่'โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บางคนเป็นกษัตริย์แล้วเป็นพราหมณ์ก็มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กษัตริย์ก็คนนั้นแหละ พราหมณ์ก็คนนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส.บางคนเป็นกษัตริย์แล้วเป็นแพศย์...เป็นศูทรก็มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 41 

ส. กษัตริย์ก็คนนั้นแหละ ศูทรก็คนนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส.บางคนเป็นพราหมณ์แล้วเป็นแพศย์...เป็นศูทร -..เป็นกษัตริย์ก็มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พราหมณ์ก็คนนั้นแหละ กษัตริย์ก็คนนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส.บางคนเป็นแพศย์แล้วเป็นศูทร ...เป็นกษัตริย์...ไปเป็นพราหมณ์ก็มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. แพศย์ก็คนนั้นแหละ พราหมณ์ก็คนนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บางคนเป็นศูทรแล้วเป็นกษัตริย์... เป็นพราหมณ์ ... เป็นแพศย์ ก็มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ศูทรก็คนนั้นแหละ แพศย์ก็คนนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลนั้นเองท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่'โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คนมือด้วยก็ไปเป็นคนมือด้วยเทียวหรือ -.. คนเท้าด้วนก็ไปเป็นคนเท้า 
ด้วนเทียวหรือ -.. คนด้วนทั้งมือและเท้าก็ไปเป็นคนด้วนทั้งมือและเท้าเทียวหรือ .-. คนหูวิ่น -.. 
คนจมูกโหว , .-. คนทั้งหูวิ่นทั้งจมูกโหว , -.. คนนิ้วด้วน -.. คนนิ้วแม่มือด้วน -.. คนเอ็นใหญ่ 
ขาด ... คนมือหงิก ... คนมือแป ... คนเป็นโรคเรื้อน ... คนเป็นต่อม ... คนเป็นโรคกลาก ... 

คนเป็นโรคมองคร่อ .-. คนเป็นโรคลมบ้าหมู -.. อูฐ -.. โค -.. ลา ... สุกร -.. กระบือ ก็ไปเป็น 
กระบือเทียวหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 42 

[๘๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลนั้นเองท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น จากโลก 
อื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลผู้เป็นโสดาบัน เคลื่อนจากมนุษยโลกเข้าถึงเทวโลกแล้ว คงเป็น 
โสดาบันเทียวแม้ในเทวโลกนั้น มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลผู้เป็นโสดาบันเคลื่อนจากมนุษยโลก เข้าถึงเทวโลกแล้ว 
คงเป็นโสดาบันเทียวแม้ในเทวโลกนั้น ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า บุคคลนั้นเองท่อง 
เที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้ 

[๘๕] ส. ท่านท่าความตกลงแล้วว่า บุคคลผู้เป็นโสดาบันเคลื่อนจากมนุษยโลก เข้า 
ถึงเทวโลกแล้ว คงเป็นโสดาบันเทียวแม้ในเทวโลกนั้น และด้วยเหตุนั้น (จึงวินิจฉัยว่า) 

บุคคลนั้นเทียวท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่'โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านได้ท่าความตกลงว่า บุคคลผู้เป็นโสดาบันเคลื่อนจากมนุษยโลกเข้าถึง 
เทวโลกแล้ว คงเป็นมนุษย์แม้ในเทวโลกนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๖] ส. บุคคลนั้นเองท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ไม , เป็นอื่น ไม , แปรผัน ท่องเที่ยวไป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๘๗] ส. ไม่เป็นอื่น ไม่แปรผัน ท่องเที่ยวไป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คนมือด้วนก็ไปเป็นคนมือด้วนเทียวหรือ .-. คนเท้าด้วนก็ไปเป็นคนเท้า 
ด้วนเทียวหรือ -.. คนด้วนทั้งมือและเท้าก็ไปเป็นคนด้วนทั้งมือและเท้าเทียวหรือ .-. คนหูวิ่น -.. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 43 

คนจมูกโหว่ .-. คนทั้งหูวิ่นจมูกโหว่ .-. คนนิ้วด้วน -.. คนนิ้วแม่มือด้วน -.. คนเอ็นใหญ่ขาด ... 
คนมือหงิก ... คนมือแป ... คนเป็นโรคเรื้อน -.. คนเป็นต่อม ... คนเป็นโรคกลาก -.. คน 
เป็นโรคมองคร่อ .-. คนเป็นโรคลมน้าหมู -.. อูฐ -.. โค -.. ลา -.. สุกร -.. กระบือก็ไปเป็น 
กระบือเทียวหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๘] ส. บุคคลนั้นเองท่องเที่ยวไปจากโลกนิ้สู่โลกอื่น จากโลกอื่นสู่'โลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นผู้มีรูปท่องเที่ยวไปหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เป็นผู้มีรูปท่องเที่ยวไปหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นผู้มีเวทนา ฯลฯ เป็นผู้มีสัญญา ฯลฯ เป็นผู้มีสังขาร ฯลฯ เป็นผู้ 
มีวิญญาณท่องเที่ยวไปหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เป็นผู้มีวิญญาณท่องเที่ยวไปหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๙] ส. บุคคลนั้นเองท่องเที่ยวไปจากโลกนั้สู่โลกอื่น จากโลกอื่นสู่'โลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นผู้ไม่มีรูปท่องเที่ยวไปหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 44 

ส. เป็นผู้ไม , มีรูปท่องเที่ยวไป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นผู้ไม , มีเวทนา ฯลฯ เป็นผู้ไม่มีสัญญา ฯลฯ เป็นผู้ไม่มีสังขาร ฯลฯ 
เป็นผู้ไม่มีวิญญาณท่องเที่ยวไปหรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นผู้ไม , มีวิญญาณท่องเที่ยวไปหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๐] ส. บุคคลนั้นแหละท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่'โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 
ป. ลูกแล้ว 

ส. รูปท่องเที่ยวไปหรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. รูปท่องเที่ยวไปหรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณท่องเที่ยวไปหรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. วิญญาณท่องเที่ยวไปหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 45 

[๙๑] ส. บุคคลนั้นแหละ ท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปไม่ท่องเที่ยวไปหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. รูปไม่ท่องเที่ยวไปหรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่นหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ไม่ท่องเที่ยวไปหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. วิญญาณไม่ท่องเที่ยวไปหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. หากว่า บุคคลแตกดับไปในเมื่อขันธ์ทั้งหลายแตกดับไป ก็เป็นอุจเฉททิฏฐิ 
ที่พระพุทธเจ้าทรงเว้นขาดแล้ว หากว่า บุคคลไม่แตกดับไปในเมื่อขันธ์ทังหลายแตกดับไป บุคคล 
ก็จะเที่ยง (และดังนั้น) จะเสมอเหมือนกับนิพพาน. 

คติอนุโยค จบ. 

อุปาทาปัญญัตตานุโยค 

[๙๒] ส. เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

1 'ว ๘| V 1 . 

ส. รูปไม่เทียง เป็นสังขตะ อาศัยปัจจัยเกิดขึน มีความสินไปเป็นธรรมดา 
มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา มีความแปร 
ไปเป็นธรรมดา หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 46 


ป. ถูกแล้ว 

ส. ถึงบุคคลก็ไม่เที่ยง เป็นสังขตะ อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็น 
ธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา มี 
ความแปรไปเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยเยทนา ฯลฯ เพราะอาศัยสัญญา ฯลฯ เพราะอาศัยสังขาร ฯลฯ 
เพราะอาศัยวิญญาณ จึงบัญญัติบุคคลขึ้นหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

! 11 .^ V 

ส. วิญญาณไม่เทียง เป็นสังขตะ อาศัยปัจจัยเกิดขึน มีความสินไปเป็น 
ธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา มี 
ความแปรไปเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถึงบุคคลก็ไม่เที่ยง เป็นสังขตะ อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็น 
ธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา 
มีความแปรไปเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๙๓] ส. เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยรูปเขียว จึงบัญญัติบุคคลเขียวขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยรูปเหลือง ฯลฯ เพราะอาศัยรูปแดง ฯลฯ เพราะอาศัย 
รูปขาว ฯลฯ เพราะอาศัยรูปที่เห็นได้ ฯลฯ เพราะอาศัยรูปที่เห็นไม , ได้ ฯลฯ เพราะอาศัยรูปที่ 
กระทบไม , ได้ จึงบัญญัติบุคคลที่กระทบไม่ได้ขึ้น หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 47 

[๙๔] ส. เพราะอาศัยเวทนา จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยเวทนาเป็นกุศล จึงบัญญัติบุคคลเป็นกุศลขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยเวทนาเป็นกุศล จึงบัญญัติบุคคลเป็นกุศลขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนาเป็นกุศล มีผล มีวิบาก มีผลน่าปรารถนา มีผลน่าใคร่ มีผลน่าฟูใจ 
มีผลไม่แสลง มีสุขเป็นกำลัง มีสุขเป็นวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถึงบุคคลเป็นกุศล ก็มีผล มีวิบาก มีผลน่าปรารถนา มีผลน่าใคร่ มีผล 
น่าฟูใจ มีผลไม , แสลง มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๙๕] ส. เพราะอาศัยเวทนา จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยเวทนาเป็นอกุศล จึงบัญญัติบุคคลเป็นอกุศลขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยเวทนาเป็นอกุศล จึงบัญญัติบุคคลเป็นอกุศลขึ้นหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนาเป็นอกุศล มีผล มีวิบาก มีผลไม่น่าปรารถนา มีผลไม่น่าใคร่ มี 
ผลไม่น่าฟูใจ มีผลแสลง มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ถึงบุคคลเป็นอกุศล ก็มีผล มีวิบาก มีผลไม่น่าปรารถนา มีผลไม่น่าใคร่ 
มีผลไม่น่าฟูใจ มีผลแสลง มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 48 

[๙๖] ส. เพราะอาศัยเวทนา จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยเวทนาเป็นอัพยากฤต จึงบัญญัติบุคคลเป็นอัพยากฤตขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยเวทนาเป็นอัพยากฤต จึงบัญญัติบุคคลเป็นอัพยากฤตขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนาเป็นอัพยากฤต ไม่เที่ยง เป็นสังขตะ อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความ 
สิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็น 
ธรรมดา มีความแปรไปเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถึงบุคคลเป็นอัพยากฤต ก็ไม , เที่ยง เป็นสังขตะ อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มี 
ความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับ 
ไปเป็นธรรมดา มีความแปรไปเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยสัญญา ฯลฯ เพราะอาศัยสังขาร ฯลฯ เพราะอาศัยวิญญาณ 
จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยวิญญาณเป็นกุศล จึงบัญญัติบุคคลเป็นกุศลขึ้นหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยวิญญาณเป็นกุศล จึงบัญญัติบุคคลเป็นกุศลขึ้นหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณเป็นกุศล มีผล มีวิบาก มีผลน่าปรารถนา มีผลน่าใคร่ มีผลนำฟูใจ 
มีผลแสลง มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 49 

ส. ถึงบุคคลเป็นกุศล ก็มีผล มีวิบาก มีผลน่าปรารถนา มีผลน่าใคร่ มีผล 
น่าฟูใจ มีผลไม่แสลง มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๙๗] ส. เพราะอาศัยวิญญาณ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยวิญญาณเป็นอกุศล จึงบัญญัติบุคคลเป็นอกุศลขึ้น หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยวิญญาณเป็นอกุศล จึงบัญญัติบุคคลเป็นอกุศลขึ้น หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. วิญญาณเป็นอกุศล มีผล มีวิบาก มีผลไม่น่าปรารถนา มีผลไม่น่าใคร่ มี 
มีผลไม่น่าฟูใจ มีผลแสลง มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบากหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถึงบุคคลเป็นอกุศล ก็มีผล มีวิบาก มีผลไม่น่าปรารถนา มีผลไม่น่าใคร่ 
มีผลไม่น่าฟูใจ มีผลแสลง มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบากหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๙๘] ส. เพราะอาศัยวิญญาณ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยวิญญาณเป็นอัพยากฤต จึงบัญญัติบุคคลเป็นอัพยากฤตขึ้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยวิญญาณเป็นอัพยากฤต จึงบัญญัติบุคคลเป็นอัพยากฤตขึ้น 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 50 

ส. วิญญาณเป็นอัพยากฤต ไม่เที่ยง เป็นสังขตะ อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความ 
สิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็น 
ธรรมดา มีความแปรไปเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถึงบุคคลเป็นอัพยากฤต ก็ไม , เที่ยง เป็นสังขตะ อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความ 
สิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไป 
เป็นธรรมดา มีความแปรไปเป็นธรรมดาหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๙] ส. เพราะอาศัยจักษุพึงกล่าวว่า บุคคลมีจักษุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อจักษุดับไปแล้ว พึงกล่าวว่า บุคคลมีจักษุดับไปแล้วหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยโสตะ ฯลฯ เพราะอาศัยฆานะ ฯลฯ เพราะอาศัยชิวหา ฯลฯ 
เพราะอาศัยกาย ฯลฯ เพราะอาศัยมโน พึงกล่าวว่า บุคคลมีมโน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อมโนดับไปแล้ว พึงกล่าวว่า บุคคลมีมโนดับไปแล้วหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๐] ส. เพราะอาศัยมิจฉาทิฏฐิ พึงกล่าวว่า บุคคลเป็นมิจฉาทิฏฐิ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อมิจฉาทิฏฐิลับไปแล้ว พึงกล่าวว่า บุคคลเป็นมิจฉาทิฏฐิลับไปแล้ว 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๑] ส. เพราะอาศัยมิจฉาสังกัปปะ ฯลฯ เพราะอาศัยมิจฉาวาจา ฯลฯ เพราะอาศัย 
มิจฉากัมมันตะ ฯลฯ เพราะอาศัยมิจฉาอาชีวะ ฯลฯ เพราะอาศัยมิจฉาวายามะ ฯลฯ เพราะอาศัย 
มิจฉาสติ ฯลฯ เพราะอาศัยมิจฉาสมาธิ ฯลฯ พึงกล่าวว่า บุคคลมีมิจฉาสมาธิ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 51 


ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อมิจฉาสมาธิดับไปแล้ว พึงกล่าวว่า บุคคลมีมิจฉาสมาธิดับไปแล้ว 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๒] ส. เพราะอาศัยสัมมาทิฏฐิ พึงกล่าวว่า บุคคลเป็นสัมมาทิฏฐิหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อสัมมาทิฏฐิดับไปแล้ว พึงกล่าวว่า บุคคลเป็นสัมมาทิฏฐิลับไปแล้ว 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ เพราะอาศัยสัมมาวาจา ฯลฯ เพราะอาศัย 
สัมมากัมมันตะ ฯลฯ เพราะอาศัยสัมมาอาชีวะ ฯลฯ เพราะอาศัยสัมมาวายมะ ฯลฯ เพราะอาศัย 
สัมมาสติ ฯลฯ เพราะอาศัยสัมมาสมาธิ พึงกล่าวว่า บุคคลมีสัมมาสมาธิ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อสัมมาสมาธิดับไปแล้ว พึงกล่าวว่า บุคคลมีสัมมาสมาธิดับไปแล้ว 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๓] ส. เพราะอาศัยรูป เพราะอาศัยเวทนา จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยขันธ์ ๒ จึงบัญญัติบุคคล ๒ คนขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยรูป เพราะอาศัยเวทนา เพราะอาศัยสัญญา เพราะอาศัยสังขาร 
เพราะวิญญาณ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 52 

ส. เพราะอาศัยขันธ์ ๕ จึงบัญญัติบุคคล ๕ ขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๔] ส. เพราะอาศัยจักขายตนะ เพราะอาศัยโสตายตนะ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยอายตนะ ๒ จึงบัญญัติบุคคล ๒ ขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๕] ส. เพราะอาศัยจักขายตนะ เพราะอาศัยโสตายตนะ ฯลฯ เพราะอาศัย 
ชัมมายตนะ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยอายตนะ ๑๒ จึงบัญญัติบุคคล ๑๒ ขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๖] ส. เพราะอาศัยจักขุธาตุ เพราะอาศัยโสตธาตุ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยธาตุ ๒ จึงบัญญัติบุคคล ๒ ขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๗] ส. เพราะอาศัยจักขุธาตุ เพราะอาศัยโสตธาตุ ฯลฯ เพราะอาศัยธัมมธาตุ 
จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยธาตุ ๑๘ จึงบัญญัติบุคคล ๑๘ ขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๘] ส. เพราะอาศัยจักขุนทรีย์ เพราะอาศัยโสดึนทรีย์ จึงบัญญัติบุคคลขึ้นหรือ? 
ป. ลูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยอินทรีย์ ๒ จึงบัญญัติบุคคล ๒ ขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 53 

[๑๐๙] ส. เพราะอาศัยจักขุนทรีย์ เพราะอาศัยโสตินทรีย์ ฯลฯ เพราะอาศัยอัญญา 
ตาวินทรีย์ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยอินทรีย์ ๒๒ จึงบัญญัติบุคคล ๒๒ ขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๐]ส.เพราะอาศัยเอกโวการภพ(ภพแห่งสัตว์มีขันธ์หนึ่ง)จึงบัญญัติบุคคล 
หนึ่งขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยจตุโวการภพ (ภพแห่งสัตว์มีขันธ์ ๔) จึงบัญญัติบุคคล ๔ ขึ้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๑] ส. เพราะอาศัยเอกโวการภพ จึงบัญญัติบุคคลหนึ่งขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.เพราะอาศัยปัญจโวการภพ(ภพแห่งสัตว์มีขันธ์ ๕)จึงบัญญัติบุคคล ๕ 
ขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๒] ส. ในเอกโวการภพ มีบุคคลเพียงหนึ่ง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในจตุโวการภพ มีบุคคลเพียง ๔ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๓] ส. ในเอกโวการภพ มีบุคคลเพียงหนึ่ง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในปัญจโวการภพ มีบุคคลเพียง ๕ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 54 

[๑๑๔] ส. เพราะอาศัยต้นไม้ จึงบัญญัติเงาไม้ขึ้น ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะ 
อาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ส. เพราะอาศัยต้นไม้ จึงบัญญัติเงาไม้ขึ้น แม้ต้นไม้ก็ไม่เที่ยง แม้เงาไม้ก็ 
ไม่เที่ยง ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลขึ้น แม้รูปก็ไม่เที่ยง แม้บุคคล 
ก็ไม่เที่ยง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยต้นไม้ จึงบัญญัติเงาไม้ขึ้น ต้นไม้เป็นอื่น เงาไม้ก็เป็นอื่น 
ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยม้าน จึงบัญญัติชาวม้านขึ้น ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะ 
อาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ส. เพราะอาศัยม้าน จึงบัญญัติชาวม้านขึ้น ม้านเป็นอื่น ชาวม้านก็เป็นอื่น 
ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยรัฐ จึงบัญญัติราชาขึ้น ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูป 
จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ? 

ส. เพราะอาศัยรัฐ จึงบัญญัติราชาขึ้น รัฐเป็นอื่น ราชาก็เป็นอื่น ฉันใด 
ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น รูปเป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ตรวน ไม่ใช่ผู้ถูกจำตรวน ตรวนมีแก , ผู้ใด ผู้นั้นต่างหากชื่อว่า ผู้ถูก 
จำตรวน ฉันใด ฉันนั้นแหละ รูปไม่ใช่ผู้มีรูป รูปมีแก , ผู้ใด ผู้นั้นต่างหากชื่อว่า ผู้มีรูป หรือ? 

ส. ตรวน ไม่ใช่ผู้ถูกจำตรวน ตรวนมีแก , ผู้ใด ผู้นั้นต่างหากชื่อว่า ผู้ถูก 
จำตรวน ตรวนเป็นอื่น ผู้ถูกจำตรวนก็เป็นอื่น ฉันใด ฉันนั้นแหละ รูปไม่ใช่ผูมีรูป รูปมีแก่ผู้ 
ใด ผู้นั้นต่างหากชื่อว่า ผู้มีรูป รูปเป็นอื่น ผู้มีรูปก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 55 

[๑๑๕] ส. บัญญัติบุคคลขึ้นในเพราะจิตแต่ละดวง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลในเพราะจิตแต่ละดวง ย่อมเกิด แก , ตาย จุติ และ อุปบัติ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อชิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลนั้น หรือว่าบุคคลอื่น 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไม่พึงกล่าวว่า เด็กชาย หรือว่าเด็กหญิง หรือ? 

ป. พึงกล่าวได้ 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า เมื่อชิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไม่พึงกล่าวว่า 
บุคคลนั้นหรือว่าบุคคลอื่น ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า เมื่อชิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไม่พึง 
กล่าวว่าเด็กชาย หรือว่าเด็กหญิง, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า เมื่อจิตดวงที่ ๒ 
เกิดขึ้น ไม่พึงกล่าวว่าบุคคลนั้น หรือว่าบุคคลอื่น แต่พึงกล่าวได้ว่าเด็กชาย หรือว่าเด็กหญิง 
ดังนี้ ผิด, ก็หรือหากว่า เมื่อชิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น พึงกล่าวได้ว่าเด็กชายหรือว่าเด็กหญิง ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า เมื่อชิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น พึงกล่าวได้ว่า บุคคลนั้นหรือว่าบุคคลอื่น, 
ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า เมื่อชิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลนั้น 
หรือว่าบุคคลอื่น แต่พึงกล่าวว่าเด็กชายหรือเด็กหญิงดังนี้ ผิด 

[๑๑๖] ส. เมื่อชิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไม่พึงกล่าวว่าบุคคลนั้น หรือว่าบุคคลอื่น 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อชิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไม่พึงกล่าวว่าสตรี หรือว่าบุรุษ -.. ว่า 
คฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิต -.. ว่าเทวดา หรือว่ามนุษย์หรือ? 

ป. พึงกล่าวได้ 

ส. ท่านจงรับรูนคหะ, หากว่า เมื่อชิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไม่พึงกล่าวว่า 
บคคลนั้น หรือบคคลอื่น ด้วยเหตนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า เมื่อชิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไม่พึง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 56 

กล่าวว่าเทวดา หรือว่ามนุษย์, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไม่พึง 
กล่าวว่าบุคคลนั้น หรือบุคคลอื่น แต่พึงกล่าวได้ว่าเทวดา หรือว่ามนุษย์ดังนี้ผิด, ก็หรือหาก 
ว่า เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น พึงกล่าวได้ว่าเทวดา หรือว่ามนุษย์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้อง 
กล่าวว่า เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น พึงกล่าวได้ว่าบุคคลนั้น หรือว่าบุคคลอื่น, ที่ท่านกล่าวใน 
ปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า เมื่อชิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไม่พึงกล่าวว่าบุคคลนั้น หรือว่าบุคคล 
อื่น แต่พึงกล่าวได้ว่าเทวดา หรือว่ามนุษย์ ดังนี้ผิด ฯลฯ 

[๑๑๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลใดเห็น เห็นรูปใด เห็นด้วยจักษุใด พึงกล่าวได้ว่า บุคคลนั้น 
เห็น เห็นรูปนั้น เห็นด้วยจักษุนั้นมิใช่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลใดเห็น เห็นรูปใด เห็นด้วยจักษุใด พึงกล่าวได้ว่า 
บุคคลนั้นเห็น เห็นรูปนั้น เห็นด้วยจักษุนั้น ด้วยเห็นนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ข้าพเจ้า 
หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 

[๑๑๘] ป. ไม , พึงกล่าวว่า ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลใดปง ฯลฯ บุคคลใดดม ฯลฯ บุคคลใดลิ้ม ฯลฯ บุคคลใดถูก 
ต้อง ฯลฯ บุคคลใดรู้ รู้ธัมมารมฟ้ใด รู้ด้วยมโนใด พึงกล่าวได้ว่า บุคคลนั้นรู้ รู้ธัมมารมฟ้ 
รู้ด้วยมโนนั้น มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลใดรู้ รู้ธัมมารมฟ้ใด รู้ด้วยมโนใด พึงกล่าวได้ว่า 
บุคคลนั้นรู้ รู้ธัมมารมฟ้นั้น ด้วยมโนนั้น ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ข้าพเจ้าหยั่งเห็น 
บุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 57 

[๑๑๙] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลใดมิได้เห็น มิได้เห็นรูปใด มิได้เห็นด้วยจักษุใด ไม่พึงกล่าวว่า 
บุคคลนั้นเห็น ไม่พึงกล่าวว่าเห็นรูปนั้น ไม่พึงกล่าวว่าเห็นด้วยจักษุนั้น มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลใดมิได้เห็น มิได้เห็นรูปใด มิได้เห็นด้วยจักษุใด ไม่พึง 
กล่าวว่าบุคคลนั้นเห็น ไม , พึงกล่าวว่าเห็นรูปนั้น ไม่พึงกล่าวว่าเห็นด้วยจักษุนั้น ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 

[๑๒๐] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลใดมิได้พึง ฯลฯ บุคคลใดมิได้ดม ฯลฯ บุคคลใดมิได้ลิ้ม ฯลฯ 
บุคคลใดมิได้รู้ มิได้รู้ธัมมารมฟ้ใด มิได้รู้ด้วยมโนใด ไม่พึงกล่าวว่าบุคคลนั้นรู้ ไม่พึงกล่าวว่า 
รู้ธิมัมารมฟ้นั้น ไม่พึงกล่าวว่ารู้ด้วยมโนนั้น มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่าบุคคลใดมิได้รู้ มิได้รู้ชัมมารมฟ้ใด มิได้รู้ด้วยมโนใด ไม่พึงกล่าว 
ว่าบุคคลนั้นรู้ ไม่พึงกล่าวว่ารู้ธัมมารมณ์นั้น ไม่พึงกล่าวว่ารู้ด้วยมโนนั้น ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
ข้าพเจ้าหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 

[๑๒๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเห็นสัตว์ทั้งหลาย 
จุติอยู่ อุปบัติอยู่ เลวบ้าง ประณีตบ้าง มีพรรณะงามบ้าง มีพรรณะทรามบ้าง เป็นสุคติ 
บ้าง เป็นทุคติบ้าง ด้วยจักษุเพียงดังทิพย์ อันบริสุทธิลวงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่ง 
สัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 58 


ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น ก็หยั่งเห็นบุคคลได้ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์น่ะสิ 
ส. ท่านได้ทำความตกลงแล้วว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้ง 
หลาย เราเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่ อุปบัติอยู่ เลวบ้าง ประณีตบ้าง มีพรรณะงามบ้าง มีพรรณะ 
ทรามบ้าง เป็นสุคติบ้าง เป็นทุคติบ้าง ด้วยจักษุเพียงดังทิพย์ อันบริสุทธิลวงจักษุของมนุษย์ 
ย่อมรู้ชัดซึ่งสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม ดังนี้ด้วยเหตุนั้นแหละ ท่านจึงหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคล ด้วยจักษุเพียงดังทิพย์อัน 
บริสุทธิลวงจักษุของมนุษย์ 
ป. ทรงเห็นรูป 

ส. รูปคือบุคคล รูปจุติ รูปอุปบัติ รูปเป็นไปตามกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคล ด้วยจักษุเพียงดังทิพย์อัน 
บริสุทธิลวงจักษุของมนุษย์ 
ป. ทรงเห็นบุคคล 

ส. บุคคล คือรูป คือรูปายตนะ คือรูปธาตุ คือสีเขียว คือสีเหลือง คือ 
สีแดง คือสี 1 ขาว คือสิ่งที่รู้ได้ด้วยจักษุ กระทบที่จักษุ มาสู่คลองจักษุ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคล ด้วยจักษุเพียงดังทิพย์อัน 
บริสุทธิลวงจักษุของมนุษย์ 
ป. ทรงเห็นทั้งสองอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 59 

ส. ทั้งสองอย่างคือรูป คือรูปายตนะ คือรูปธาตุ ทั้งสองอย่างคือสีเขียว 
ทั้งสองอย่างคือสีเหลือง ทั้งสองอย่างศึอสีแดง ทั้งสองอย่างคือสึขาว ทั้งสองอย่างคือสิ่งที่รู้'ได้ 
ด้วยจักษุ ทั้งสองอย่างกระทบที่จักษุ ทั้งสองอย่างมาสู่คลองจักษุ ทั้งสองอย่างจุติ ทั้งสองอย่าง 
อุปบัติ ทั้งสองอย่างเป็นไปตามกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

อุปาทาปัญญัตตานุโยค จบ 

กัลยาณวรรค 

[๑๒๒] ป. ท่านหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ท่านหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างกรรมดีกรรมชั่ว หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๓] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างกรรมดี 
กรรมชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างบุคคลนั้นหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ท่านหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างบุคคลนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มี ความขาดแห่งวัฏฏะก็ไม , มี ความดับรอบอย่าง 
หาเชื้อมิได้ ก็ไม่มี แก่บุคคลนั้น ๆ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 60 

[๑๒๔] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างกรรมดี 
กรรมชั่วหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างบุคคลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๕] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างกรรมดี 
กรรมชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างนิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๖] ส.เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างกรรมดี 
กรรมชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างมหาปฐพี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๗] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างกรรมดี 
กรรมชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นมหาสมุทร ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างมหาสมุทร 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๘] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างกรรมดี 
กรรมชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 61 

ส. เพราะหยั่งเห็นขุนเขาสิเนรุ ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างขุนเขาสิเนรุ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๙] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างกรรมดีกรรม 
ชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นนั้า ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างนั้า หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๐] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างกรรมดี 
กรรมชั่วหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นไฟ ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างไฟ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๑] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างกรรมดี 
กรรมชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นลม ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างลม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๒] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างกรรมดี 
กรรมชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นหญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่า ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้าง 
หญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่า หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 62 

[๑๓๓] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้างกรรมดี 
กรรมชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมดีกรรมชั่วเป็นอื่น ผู้ทำ ผู้สร้างกรรมดีกรรมชั่ว ก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๔] ป. ท่านหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ท่านหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยวิบากของกรรมดี กรรมชั่ว หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวย 
วิบากของกรรมดีกรรมชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านหยั่งเห็นผู้เสวย บุคคลผู้เสวยวิบากนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ท่านหยั่งเห็นผู้เสวย บุคคลผู้เสวยวิบากนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การท่าที่สุดแห่งทุกข์ไม่มี ความขาดแห่งวัฏฏะก็ไม่มี ความดับรอบอย่าง 
หาเชื้อมิได้ก็ไม่มี แก่บุคคลนั้นๆ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงเห็นบุคคล ผู้เสวย 
วิบากของกรรมดีกรรมชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้เสวยบุคคล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 63 

ส. เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงเห็นบุคคลผู้เสวย 
วิบากของกรรมดีกรรมชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้เสวยนิพพานหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวย 
วิบากของกรรมดีกรรมชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี เพราะหยั่งเห็นมหาสมุทร เพราะหยั่งเห็นขุนเขา 
สิเนรุ เพราะหยั่งเห็นนั้า เพราะหยั่งเห็นไฟ เพราะหยั่งเห็นลม ฯลฯ เพราะหยั่งเห็นหญ้า 
และต้นไม้เจ้าป่า ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวย หญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่า หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงเห็นบุคคลผู้เสวยวิบาก 
ของกรรมดีกรรมชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วเป็นอื่น บุคคลผู้เสวยวิบากของกรรมดี 
กรรมชั่ว ก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๓๕] ป. ท่านหยั่งเห็นสุขอันเป็นทิพย์หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ท่านหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยสุขอันเป็นทิพย์ หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 64 

[๑๓๖] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขอันเป็นทิพย์ ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยสุขอัน 
เป็นทิพย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านหยั่งเห็นผู้เสวย บุคคลผู้เสวยสุขอันเป็นทิพย์นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ท่านหยั่งเห็นผู้เสวย บุคคลผู้เสวยสุขอันเป็นทิพย์นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มี ความขาดแห่งวัฏฏะก็ไม่มี ความดับรอบอย่าง 
หาเชื้อมิได้ก็ไม่มี แก่บุคคลนั้นๆ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๗] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขอันเป็นทิพย์ ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยสุขอัน 
เป็นทิพย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงเห็นผู้เสวยบุคคล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๘] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขอันเป็นทิพย์ ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยสุขอันเป็น 
ทิพย์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนันจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยนิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๙] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขอันเป็นทิพย์ ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยสุขอันเป็น 
ทิพย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 65 

ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี ฯลฯ เพราะหยั่งเห็นมหาสมุทร เพราะหยั่งเห็น 
ขุนเขาสิเนรุ เพราะหยั่งเห็นนํ้า เพราะหยั่งเห็นไฟ เพราะหยั่งเห็นลม ฯลฯ เพราะหยั่งเห็นหญ้า 
ไม้ และต้นไม้เจ้าป่า ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยหญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่า หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๐] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขอันเป็นทิพย์ ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยสุขอันเป็น 
ทิพย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สุขอันเป็นทิพย์เป็นอื่น บุคคลผู้เสวยสุขอันเป็นทิพย์ก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๑] ป. ท่านหยั่งเห็นสุขของมนุษย์หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ท่านหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยสุขของมนุษย์ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๒] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย์ ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยสุขของ 
มนุษย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านหยั่งเห็นผู้เสวย บุคคลผู้เสวยสุขของมนุษย์นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ท่านหยั่งเห็นผู้เสวย บุคคลผู้เสวยสุขของมนุษย์นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มี ความขาดแห่งวัฏฏะก็ไม , มี ความดับรอบอย่าง 
หาเชื้อมิได้ก็ไม่มี แก่บุคคลนั้นๆ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 66 

[๑๔๓] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย์ ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยสุขของ 
มนุษย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้เสวยบุคคล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๔] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย์ ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยสุขของ 
มนุษย์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยนิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๕] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย์ ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยสุขของ 
มนุษย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี ฯลฯ เพราะหยั่งเห็นมหาสมุทร เพราะหยั่งเห็น 
ขุนเขาสิเนรุ เพราะหยั่งเห็นนั้า เพราะหยั่งเห็นไฟ เพราะหยั่งเห็นลม ฯลฯ เพราะหยั่งเห็น 
หญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่า ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยหญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่า หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๖] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย์ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยสุขของ 
มนุษย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สุขของมนุษย์เป็นอื่น บุคคลผู้เสวยสุขของมนุษย์ก็เป็นอื่นหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๗] ป. ท่านหยั่งเห็นทุกข์ที่มีในอบาย หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 67 

ป. ท่านหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีในอบาย หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๘] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกข์ที่มีในอบาย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มี 
ในอบาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านหยั่งเห็นผู้เสวย บุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีในอบายนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ท่านหยั่งเห็นผู้เสวย บุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีในอบายนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มี ความขาดแห่งวัฏฏะก็ไม่มี ความดับรอบอย่าง 
หาเชื้อมิได้ก็ไม่มี แก่บุคคลนั้นๆ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๙] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกข์ที่มีในอบาย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มี 
ในอบาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้เสวยบุคคล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๐] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกข์ที่มีในอบาย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มี 
ในอบาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยนิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๑] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกข์ที่มีในอบาย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มี 
ในอบาย หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 68 


ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี ฯลฯ เพราะหยั่งเห็นมหาสมุทร เพราะหยั่งเห็น 
ขุนเขาสิเนรุ เพราะหยั่งเห็นนั้า เพราะหยั่งเห็นไฟ เพราะหยั่งเห็นลม ฯลฯ เพราะหยั่งเห็นหญ้า 
ไม้ และต้นไม้เจ้าป่า ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยหญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่า หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๒] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกข์ที่มีในอบาย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มี 
ในอบาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทุกข์ที่มีในอบายเป็นอื่น บุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีในอบายก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๕๓] ป. ท่านหยั่งเห็นทุกข์ที่มีในนรกหรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ท่านหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีในนรก หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๔] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกข์ที่มีในนรก ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีใน 
นรก หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ท่านหยั่งเห็นผู้เสวยบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีในนรกนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ท่านหยั่งเห็นผู้เสวยบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีในนรกนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มี ความขาดแห่งวัฏฏะก็ไม , มี ความดับรอบอย่าง 
หาเชื้อมิได้ก็ไม่มี แก่บุคคลนั้นๆ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 69 

[๑๕๕] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกข์ที่มีในนรก ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มี 
ในนรก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้เสวยบุคคล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๖] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกข์ที่มีในนรก ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มี 
ในนรก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยนิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๗] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกข์ที่มีในนรก ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มี 
ในนรก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี ฯลฯ เพราะหยั่งเห็นมหาสมุทร เพราะหยั่งเห็น 
ขุนเขาสิเนรุ เพราะหยั่งเห็นนั้า เพราะหยั่งเห็นไฟ เพราะหยั่งเห็นลม เพราะหยั่งเห็นหญ้า 
และต้นไม้เจ้าป่า ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยหญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่า หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๘] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกข์ที่มีในนรก ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีใน 
นรก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทุกข์ที่มีในนรกเป็นอื่น บุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีในนรกก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๙] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้าง ผู้เสวย 
วิบากกรรมดีกรรมชั่ว หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 70 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลนั้นทำ บุคคลนั้นเองเสวย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลนั้นทำ บุคคลนั้นเองเสวย หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. สุขและทุกข์ตัวทำเอง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๐] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้าง ผู้เสวย 
วิบากกรรมดีกรรมชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นทำ บุคคลอื่นเสวย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. บุคคลอื่นทำ บุคคลอื่นเสวย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สุขและทุกข์บุคคลอื่นทำให้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๑] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู้ทำ ผู้สร้าง 
ผู้เสวยวิบากกรรมดีกรรมชั่ว หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลนั้นและบุคคลอื่นทำ บุคคลนั้นและบุคคลอื่นเสวย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลนั้นและบุคคลอื่นทำ บุคคลนั้นและบุคคลอื่นเสวย หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 71 

ส. สุขและทุกข์ตัวทำเองด้วย คนอื่นทำให้ด้วย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๒] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้ทำ ผู้สร้าง 
ผู้เสวยวิบากกรรมดีกรรมชั่ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลนั้นทำก็หาไม , บุคคลนั้นเองเสวยก็หาไม่ บุคคลอื่นทำก็หาไม่ 
บุคคลอื่นเสวยก็หาไม่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลนั้นทำก็หาไม่ บุคคลนั้นเองเสวยก็หาไม่ บุคคลอื่นทำก็หาไม่ 
บุคคลอื่นเสวยก็หาไม่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สุขและทุกข์อาศัยสภาพที่มิใช่การทำของตนเอง ไม่ใช่การทำของคนอื่น 
เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๓] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผู้ทำ ผู้สร้าง 
ผู้เสวยกรรมดีกรรมชั่ว หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลนั้นทำ บุคคลนั้นเองเสวย บุคคลอื่นทำ บุคคลอื่นเสวย บุคคล 
นั้นและบุคคลอื่นทำ บุคคลนั้นและบุคคลอื่นเสวย บุคคลนั้นทำก็หาไม่ บุคคลนั้นเองเสวยก็หา 
ไม่ บุคคลอื่นทำก็หาไม่ บุคคลอื่นเสวยก็หาไม , หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลนั้นทำ บุคคลนั้นเองเสวย บุคคลอื่นทำ บุคคลอื่นเสวย บุคคล 
นั้นและบุคคลอื่นทำ บุคคลนั้นและบุคคลอื่นเสวย บุคคลนั้นทำก็หาไม่ บุคคลนั้นเองเสวย 
ก็หาไม่ บุคคลอื่นทำก็หาไม่ บุคคลอื่นเสวยก็หาไม , หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 72 


ป. ถูกแล้ว 

ส. สุขและทุกข์ตัวทำเอง สุขและทุกข์คนอื่นทำให้ สุขและทุกข์ตัวทำเอง 
ด้วย คนอื่นทำให้ด้วย สุขและทุกข์อาศัยสภาพที่มิใช่การทำของตนเอง มิใช่การทำของบุคคล 
อื่นเกิดขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๔] ป. กรรมมีอยู่ หรือ? 


ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลผู้ทำกรรมก็มีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะกรรมมีอยู่ ฉะนั้นบุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ หรือ 
ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้สร้างบุคคลผู้ทำกรรมนั้นก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผู้สร้างบุคคลผู้ทำกรรมนั้นก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มี ความขาดแห่งวัฏฏะก็ไม่มี ความดับรอบอย่าง 
หาเชื้อมิได้ก็ไม่มีแก่บุคคลนั้นๆ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะกรรมมีอยู่ ฉะนั้นบุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะบุคคลมีอยู่ ฉะนั้นผู้สร้างบุคคลจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะกรรมมีอยู่ ฉะนั้นบุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 73 

ส. เพราะนิพพานมีอยู่ ฉะนั้นผู้สร้างนิพพานจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะกรรมมีอยู่ ฉะนั้นบุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะมหาปถพีมีอยู่ ฯลฯ เพราะมหาสมุทรมีอยู่ ฯลฯ เพราะขุนเขาสิเนรุ 
มีอยู่ ฯลฯ เพราะนั้ามีอยู่ ฯลฯ เพราะไฟมีอยู่ เพราะลมมีอยู่ ฯลฯ 
เพราะหญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่ามีอยู่ ฉะนั้น ผู้สร้างหญ้า ไม้ และ 
ต้นไม้เจ้าป่า จึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะกรรมมีอยู่ บุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมเป็นอื่น บุคคลผู้ทำกรรมก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. วิบากมีอยู่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลผู้เสวยวิบากมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะวิบากมีอยู่ ฉะนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้เสวยบุคคลผู้เสวยวิบากนั้นมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผู้เสวยบุคคลผู้เสวยวิบากนั้นมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 74 

ส. การทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มี ความขาดแห่งวัฏฏะก็ไม่มี ความดับรอบอย่าง 
หาเชื้อมิได้ก็ไม่มี แก่บุคคลนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะวิบากมีอยู่ ฉะนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะบุคคลมีอยู่ ฉะนั้นผู้เสวยบุคคลจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะวิบากมีอยู่ ฉะนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะนิพพานมีอยู่ ฉะนั้นบุคคลผู้เสวยนิพพานจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะวิบากมีอยู่ ฉะนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะมหาปถพีมีอยู่ ฯลฯ เพราะมหาสมุทรมีอยู่ ฯลฯ เพราะขุนเขาสิเนรุ 
มีอยู่ ฯลฯ เพราะนำมีอยู่ ฯลฯ เพราะไฟมีอยู่ ฯลฯ เพราะลมมีอยู่ ฯลฯ 
เพราะหญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่ามีอยู่ ฉะนั้นผู้เสวยหญ้า ไม้ และ 
ต้นไม้เจ้าป่าจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะวิบากมีอยู่ ฉะนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิบากเป็นอื่น บุคคลผู้เสวยวิบากก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ ย่อ 
กัลยาณวรรค จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 75 
อภิญญานุโยค 

[๑๖๕] ป. ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็น บุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลบางคนที่แสดงฤทธได้ก็มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลบางคนที่แสดงฤทธี๋ได้มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้อง 
กล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 

ป. ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลบางคนที่ฟ้งเสียงด้วยโสตธาตุเพียงดังทิพย์ได้ ฯลฯ ที่รู้จิตของบุคคล 
อื่นได้ฯลฯ ที่ตามระลึกชาติหนหลังได้ฯลฯ ที่เห็นรูปด้วยจักษุเพียง 
ดังทิพย์ได้ ฯลฯ ที่ท่าให้แจ้งซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะได้ มีอยู่ 
มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลบางคนที่ท่าให้แจ้งซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะได้มีอยู่ ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 

ส. ท่านได้ท่าความตกลงแล้วว่า บุคคลบางคนที่แสดงฤทธได้มีอยู่ และด้วย 
เหตุนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้ใดแสดงฤทธได้ ผู้นั้นแหละเป็นบุคคล ผู้ใดแสดงฤทธึ๋ไม , ได้ ผู้นั้น 
ไม่ใช่บุคคล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผู้ใดฟ้งเสียงด้วยโสตธาตุเพียงดังทิพย์ได้ ฯลฯ ผู้ใดรู้จิตคนอื่นได้ ฯลฯ ผู้ 
ใดตามระลึกชาติหนหลังได้ ฯลฯ ผู้ใดเห็นรูปด้วยจักษุเพียงดังทิพย์ได้ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 76 

ผู้ใดทำให้แจ้งซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะได้ ผู้นั้นแหละเป็นบุคคล ผู้ใด 
ทำให้แจ้งซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะไม , ได้ ผู้นั้นไม่ใช่บุคคล หรือ ฯลฯ 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

อภิญญานุโยค จบ 

ญาตกานุโยค 

[๑๖๖] ป. ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. มารดามีอยู่มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า มารดามีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคล 
ได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 

ป. ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บิดามีอยู่ ฯลฯ พี่น้องชายมีอยู่ พี่น้องหญิงมีอยู่ กษัตริย์มีอยู่ พราหมณ์ 
มีอยู่ แพศย์มีอยู่ ศูทรมีอยู่ คฤหัสถ์มีอยู่ บรรพชิตมีอยู่ เทวดามีอยู่ 
มนุษย์มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า มนุษย์มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคล 
ได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 

[๑๖๗] ส. ท่านได้ทำความตกลงแล้วว่า มารดามีอยู่ และด้วยเหตุนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคล 
ได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 77 

ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไม่เป็นมารดาแล้วเป็นมารดามีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไม่เป็นบุคคลแล้วเป็นบุคคลมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไม่เป็นบิดา ฯลฯ ไม , เป็นพี่น้องชายไม่เป็นพี่น้อง 
หญิง ไม่เป็นกษัตริย์ ไม , เป็นพราหมณ์ ไม่เป็นแพศย์ ไม่เป็นศูทร ไม่เป็น 
คฤหัสถ์ ไม่เป็นบรรพชิต ไม่เป็นเทวดา ไม่เป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์ 
มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไม่เป็นบุคคลแล้วเป็นบุคคลมีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๘] ส. ท่านได้ทำความตกลงแล้วว่า มารดามีอยู่ และด้วยเหตุนั้นจึงหยั่งเห็น 
บุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลบางคนซึ่งเดิมเป็นมารดาแล้วไม่เป็นมารดามีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเป็นบุคคลแล้วไม่เป็นบุคคลมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลบางคนซึ่งเดิมเป็นบิดา เป็นพี่น้องชาย เป็นพี่น้องหญิง เป็น 
กษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นแพศย์ เป็นศูทร เป็นคฤหัสถ์ เป็นบรรพชิต 
เป็นเทวดา เป็นมนุษย์ แล้วไม่เป็นมนุษย์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเป็นบุคคลแล้วไม่เป็นบุคคลมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 78 

[๑๖๙] ป. ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลเป็นโสดาบันมีอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลเป็นโสดาบันมีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 

ป. ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลเป็นสกทาคามีมีอยู่ ฯลฯ บุคคลเป็นอนาคามีมีอยู่ ฯลฯ บุคคลเป็น 
พระอรหัตมีอยู่ ฯลฯ บุคคลเป็นพระขีณาสพผู้อุภโตภาควิมุตมีอยู่ ฯลฯ 
บุคคลเป็นพระขีณาสพผู้ปัญญาวิมุตมีอยู่ บุคคลเป็นพระอริยะผู้กายสักขี 
มีอยู่ ฯลฯ บุคคลเป็นพระอริยะผู้ทิฏฐิปัตตะมีอยู่ ฯลฯ บุคคลเป็น 
พระอริยะผู้สัทธาวิมุตมีอยู่ ฯลฯ บุคคลเป็นพระอริยะผู้ธัมมานุสารีมีอยู่ 
บุคคลเป็นพระอริยะผู้สัทธานุสารีมีอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลเป็นพระอริยะผู้สัทธานุสารีมีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่าน 
จึงต้องกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
[๑๗๐] ส. ท่านได้ท่าความตกลงแล้วว่า บุคคลเป็นโสดาบันมีอยู่ และด้วยเหตุนั้น 
จึงหยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไม่เป็นโสดาบัน แล้วเป็นโสดาบันมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไม่เป็นบุคคลแล้วเป็นบุคคลมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 79 

ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไม่เป็นสกทาคามี -.. ไม่เป็นอนาคามี -.. ไม่เป็นพระ 
อรหันต์...ไม่เป็นพระขีณาสพผู้อุภโตภาควิมุต-.. ไม่เป็นพระขีณาสพ 
ผู้ปัญญาวิมุต -.. ไม่เป็นพระอริยะผู้กายสักขี -.. ไม่เป็นพระอริยะผู้ 
ทิฏฐิปัตตะ -.. ไม่เป็นพระอริยะผู้สัทธาวิมุต -.. ไม่เป็นพระอริยะผู้ 
ธัมมามุสารี -.. ไม่เป็นพระอริยะผู้สัทธามุสารีแล้วเป็น พระอริยผู้ 
สัทธามุสารีมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไม่เป็นบุคคลแล้วเป็นบุคคลมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๑] ส. ท่านได้ทำความตกลงแล้วว่า บุคคลผู้โสดาบันมีอยู่ และด้วยเหตุนั้น จึง 
หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเป็นโสดาบันแล้วไม่เป็นโสดาบันมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเป็นบุคคลแล้วไม่เป็นบุคคลมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเป็นสกทาคามี ... เป็นอนาคามีแล้ว ไม่เป็นอนาคามี 
มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเป็นบุคคล แล้วไม , เป็นบุคคลมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อริยบุคคล ๔ คู , ๘ จำพวก มีอยู่มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 80 

ป. หากว่า อริยบุคคล ๔ คู่ ๘ จำพวกมีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าว 
ว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
[๑๗๓] ส. ท่านได้ท่าความตกลงแล้วว่า อริยบุคคล ๔ คู , ๘ จำพวก มีอยู่ และด้วย 
เหตุนั้น จึงหยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อริยบุคคล ๔ คู่ ๘ จำพวก ปรากฏขึ้นได้เพราะความปรากฏขึ้นแห่งพระ 
พุทธเจ้า หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลปรากฏขึ้นได้ เพราะความปรารถนาแห่งพระพุทธเจ้า หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลปรากฏขึ้นได้ เพราะความปรารถนาแห่งพระพุทธเจ้า หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว บุคคลขาดสูญไป บุคคล 
ไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๔] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. บุคคลเป็นอสังขตะ หรือ 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลเป็นสังขตะก็ไม่ใช่ เป็นอสังขตะก็ไม , ใช่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลเป็นสังขตะก็ไม่ใช่ เป็นอสังขตะก็ไม่ใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 81 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ยังมีส่วนสุดที่ ๓ อื่นนอกเหนือสังขตะและอสังขตะอีกหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ยังมีส่วนสุดที่ ๓ อื่นนอกเหนือสังขตะและอสังขตะอีกหรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุนี้มี ๒ อย่าง 
๒ อย่างเป็นไฉน ธาตุเป็นสังขตะ ๑ ธาตุเป็นอสังขตะ ๑ นี้แล 
ธาตุ ๒ อย่าง ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริงมิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ยังมีส่วนสุดที่ ๓ อื่นนอกเหนือสังขตะและ 
อสังขตะอีกนะสิ 

ส. บุคคลเป็นสังขตะก็ไม่ใช่ เป็นอสังขตะก็ไม , ใช่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. สังขตะเป็นอื่น อสังขตะก็เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ขันธ์ทั้งหลายเป็นสังขตะ นิพพานเป็นอสังขตะ บุคคลเป็นสังขตะก็ไม่ใช่ 
เป็นอสังขตะก็ไม่ใช่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ขันธ์ทั้งหลายเป็นอื่น นิพพานก็เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่นหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปเป็นสังขตะ นิพพานเป็นอสังขตะ บุคคลเป็นสังขตะก็ไม่ใช่ เป็น 
อสังขตะก็ไม่ใช่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 82 

ส. รูปเป็นอื่น นิพพานก็เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเป็นสังขตะ 
นิพพานเป็นอสังขตะ บุคคลเป็นสังขตะก็ไม , ใช่ เป็นอสังขตะก็ไม่ใช่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณเป็นอื่น นิพพานก็เป็นอื่น บุคคลก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๕] ส. บุคคลมีความเกิดขึ้นปรากฏ มีความเสื่อมปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ มีความ 
แปรปรวนปรากฏ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลเป็นสังขตะหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขตธรรมมี 
สังขตลักษณะ ๓ อย่างนี้คือ สังขตธรรมทั้งหลาย มีความเกิดขึ้น 
ปรากฏมีความเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนปรากฏ ดังนี้ 
บุคคลก็มีความเกิดขึ้นปรากฏ ความเสื่อมก็ปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ความ 
แปรปรวนก็ปรากฏ ล้าอย่างนั้น บุคคลก็เป็นสังขตะน่ะสิ 

ส. ความเกิดขึ้นแห่งบุคคลไม , ปรากฏ ความเสื่อมไม่ปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ความ 
แปรปรวนไม่ปรากฏ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังขตธรรมมีอสังขต 
ลักษณะ ๓ อย่างนี้คือ ความเกิดขึ้นแห , งอสังขตธรรมทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 83 

ไม่ปรากฏ ความเสื่อมไป ไม่ปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ ความแปรปรวน 
ไม่ปรากฏ ดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งบุคคลก็ไม่ปรากฏ ความเสื่อมก็ไม , 
ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวนก็ไม่ปรากฏ ถ้าอย่างนั้น บุคคลก็เป็น 
อสังขตะนะสิ 

[๑๗๖] ส. บุคคลผู้ปรินิพพานแล้ว คงมีอยู่ในนิพพาน หรือไม่มีอยู่ในนิพพาน 
ป. คงมีอยู่ในนิพพาน 
ส. บุคคลผู้ปรินิพพาน เป็นผู้เที่ยง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. บุคคลผู้ปรินิพพานแล้ว ไม่มีอยู่ในนิพพาน 

ส. บุคคลผู้ปรินิพพานแล้ว เป็นผู้ขาดสูญ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ปกิณณกะ 

[๑๗๗] ส. บุคคลอาศัยอะไรตั้งอยู่? 

ป. อาศัยภพตั้งอย่ 

' , " * V 

ส. ภพไม่เทียง เป็นสังขตะ อาศัยปัจจัยเกิดขึน มีความสันไปเป็นธรรมดา 
มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความจางไปเป็นธรรมดา มีความดับไป 
เป็นธรรมดา มีความแปรไปเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. แม้บุคคลก็ไม่เที่ยง เป็นสังขตะ อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็น 
ธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความจางไปเป็นธรรมดา มีความ 
ดับไปเป็นธรรมดา มีความแปรไปเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 84 

ส. แม้บุคคลก็ไม่เที่ยง เป็นสังขตะ อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็น 
ธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความจางไปเป็นธรรมดา มีความ 
ดับไปเป็นธรรมดา มีความแปรไปเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลบางคนที่เสวยสุขเวทนาอยู่ ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนาอยู่ มีอยู่ 
มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลบางคนที่เสวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอยู่ 
มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิ 
กัตถปรมัตถ์ 

ป. ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลบางคนที่เสวยทุกขเวทนาอยู่ ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนา 
อยู่ ฯลฯ ที่เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่ ก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสุข 
เวทนาอยู่ มีอยู่มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลบางคนที่เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่ ก็รู้ชัดว่าเราเสวย 
อทุกขมสุขเวทนาอยู่ มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า หยั่งเห็น 
บุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 

ส. ท่านได้ทำความตกลงแล้วว่า บุคคลบางคนที่เสวยสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่า 
เราเสวยสุขเวทนาอยู่ มีอยู่ และด้วยเหตุนั้น จึงหยั่งเห็นบุคคลได้โดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้ใดเสวยสุขเวทนาอยู่ ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนาอยู่ ผู้นั้นเทียว 
เป็นบุคคล ผู้ใดเสวยสุขเวทนา ไม , รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนาอยู่ ผู้นั้น 
ไม่เป็นบุคคล หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 85 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผู้ใดเสวยทุกขเวทนาอยู่ ฯลฯ ผู้ใดเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่ ก็รู้ชัดว่า 
เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่ ผู้นั้นเทียวเป็นบุคคล ผู้ใดเสวยอทุกขม 
สุขเวทนาอยู่ ไม , รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่ ผู้นั้นไม่เป็น 
บุคคลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ท่านได้ทำความตกลงแล้วว่า บุคคลบางทีเสวยสุขเวทนาอยู่ ก็รู้ซัดว่า 
เราเสวยสุขเวทนาอยู่ และด้วยเหตุนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถ 
ปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สุขเวทนาเป็นอื่น ผู้เสวยสุขเวทนาอยู่ ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอยู่ 
ก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ทุกขเวทนาเป็นอื่น ฯลฯ อทุกขมสุขเวทนาเป็นอื่น ผู้เสวยอทุกขม 
เวทนาอยู่ ก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่ก็เป็นอื่น หรือ? 

[๑๗๙] ป. ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลบางคนที่เป็นผู้พิจารณาเห็นกายอยู่ มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลบางคนที่เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีอยู่ ด้วยเหตุ 
นั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 

ส. ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลบางคนที่เป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ฯลฯ ที่เป็นผู้ 
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ฯลฯ ที่เป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ 
มีอยู่มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 86 


ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลบางคนที่เป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีอยู่ ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 

ส. ท่านได้ทำความตกลงแล้วว่า บุคคลบางคนที่เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกาย 
อยู่ มีอยู่ และด้วยเหตุนั้น จึงหยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้ใดเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ผู้นั้นเทียวเป็นบุคคล ผู้ใดไม่เป็น 
ผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ผู้นั้นไม , เป็นบุคคล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผู้ใดเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ฯลฯ เป็นผู้พิจารณาเห็นจิต 
ในชิตอยู่ ฯลฯ เป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ ผู้นั้นเทียว เป็นบุคคล 
ผู้ใดไม , เป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ ผู้นั้นไม , เป็นบุคคล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ท่านได้ทำความตกลงแล้วว่า บุคคลบางคนที่เป็นผู้พิจารณาเห็นกายใน 
กายอยู่ มีอยู่ และด้วยเหตุนั้น จึงหยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กายเป็นอื่น บุคคลที่เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เวทนาเป็นอื่น ฯลฯ จิตเป็นอื่น ฯลฯ ธรรมเป็นอื่น บุคคลที่เป็นผู้ 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ ก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๐] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 87 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า โมฆราชะ เธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อ 
หยั่งเห็นโลกโดยความเป็นของสูญ ถอนอัตตานุทิฏฐิเสีย เธอพึงเป็น 
ผู้ข้ามพ้นมัจจุราชเสีย ได้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะมัจจุราชย่อมไม่ 
แลเห็นบุคคลผู้หยั่งเห็นโลกอยู่อย่างนี้ดังนี้ เป็นสูตรที่มีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
นะสิ 

[๑๘๑] ส. บุคคลหยั่งเห็น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ร่วมกับรูปหยั่งเห็นหรือ หรือว่าเว้นจากรูปหยั่งเห็น 

ป. ร่วมกับรูปหยั่งเห็น 

ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. เว้นจากรูป หยั่งเห็น 

ส. ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. บุคคลหยั่งเห็น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อยู่ภายในหยั่งเห็นหรือ หรือว่าออกไปภายนอกแล้วจึงหยั่งเห็น 

ป. อยู่ภายในหยั่งเห็น 

ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 88 

ป. ออกไปภายนอกแล้วจึงหยั่งเห็น 

ส. ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคมีปกติตรัสคำจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เป็นจริง 
ตรัสถูกต้อง ตรัสไม , ผิด ตรัสไม , คลาดเคลื่อนมิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ตน มีอยู่ 
ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ น่ะสิ 

ป. ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาค มีปกติตรัสคำจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เป็นจริง 
ตรัสถูกต้อง ตรัสไม , ผิด ตรัสไม , คลาดเคลื่อน มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียวเมื่อ 
บังเกิดขึ้นในโลก ย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนมาก เพื่อความสุข 
ของคนมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก , โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล 
เพื่อความสุข ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 89 


ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น ก็หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์น่ะสิ 
[๑๘๓] ส. หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาค มีปกติตรัสคำจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เป็นจริง 
ตรัสถูกต้อง ตรัสไม , ผิด ตรัสไม , คลาดเคลื่อน มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ดังนี้เป็นสูตร 
มีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
นะสิ 

[๑๘๔] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาค มีปกติตรัสคำจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เป็นจริง 
ตรัสถูกต้อง ตรัสไม , ผิด ตรัสไม , คลาดเคลื่อน มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า อริยสาวกไม่สงสัย ไม่เคลือบแคลงว่า 
เมื่อบังเกิด ทุกข์เท่านั้นบังเกิดขึ้น เมื่อดับ ทุกข์เท่านั้นดับไป 
ในข้อนี้อริยสาวกนั้นหยั่งรู้ได้โดยไม , ต้องอาศัยผู้อื่นทีเดียว เพียง 
เท่านี้แลกัจจานะ เป็นสัมมาทิฏฐิ ดังนี้ เป็นสูตร มีอยู่จริง มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 90 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
นะสิ 

[๑๘๕] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระวชิราภิกษุณีได้กล่าวกะมารผู้มีบาปว่าดังนี้ดูกรมารท่านเชื่อว่าเป็น 
สัตว์หรือหนอ นั่นเป็นความเห็นของท่านหรือหนอ นี้เป็นกลุ่มสังขาร 
ล้วน ๆ ในกลุ่มสังขารนี้จะค้นหาสัตว์ไม่ได้ เพราะคุมส่วนทั้งหลาย 
เข้า เสียงเรียกว่ารถจึงมีได้ แม้ฉันใด เมื่อขันธ์ทั้งหลายยังมีอยู่ 
สมมติว่าสัตว์ก็มีได้ฉันนั้น. ความจริงทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้น 
ตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ 
ไม่มีอะไรดับ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์นะสิ 
[๑๘๖] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ดังนี้พระพุทธเจ้าข้า 
ที่กล่าวกันว่า โลกสูญ โลกสูญ นั้น ด้วยเหตุเพียงไรพระเจ้าข้า จึงจะ 
กล่าวได้ว่า โลกสูญ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่า ดูกรอานนท์ 
เพราะสูญโดยตนหรือโดยของที่เนื่องกับตน ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า 
โลกสูญ อะไรเล่าอานนท์ที่สูญโดยตนหรือโดยของที่เนื่องกับตน 
จักษุแล สูญโดยตนหรือโดยของที่เนื่องกับตน รูปสูญ ฯลฯ จักขุ 
วิญญาณสูญ ฯลฯ จักขุสัมผัสสูญ ฯลฯ เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 
จึงเกิดความรู้สึกเสวยอารมณ์ สุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม ไม , ทุกข์ ไม่สุข 
ก็ตาม อันใด แม้อันนั้น ก็สูญโดยตนหรือโดยของที่เนื่องกับตน 
โสตะสูญ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 91 

เสียงสูญ ฯลฯ ฆานะสูญ -.. กลิ่นสูญ ฯลฯ ชิวหาสูญ -.. รสสูญ ฯลฯ 
กายสูญ ... โผฏฐัพพะสูญ ฯลฯ มโนสูญ ... ธัมมารมฟ้สูญ ... มโน 
วิญญาณสูญ ... มโนสัมผัสสูญ ... เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย จึงเกิด 
ความรู้สึกเสวยอารมณ์ สุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตาม 
อันใด แม้อันนั้น ก็สูญโดยตนหรือโดยของเนื่องกับตน ดูกรอานนท์ 
เพราะสูญโดยตนหรือโดยของที่เนื่องกับตน ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า 
โลกสูญ ดังนี้ เป็นพระสูตร มีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
นะสิ 

[๑๘๗] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาค มีปกติตรัสคำจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เป็นจริง 
ตรัสถูกต้อง ตรัสไม , ผิด ตรัสไม , คลาดเคลื่อน มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อตนก็ดีมีอยู่ พึงมีคำ 
พูดว่า ของที่เนื่องกับตนของเราหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า 
อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้า ตรัสว่า เมื่อของที่เนื่องกับตนก็ดีมีอยู่ พึงมี 
คำพูดว่า ตนของเราหรือ กราบทูลว่า อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เมื่อทั้งตนและของที่เนื่องกับตนจะหยั่งเห็น 
ไม , ได้ โดยความเป็นของจริง โดยความเป็นของแม้ เหตุเป็นที่ตั้ง 
แห่งทิฏฐิว่า โลกก็อันนั้น ตนก็อันนั้น เรานั้นละไปแล้ว จักเป็นผู้ 
เที่ยง ยั่งยืน คงที่ มีอันไม่แปรไปเป็นธรรมดา จักตั้งอยู่อย่างนั้น 
เทียวคงที่เสมอไป ดังนี้ ก็เป็นธรรมของคนพาลบริบูรณ์สิ้นเชิง มิใช่ 
หรือ กราบทูลว่า ไม , พึงเป็นอะไรๆ อื่นพระพุทธเจ้าข้า เป็นธรรมของ 
คนพาลบริบูรณ์สิ้นเชิงทีเดียว พระพุทธเจ้าข้า ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่ 
จริง มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 92 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
นะสิ 

[๑๘๘] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาค มีปกติตรัสคำจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เป็นจริง 
ตรัสลูกต้อง ตรัสไม , ผิด ตรัสไม , คลาดเคลื่อน มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรเสนิยะ ศาสดา ๓ จำพวกนี้มี อยู่ปรากฏ 
อยู่ในโลก ๓ จำพวกเป็นไฉน ศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติอัตตา 
โดยความเป็นของจริง โดยความเป็นของแท้ ทั้งในปัจจุบัน ทั้งใน 
สัมปรายภพ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติอัตตาโดยความ 
เป็นของจริง โดยความเป็นของแท้ แต่ในปัจจุบันไม่บัญญัติเช่น 
นั้นในสัมปรายภพ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ไม , บัญญัติอัตตา 
โดยความเป็นของจริง โดยความเป็นของแท้ ทั้งในปัจจุบัน ทั้งใน 
สัมปรายภพ ใน ๓ จำพวกนั้น ศาสดาที่บัญญัติอัตตาโดยความ 
เป็นของจริง โดยความเป็นของแท้ ทั้งในปัจจุบัน ทั้งใน 
สัมปรายภพ นี้เรียกว่า สัสสตวาท ศาสดาที่บัญญัติอัตตา โดย 
ความเป็นของจริง โดยความเป็นของแท้ แต่ในปัจจุบัน ไม่บัญญัติ 
เช่นนั้นในสัมปรายภพ นี้เรียกว่า อุจเฉทวาท ศาสดาที่ไม่บัญญัติ 
อัตตาโดยความเป็นของจริง โดยความเป็นของแท้ ทั้งในปัจจุบัน 
ทั้งในสัมปรายภพ นี้เรียกว่า สัมมาสัมพุทธะ ดูกรเสนิยะ ศาสดา 
๓ จำพวกนี้แล มีอยู่ ปรากฏอยู่ในโลก ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ นะสั 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 93 

[๑๘๙] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคเจ้า มีปกติตรัสคำจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เป็นจริง 
ตรัสถูกต้อง ตรัสไม , ผิด ตรัสไม , คลาดเคลื่อน มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า หม้อเนยใส หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ใครๆ ที่ทำหม้อเนยใสมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
นะสิ 

[๑๙๐] ส. ท่านหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาค มีปกติตรัสคำจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เป็นจริง 
ตรัสถูกต้อง ตรัสไม , ผิด ตรัสไม , คลาดเคลื่อน มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าหม้อนั้ามัน -.. หม้อนั้าผึ้ง -.. หม้อนั้าอ้อย -.. หม้อ 
นั้านม -.. หม้อนั้า ... ภาชนะนั้าดื่ม -.. กระดึกนั้าดื่ม ... ขันนั้าดื่ม -.. นิตยภัต ... 
ธุวยาคู หรือ 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ยาคูบางอย่าง เป็นของเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอันไม , แปรไปเป็นธรรมดา 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า หยั่งเห็นบุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ 
น่ะสิ ฯลฯ ย่อ 

ปุคคลกถา จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 94 
ปริหานิกถา 

[๑๙๑] สกวาที พระอรหันต์ เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ เสื่อมจากอรหัตผลได้ในภพทั้งปวงหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ เสื่อมจากอรหัตผลได้ในภพทั้งปวง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เหตุเสื่อมของพระอรหันต์ (มีได้) ในภพทั้งปวง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ในกาลทั้งปวง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เหตุเสื่อมของพระอรหันต์(มีได้) ในกาลทั้งปวง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ทุกองค์เทียว เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ทุกองค์เทียว เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เหตุเสื่อมของพระอรหันต์ (มีได้) ทุกองค์เทียว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 95 

[๑๙๒] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตผล ย่อมเสื่อมจากผลทั้งสี่ หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. เศรษฐีดำรงตำแหน่งเศรษฐีอยู่ด้วยทรัพย์สี่แสน เมื่อทรัพย์แสนหนึ่งสิ้น 
ไป ย่อมเสื่อมจากดำแหน , ง หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ย่อมเสื่อมจากสมบัติทั้งปวง หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เศรษฐีดำรงตำแหน่งเศรษฐีอยู่ด้วยทรัพย์สี่แสน เมื่อทรัพย์แสนหนึ่งสิ้น 
ไป เป็นผู้ควรจะเสื่อมจากสมบัติทั้งปวงหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ เมื่อเสื่อมจากอรหัตผล เป็นผู้ควรจะเสื่อมจากผลทั้งสี่ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๙๓] ส. พระอรหันต์ เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๙๔] ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๙๕] ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๙๖] ส. พระโสดาบันย่อมไม่เสื่อมจากโสดาปัตติผลหรือ? 
ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระสกทาคามีย่อมไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลหรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์- หน้าที่ 

ส. พระอนาคามีย่อมไม่เสื่อมจากอนาคามิผลหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๙๗] ส. พระโสดาบันย่อมไม , เสื่อมจากโสดาปัตติผลหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีย่อมไม่เสื่อมจากอนาคามิผลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระสกทาคามีย่อมไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีย่อมไม , เสื่อมจากอนาคามิผลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๙๘] ส. พระโสดาบันย่อมไม , เสื่อมจากโสดาปัตติผลหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีย่อมไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๙๙] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ เมื่อเสื่อมจากอรหัตผล ย่อมตั้งอยู่ในธรรมอะไร? 

ป. ในอนาคามิผล 

ส. พระอนาคามี เมื่อเสื่อมจากอนาคามิผล ย่อมตั้งอยู่ในธรรมอะไร? 
ป. ในสกทาคามิผล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 98 

ส. พระสกทาคามี เมื่อเสื่อมจากสกทาคามิผล ย่อมตั้งอยู่ในธรรมอะไร? 

ป. ในโสดาปัตติผล 

ส. พระโสดาบัน เมื่อเสื่อมจากโสดาปัตติผล ย่อมตั้งอยู่ในภูมิแห่งปุถุชน 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่า พระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตผลย่อมตั้ง 
อยู่ในอนาคามิผล พระอนาคามีเมื่อเสื่อมจากอนาคามิผลย่อมตั้งอยู่ใน 
สกทาคามิผล พระสกทาคามีเมื่อเสื่อมจากสกทาคามิผลย่อมตั้งอยู่ใน 
โสดาปัตติผล ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระโสดาบันเมื่อ 
เสื่อมจากโสดาปัตติผล ย่อมตั้งอยู่ในภูมิแห่งปุถุชน 
[๒๐๐] ส. พระอรหันต์ เมื่อเสื่อมจากอรหัตผล ย่อมตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถัดจากโสดาปัตติผลท่านก็ทำให้แจ้ง ซึ่งอรหัตผลทีเดียว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ใครละกิเลสได้มากกว่า พระอรหันต์หรือพระโสดาบัน ? 

ป. พระอรหันต์ 

ส. หากว่า พระอรหันต์ละกิเลสได้มากกว่า และพระอรหันต์เสื่อมจาก 
อรหัตผลได้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระโสดาบันเสื่อมจาก 
โสดาปัตติผลได้ 

[๒๐๑] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 99 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ใครละกิเลสได้มากกว่า พระอรหันต์หรือพระสกทาคามี? 

ป. พระอรหันต์ 

ส. หากว่า พระอรหันต์ละกิเลสได้มากกว่า และพระอรหันต์เสื่อมจาก 
อรหัตผลได้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระสกทาคามีเสื่อม 
จากสกทาคามิผลได้ 

[๒๐๒] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ใครละกิเลสได้มากกว่า พระอรหันต์หรือพระอนาคามี? 

ป. พระอรหันต์ 

ส. หากว่า พระอรหันต์ละกิเลสได้มากกว่า และพระอรหันต์เสื่อมจาก 
อรหัตผลได้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระอนาคามีเสื่อมจาก 
อนาคามิผลได้ 

[๒๐๓] ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ใครละกิเลสได้มากกว่า พระอนาคามีหรือพระโสดาบัน? 

ป. พระอนาคามี 

ส. หากว่า พระอนาคามีละกิเลสได้มากกว่า และพระอนาคามีเสื่อมจาก 
อนาคามิผลได้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระโสดาบันเสื่อมจาก 
โสดาปัตติผลได้ 

[๒๐๔] ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 100 

ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ใครละกิเลสได้มากกว่า พระอนาคามีหรือพระสกทาคามี? 

ป. พระอนาคามี 

ส. หากว่า พระอนาคามีละกิเลสได้มากกว่า และพระอนาคามีเสื่อมจาก 
อนาคามิผลได้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระสกทาคามี 
เสื่อมจากสกทาคามิผลได้ 

[๒๐๕] ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ใครละกิเลสได้มากกว่า พระสกทาคามีหรือพระโสดาบัน? 

ป. พระสกทาคามี 

ส. หากว่า พระสกทาคามีละกิเลสได้มากกว่า และพระสกทาคามีเสื่อมจาก 
สกทาคามิผลได้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระโสดาบัน 
เสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ 

[๒๐๖] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มัคคภาวนาของใครเยี่ยมกว่า ของพระอรหันต์หรือของพระโสดาบัน? 

ป. ของพระอรหันต์ 

ส. หากว่า มัคคภาวนาของพระอรหันต์เยี่ยมกว่า และพระอรหันต์เสื่อมจาก 
อรหัตผลได้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระโสดาบันเสื่อมจาก 
โสดาปัตติผลได้ 

[๒๐๗] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 101 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สติปัฏฐานภาวนา -.. สัมมัปปธานภาวนา -.. อิทธิบาทภาวนา -.. อินทริย 
ภาวนา ... พลภาวนา ... โพชฌงคภาวนา ... ของใครเยี่ยมกว่า ของ 
พระอรหันต์หรือของพระโสดาบัน? 

ป. ของพระอรหันต์ 

ส. หากว่า โพชฌงคภาวนาของพระอรหันต์เยี่ยมกว่า และพระอรหันต์ 
เสื่อมจากอรหัตผลได้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระโสดาบัน 
เสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ 
[๒๐๘] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มัคคภาวนา ฯลฯ โพชฌงคภาวนาของใครเยี่ยมกว่า ของพระอรหันต์ 
หรือของพระสกทาคามี? 

ป. ของพระอรหันต์ 

ส. หากว่า โพชฌงคภาวนาของพระอรหันต์เยี่ยมกว่า และพระอรหันต์ 
เสื่อมจากอรหัตผลได้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระสกทาคามี 
เสื่อมจากสกทาคามิผลได้ 
[๒๐๙] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มัคคภาวนา ฯลฯ โพชฌงคภาวนาของใครเยี่ยมกว่า ของพระอรหันต์หรือ 
ของพระอนาคามี? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 102 

ป. ของพระอรหันต์ 

ส. หากว่า โพชฌงคภาวนาของพระอรหันต์เยี่ยมกว่า และพระอรหันต์เสื่อม 
จากอรหัตผลได้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระอนาคามี 
เสื่อมจากอนาคามิผลได้ 

[๒๑๐] ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มัคคภาวนา ฯลฯ โพชฌงคภาวนาของใครเยี่ยมกว่า ของพระอนาคามี 
หรือของพระโสดาบัน? 

ป. ของพระอนาคามี 

ส. หากว่า โพชฌงคภาวนาของพระอนาคามีเยี่ยมกว่า และพระอนาคามี 
เสื่อมจากอนาคามิผลได้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าพระโสดาบัน 
เสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ 

[๒๑๑] ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มัคคภาวนา ฯลฯ โพชฌงคภาวนาของใครเยี่ยมกว่า ของพระอนาคามี 
หรือของพระสกทาคามี? 

ป. ของพระอนาคามี 

ส. หากว่า โพชฌงคภาวนาของพระอนาคามีเยี่ยมกว่า และพระอนาคามี 
เสื่อมจากอนาคามิผลได้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระสกทาคามี 
เสื่อมจากสกทาคามิผลได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 103 

[๒๑๒] ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มัคคภาวนา ฯลฯ โพชฌงคภาวนาของใครเยี่ยมกว่า ของพระสกทาคามี 
หรือของพระโสดาบัน? 

ป. ของพระสกทาคามี 

ส. หากว่า โพชฌงคภาวนาของพระสกทาคามีเยี่ยมกว่า และพระสกทาคามี 
เสื่อมจากสกทาคามิผลได้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระ 
โสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ 

[๒๑๓] ส. พระอรหันต์เห็นทุกข์แล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเห็นทุกข์แล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์เห็นสุทัยแล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเห็นสมุทัยแล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. พระอรหันต์เห็นนิโรธแล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเห็นนิโรธแล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 104 

ส. พระอรหันต์เห็นมรรคแล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเห็นมรรคแล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์เห็นสัจจะสี่แล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเห็นสัจจะสี่แล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๑๔] ส. พระอรหันต์เห็นทุกข์แล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีเห็นทุกข์แล้ว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์เห็นสมุทัยแล้ว ฯลฯ เห็นนิโรธแล้ว ฯลฯ เห็นมรรค 
แล้ว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีเห็นสัจจะสี่แล้ว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๑๕] ส. พระอรหันต์เห็นทุกข์แล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีเห็นทุกข์แล้ว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 105 

ส. พระอรหันต์เห็นสมุทัยแล้ว ฯลฯ เห็นนิโรธแล้ว ฯลฯ เห็นมรรคแล้ว ฯลฯ 
เห็นสัจจะสี่แล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีเห็นสัจจะสี่แล้ว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๑๖] ส. พระอนาคามีเห็นทุกข์แล้ว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเห็นทุกข์แล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอนาคามีเห็นสมุทัยแล้ว ฯลฯ เห็นนิโรธแล้ว ฯลฯ เห็นมรรค 
แล้ว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แล้ว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเห็นสัจจะสี่แล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอนาคามีเห็นทุกข์แล้ว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีเห็นทุกข์แล้ว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอนาคามีเห็นสมุทัยแล้ว ฯลฯ เห็นนิโรธแล้ว ฯลฯ เห็นมรรคแล้ว ฯลฯ 
เห็นสัจจะสี่แล้ว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 106 

ส. พระสกทาคามีเห็นสัจจะสี่แล้ว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๑๗] ส. พระสกทาคามีเห็นทุกข์แล้ว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเห็นทุกข์แล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระสกทาคามีเห็นสมุทัยแล้ว ฯลฯ เห็นนิโรธแล้ว ฯลฯ เห็นมรรค 
แล้ว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แล้ว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันเห็นสัจจะสี่แล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๑๘] ส. พระโสดาบันเห็นทุกข์แล้ว พระโสดาบันย่อมไม , เสื่อมจากโสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เห็นทุกข์แล้ว พระอรหันต์ย่อมไม่เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระโสดาบันเห็นสมุทัยแล้ว ฯลฯ เห็นนิโรธแล้ว ฯลฯ เห็นมรรค 
แล้ว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แล้ว พระโสดาบันย่อมไม , เสื่อมจากโสดาปัตติผล 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เห็นสัจจะสี่แล้ว พระอรหันต์ย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 107 

[๒๑๙] ส. พระสกทาคามีเห็นทุกข์แล้ว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แล้ว พระสกทาคามีย่อม 
ไม่เสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เห็นสัจจะสี่แล้ว พระอรหันต์ย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๒๐] ส. พระอนาคามีเห็นทุกข์แล้ว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แล้ว พระอนาคามีย่อมไม่ 
เสื่อมจากอนาคามิผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เห็นสัจจะสี่แล้ว พระอรหันต์ย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๒๑] ส. พระโสดาบันเห็นทุกข์แล้ว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แล้ว พระโสดาบันย่อมไม่ 
เสื่อมจากโสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีเห็นทุกข์แล้ว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แล้ว พระอนาคามีย่อมไม่ 
เสื่อมจากอนาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๒๒] ส. พระสกทาคามีเห็นทุกข์แล้ว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แล้ว พระสกทาคามีย่อม 
ไม่เสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีเห็นทุกข์แล้ว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แล้ว พระอนาคามีย่อมไม่ 
เสื่อมจากอนาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 108 

[๒๒๓] ส. พระโสดาบันเห็นทุกข์แล้ว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แล้ว พระโสดาบันย่อมไม่ 
เสื่อมจากโสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีเห็นทุกข์แล้ว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แล้ว พระสกทาคามีย่อม 
ไม่เสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๒๔] ส. พระอรหันต์ละราคะขาดแล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดา 
ปัตติผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ละราคะขาดแล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ ละสีลัพพตปรามาสขาดแล้ว ฯลฯ 
ละราคะที่เป็นเหตุไปอบายขาดแล้ว ฯลฯ ละโทสะที่เป็นเหตุไปอบาย 
ขาดแล้ว ฯลฯ ละโมหะที่เป็นเหตุไปอบายขาดแล้ว พระโสดาบันเสื่อม 
จากโสดาปัตติผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ละโทสะขาดแล้ว ฯลฯ ละโมหะขาดแล้ว ฯลฯ ละมานะขาด 
แล้ว ฯลฯ ละทิฏฐิขาดแล้ว ฯลฯ ละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ ละถีนะ 
ขาดแล้ว ฯลฯ ละอุทธัจจะขาดแล้ว ฯลฯ ละอหิริกะขาดแล้ว ฯลฯ 
ละอโนตตัปปะขาดแล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดา 
ปัตติผลได้ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 109 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ละอโนตตัปปะขาดแล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ ละสีลพพตปรามาส'ขาดแล้ว ฯลฯ 
ละราคะที่เป็นเหตุไปอบายขาดแล้ว ฯลฯ ละโทสะที่เป็นเหตุไปอบายขาด 
แล้ว ฯลฯ ละโมหะที่เป็นเหตุไปอบายขาดแล้ว พระโสดาบันเสื่อมจาก 
โสดาปัตติผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๒๕] ส. พระอรหันต์ละราคะขาดแล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระสกทาคามีเสื่อมจาก 
สกทาคามิผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ละราคะขาดแล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ ละสีลัพพตปรามาสขาดแล้ว ฯลฯ 
ละกามราคะอย่างหยาบขาดแล้ว ฯลฯ ละพยาบาทอย่างหยาบขาดแล้ว 
พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ละโทสะขาดแล้ว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแล้ว พระ 
อรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว ฯลฯ ละพยาบาทอย่างหยาบขาด 
แล้ว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 110 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๒๖] ส. พระอรหันต์ละราคะขาดแล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ละราคะขาดแล้ว พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ ละสีลัพพตปรามาสขาดแล้ว -.. 

ละกามราคะอย่างละเอียดขาดแล้ว ... ละพยาบาทอย่างละเอียดขาดแล้ว 
พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ละโทสะขาดแล้ว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแล้ว พระอรหันต์ 
เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว ฯลฯ ละพยาบาทอย่างละเอียดขาด 
แล้ว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ หรือ? 

[๒๒๗] ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผล 
ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดา 
ปัตติผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 111 

ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ ละโมหะที่เป็นเหตุไปอบายขาด 
แล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ และพยาบาทอย่างละเอียดขาดแล้ว 
พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว ฯลฯ ละโมหะที่เป็นเหตุไปอบาย 
ขาดแล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๒๘] ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระสกทาคามีเสื่อมจาก 
สกทาคามิผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ ละสีลัพพตปรามาสขาดแล้ว -.. 

ละกามราคะอย่างหยาบขาดแล้ว ... ละพยาบาทอย่างหยาบขาดแล้ว พระ 
สกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 112 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ละพยาบาทอย่างละเอียดขาดแล้ว 
พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว ฯลฯ ละพยาบาทอย่างหยาบขาด 
แล้ว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๒๙] ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระสกทาคามีเสื่อมจาก 
สกทาคามิผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดา 
ปัตติผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระสกทาคามีเสื่อมจาก 
สกทาคามิผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ ละโมหะที่เป็นเหตุไปอบายขาด 
แล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ ละกามราคะอย่างหยาบขาด 
แล้ว ..- ละพยาบาทอย่างหยาบขาดแล้ว พระสกทาคามีเสื่อมจาก 
สกทาคามิผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 113 

ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว ฯลฯ ละโมหะที่เป็นเหตุไปอบาย 
ขาดแล้ว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๓๐] ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระโสดาบันย่อมไม่เสื่อมจาก 
โสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ละราคะขาดแล้ว พระอรหันต์ย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระโสดาบันย่อมไม่เสื่อมจาก 
โสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ละโทสะขาดแล้ว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแล้ว พระอรหันต์ 
ย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ ละโมหะที่เป็นเหตุไปอบายขาด 
แล้ว พระโสดาบันย่อมไม , เสื่อมจากโสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ละราคะขาดแล้ว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแล้ว พระอรหันต์ 
ย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๓๑] ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระสกทาคามีย่อมไม , เสื่อมจาก 
สกทาคามิผล หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 114 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ละราคะขาดแล้ว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแล้ว พระอรหันต์ 
ย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ ละพยาบาทอย่างหยาบขาดแล้ว 
พระสกทาคามีย่อมไม , เสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ละราคะขาดแล้ว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแล้ว พระอรหันต์ 
ย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๓๒] ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระอนาคามีย่อมไม , เสื่อมจาก 
อนาคามิผล หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ละราคะขาดแล้ว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแล้ว พระอรหันต์ 
ย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ ละพยาบาทอย่างละเอียดขาดแล้ว 
พระอนาคามีย่อมไม , เสื่อมจากอนาคามิผล หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ละราคะขาดแล้ว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแล้ว พระอรหันต์ 
ย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๓๓] ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระโสดาบันย่อมไม , เสื่อมจาก 

โสดาปัตติผล หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 115 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว ฯลฯ ละพยาบาทอย่างละเอียดขาด 
แล้ว พระอนาคามีย่อมไม , เสื่อมจากอนาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ ละโมหะที่เป็นเหตุไปอบายขาด 
แล้ว พระโสดาบันย่อมไม , เสื่อมจากโสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว ฯลฯ ละพยาบาทอย่างละเอียดขาด 
แล้ว พระอนาคามีย่อมไม , เสื่อมจากอนาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๓๔] ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระสกทาคามีย่อมไม่เสื่อมจาก 
สกทาคามิผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว ฯลฯ ละพยาบาทอย่างละเอียดขาด 
แล้ว พระอนาคามีย่อมไม , เสื่อมจากอนาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ ละพยาบาทอย่างหยาบขาดแล้ว 
พระสกทาคามีย่อมไม , เสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว ฯลฯ ละพยาบาทอย่างละเอียดขาด 
แล้ว พระอนาคามีย่อมไม , เสื่อมจากอนาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๓๕] ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว พระโสดาบันย่อมไม , เสื่อมจาก 
โสดาปัตติผล หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 116 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว ฯลฯ ละพยาบาทอย่างหยาบขาด 
แล้ว พระสกทาคามีย่อมไม่เสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแล้ว ฯลฯ ละโมหะที่เป็นเหตุไปอบายขาด 
แล้ว พระโสดาบันย่อมไม , เสื่อมจากโสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแล้ว ฯลฯ ละพยาบาทอย่างหยาบขาด 
แล้ว พระสกทาคามีย่อมไม่เสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๒๓๖] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ราคะอันพระอรหัตน์ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็นดุจตาลยอด 
ด้วน ทำให้ไม่เกิดได้ในภายหลัง ทำให้มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา 
แล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ราคะอันพระอรหันต์ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็นดุจ 
ตาลยอดด้วน ทำให้ไม่เกิดขึ้นได้ภายหลัง ทำให้มีอันไม , เกิดขึ้นต่อไป 
เป็นธรรมดาแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ 
[๒๓๗] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โทสะอันพระอรหันต์ละขาดแล้ว ฯลฯ โมหะ -.. มานะ -.. ทิฏฐิ -.. วิจิกิจฉา -.. 
ถีนะ -.. อุทธัจจะ -.. อิหิริกะ -.. อโนตดัปปะ อันพระอรหันต์ละขาดแล้ว 
ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วน ทำให้ไม่เกิดได้ภายหลัง 
ทำให้มีอันไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาแล้ว มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 117 


ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า อโนตตัปปะอันพระอรหันต์ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้ 
เป็นดุจตาลยอดด้วน ทำให้ไม่เกิดขึ้นได้ภายหลัง ทำให้ไม่มีอันไม่ต้อง 
เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระอรหันต์เสื่อม 
จากอรหัตผลได้ 

[๒๓๘] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันต์ยังมรรคให้เกิดขึ้นแล้วมิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันต์ยังมรรคให้เกิดขึ้นแล้ว ก็ต้อง 
ไม่กล่าวว่า พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ 
[๒๓๙] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันต์ยังสติปัฏฐานให้เกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ ยัง 
สัมมัปปธานให้เกิดขึ้นแล้ว -.. ยังอิทธิบาทให้เกิดขึ้นแล้ว .-. ยังอินทรีย์ให้ 
เกิดขึ้นแล้ว ..- ยังพละให้เกิดขึ้นแล้ว .-. ยังโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นแล้ว มิใช่ 
หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันต์ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว ก็ต้อง 
ไม่กล่าวว่า พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ 
[๒๔๐] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันต์ยังมรรค 
ให้เกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 118 

ส. หากว่า เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันต์ยังโพชฌงค์ให้เกิดขึ้น 
แล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ 
[๒๔๑] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ เป็นผู้ปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะแล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จ 
แล้ว ปลงภาระแล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้ว มีเครื่องผูกไว้ในภพ 
สิ้นไปรอบแล้ว พ้นวิเศษแล้ว เพราะรู้ชอบ มีลิ่มอันยกขึ้นแล้ว มีคู 
อันกลบแล้ว มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแล้ว เป็นผู้ไม่มีลิ่มสลัก เป็น 
พระอริยะ ลดธง (คือมานะ) แล้ว วางภาระแล้ว หมดเครื่องผูกพันแล้ว 
มีชัยชนะอย่างดีวิเศษแล้ว ท่านกำหนดรู้ทุกข์แล้ว ละสมุทัยแล้ว ทำ 
นิโรธให้แจ้งแล้ว ยังมรรคให้เกิดแล้ว รู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งแล้ว 
กำหนดรู้ธรรมสิ่งที่ควรกำหนดรู้แล้ว ละธรรมที่ควรละแล้ว บำเพ็ญ 
ธรรมที่ควรบำเพ็ญแล้ว ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์เป็นผู้ปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะแล้ว ฯลฯ ทำให้ 
แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว ก็ต้องไม , กล่าวว่า พระอรหันต์เสื่อม 
จากอรหัตผลได้ 

[๒๔๒] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. พระอรหันต์ผู้สมยวิมุต เสื่อมจากอรหัตผลได้ พระอรหันต์ ผู้อสมย 
วิมุต ย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล 

ส. พระอรหันต์ผู้สมยวิมุต เสื่อมจากพระอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้อสมยริมุต เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ผู้อสมยริมุตย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 119 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้สมยวิมุตย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๔๓] ส. พระอรหันต์ผู้สมยวิมุตละราคะขาดแล้ว พระอรหันต์ผู้สมยวิมุตเสื่อมจาก 
อรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้อสมยริมุตละราคะ'ขาดแล้ว พระอรหันต์ผู้อสมยริมุตเสื่อม 
จากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ผู้สมยวิมุตละโทสะขาดแล้ว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแล้ว 
พระอรหันต์สมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้อสมยวิมุตละโทสะขาดแล้ว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแล้ว 
พระอรหันต์ผู้อสมยริมุตเสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันต์ผู้สมยวิมุตยังมรรคให้เกิดแล้ว พระ 
อรหันต์ผู้สมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันต์ผู้อสมยวิมุตยังมรรคให้เกิดแล้ว พระ 
อรหันต์ผู้อสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันต์ผู้สมยวิมุตยังสติปัฏฐานให้เกิดแล้ว ... 

ยังสัมมัปปธานให้เกิดแล้ว ..- ยังอิทธิบาทให้เกิดแล้ว .-. ยังอินทรีย์ให้เกิด 
แล้ว .-. ยังพละให้เกิด แล้ว .-. ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว พระอรหันต์ผู้ 
สมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 120 


ป. ถูกแล้ว 

ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันต์ผู้อสมยวิมุตยังสติปัฏฐานให้เกิดแล้ว 
ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว พระอรหันต์ผู้อสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผล 
ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันต์ผู้สมย 
วิมุต ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว พระอรหันต์ 
ผู้สมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันต์ผู้อสมยริมุต ยังมรรคให้เกิด 
แล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว พระอรหันต์ผู้อสมยริมุตเสื่อมจาก 
อรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๔๔] ส. พระอรหันต์ผู้สมยวิมุต เป็นผู้ปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะแล้ว ทำกิจที่ 
ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระแล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้ว มีเครื่องผูก 
ไว้ในภพสิ้นไปรอบแล้ว พ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบ มีลิ่มอันยกขึ้นแล้ว 
มีคูอันกลบแล้ว มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแล้ว เป็นผู้ไม่มีลิ่มสลัก เป็น 
อริยะ ลดธง (คือมานะ) แล้ว วางภาระแล้ว หมดเครื่องผูกพันแล้ว มี 
ชัยชนะอย่างดีวิเศษแล้ว ท่านกำหนดรู้ทุกข์แล้ว ละสมุทัยแล้ว ทำ 
นิโรธให้แจ้งแล้ว ยังมรรคให้เกิดแล้ว รู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งแล้ว 
กำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้แล้ว ละธรรมที่ควรละแล้วบำเพ็ญธรรมที่ 
ควรบำเพ็ญแล้ว ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว พระอรหันต์ 
ผู้สมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตได้ หรือ? 

ป. ผลถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้อสมยริมุตเป็นผู้'ปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะแล้ว ฯลฯ 
ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว พระอรหันต์ผู้อสมยริมุตเสื่อมจาก 
อรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 121 

[๒๔๕] ส. พระอรหันต์ผู้อสมยวิมุตละราคะขาดแล้ว พระอรหันต์ผู้อสมยวิมุตย่อมไม่ 
เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้สมยวิมุตละราคะขาดแล้ว พระอรหันต์ผู้สมยวิมุตย่อม 
ไม่เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ผู้อสมยริมุตละโทสะขาดแล้ว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแล้ว 
พระอรหันต์ผู้อสมยวิมุตย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้สมยวิมุตละอโนตตัปปะขาดแล้ว พระอรหันต์ผู้สมยวิมุต 
ย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันต์ผู้อสมยริมุต ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ 
ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว พระอรหันต์ผู้อสมยริมุตย่อมไม , เสื่อมจาก 
อรหัตผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันต์ผู้สมยวิมุต ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ 
ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว พระอรหันต์ผู้สมยวิมุตย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันต์ผู้ 
อสมยวิมุต ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว พระ 
อรหันต์ผู้อสมยริมุตย่อมไม , เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 122 

ส. เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันต์ผู้สมยวิมุต ยังมรรคให้เกิด 
แล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว พระอรหันต์ผู้สมยวิมุตย่อมไม , เสื่อม 
จากอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ผู้อสมยริมุต เป็นผู้ปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะแล้ว ฯลฯ 
ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว พระอรหันต์ผู้อสมยริมุตย่อมไม่ 
เสื่อมจากอรหัตผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้สมยวิมุต เป็นผู้ปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะแล้ว ฯลฯ ทำ 
ให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว พระอรหันต์ผู้สมยวิมุตย่อมไม , เสื่อม 
จากอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๒๔๖] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสารีบุตรเถระเสื่อมแล้วจากอรหัตตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระมหาโมคคัลลานเถระ -.. พระมหากัสสปเถระ -.. พระมหากัจจายน 
เถระ -.. พระมหาโกฏฐิตเถระ -.. พระมหาปันถกเถระเสื่อมแล้วจากอรหัตผล 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระสารีบุตรเถระไม , ได้เสื่อมจากอรหัตตผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระสารีบุตรเถระไม , ได้เสื่อมจากอรหัตผล ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ 

ส. พระมหาโมคคัลลานเถระ -.. พระมหาปันถกเถระ -.. พระมหากัจจายน 
เถระ -.. พระมหาโกฏฐิตเถระ -.. พระมหาปันถกเถระไม , ได้เสื่อมจาก 
อรหัตผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 123 

ส. หากว่า พระมหาโมกคัลลานเถระ ฯลฯ พระมหาปันถกเถระไม , ได้เสื่อม 
จากอรหัตผล ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ 
[๒๔๗] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ปฏิปทาที่พระสมณะประกาศแล้วมีสูงแล 
ตํ่าแล แต่ผู้ปฏิบัติจะไปถึงส่ง (คือนิพพาน) ได้สองเที่ยวก็หาไม , 

ส่งนี้อันผู้ปฏิบัติจะได้รู้แต่ครั้งเดียวก็หาไม , ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ น่ะสิ 
[๒๔๘] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บรรดากิเลสวัฏที่พระอรหันต์ตัดแล้ว ยังมีบางอย่างที่ยังจะต้องตัดอีก 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บรรดากิเลสวัฏที่พระอรหันต์ตัดแล้ว ย้งมีบางอย่างที่ยังจะต้องตัดอีก 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ท่านผู้เสร็จกิจที่จำต้องทำแล้ว เป็นผู้ 
ปราศจากตัณหา ไม่มีกิเลสเครื่องยึดถือ บรรดากิเลสวัฏที่ท่านตัดแล้ว 
ไม่มีอันใดที่ยังจะต้องตัดอีก ท่านถอนห้วงนี้าและบ่วงได้แล้ว ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า บรรดากิเลสวัฏที่พระอรหันต์ตัดแล้ว ยัง 


มีบางอย่างที่ยังจะต้องตัดอีก น่ะสิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 124 

[๒๔๙] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กิจที่ทำแล้ว ต้องกลับสร้างสมอีก มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. กิจที่ทำแล้ว ต้องกลับสร้างสมอีก มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า การกลับสร้างสมกิจที่ทำแล้วไม , มี กิจ 
อื่นที่จำต้องทำอีกก็ไม่มี แก่ภิกษุนั้นผู้พ้นแล้วโดยชอบ ผู้มี'จิตสงบ 
แล้ว บรรดารูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ ธมมารมฟ้ทุกอย่างทั้งที่น่า 
ปรารถนาและไม่น่าปรารถนา ไม่ยังจิตของท่านผู้คงที่ อันตั้งมั่น 
หลุดพ้นแล้ว ให้หวั่นไหวได้ ดุจภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งทึบ ย่อมไม่ 
สะเทือนเพราะลม ฉะนั้น เพราะภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นแต่ 
ความสิ้นไปแห่งจิตนั้นๆ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า กิจที่ทำแล้วต้องกลับสร้างสมอีก มีอยู่ 
น่ะสิ 

[๒๕๐] ป. ไม่พึงกล่าวว่า พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ เหล่านี้ 
ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความเสื่อมรอบแก , ภิกษุผู้สมยวิมุต ธรรม ๕ 
เป็นไฉน คือ ความเพลิดเพลินในการงาน ความเพลิดเพลินในการ 
สนทนา ความเพลิดเพลินในการหลับ ความเพลิดเพลินในการ 
คลุกคลี ไม่พิจารณาจิตที่หลุดพ้นแล้วอย่างไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ธรรม ๕ เหล่านี้แล ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้ 
สมยวิมุต ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริงมิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 125 


ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น พระอรหันต์ก็เสื่อมจากอรหัตผลได้น่ะสิ 
[๒๕๑] ส. พระอรหันต์มีความเพลิดเพลินในการงาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์มีความเพลิดเพลินในการงาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ยังมีราคะ กามราคะ กามราคปริยุฏฐานะ กามราคสัญโญชน์ 
กาโมฆะ กามโยคะ กามฉันทนิวรณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ยังมีความเพลิดเพลินในการสนทนา ... มีความเพลิดเพลิน 
ในการหลับ ... มีความเพลิดเพลินในการคลุกคลี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ยังมีความเพลิดเพลินในการคลุกคลี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ยังมีราคะ กามราคะ กามราคปริยุฏฐานะ กามราคสัญโญชน์ 
กาโมฆะ กามโยคะ กามฉันทนิวรณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๒๕๒] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตตผล ถูกอะไรกลุ้มรุมจึงเสื่อม? 

ป. ถูกราคะกลุ้มรุมจึงเสื่อม 

ส. การกลุ้มรุมเกิดขึ้น เพราะอาศัยอะไร? 

ป. เกิดขึ้น เพราะอาศัยอนุสัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 126 

ส. พระอรหันต์ยังมีอนุสัย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. พระอรหันต์ยังมีอนุสัย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ยังมีกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. พระอรหันต์ถูกโทสะกลุ้มรุมจึงเสื่อม ฯลฯ ถูกโมหะกลุ้มรุมจึงเสื่อม 
ส. ความกลุ้มรุมเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไร 
ป. เกิดขึ้น เพราะอาศัยอนุสัย 
ส. พระอรหันต์ยังมีอนุสัย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. พระอรหันต์ยังมีอนุสัย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ยังมีกามราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๒๕๓] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผล อะไรก่อตัวขึ้น? 

ป. ราคะก่อตัวขึ้น 

ส. สักกายทิฏฐิก่อตัวขึ้นหรือ วิจิกิจฉาก่อตัวขึ้นหรือ สีลัพพตปรามาสก่อ 
ตัวขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 127 

ส. โทสะก่อตัวขึ้นหรือ ฯลฯ โมหะก่อตัวขึ้นหรือ สักกายทิฏฐิก่อตัวขึ้นหรือ 
วิจิกิจฉาก่อตัวขึ้นหรือ สีลัพพตปรามาสก , อตัวขึ้นหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๒๕๔] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ยังสะสมอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. พระอรหันต์เลิกสะสมอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. พระอรหันต์ยังละอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. พระอรหันต์ยังยึดมั่นอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. พระอรหันต์ยังชำระล้างอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. พระอรหันต์ยังหมักหมมอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. พระอรหันต์ยังกำจัดมืดอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. พระอรหันต์ยังมืดมัวอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ยังสะสมอยู่ก็ไม่ใช่ เลิกสะสมอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็นผู้เลิก 
สะสมแล้วตั้งอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 128 

ส. หากว่า พระอรหันต์ยังสะสมอยู่ก็ไม่ใช่ เลิกสะสมอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็น 
ผู้เลิกสะสมแล้วตั้งอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ 

ส. พระอรหันต์ยังละอยู่ก็ไม่ใช่ ยังยึดมั่นอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็นผู้ละขาดแล้ว 
ตั้งอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์ยังละอยู่ก็ไม่ใช่ ยังยึดมั่นอยู่ก็ไม , ใช่ แต่เป็นผู้ละขาด 
แล้วตั้งอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ 

ส. พระอรหันต์ยังชำระล้างอยู่ก็ไม่ใช่ ยังหมักหมมอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็นผู้ชำระ 
ล้างแล้วตั้งอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์ยังชำระล้างอยู่ก็ไม่ใช่ ยังหมักหมมอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็น 
ผู้ชำระล้างแล้วตั้งอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ 

ส. พระอรหันต์ยังกำจัดมืดอยู่ก็ไม่ใช่ ยังมืดมัวอยู่ก็ไม , ใช่ แต่เป็นผู้กำจัด 
มืดแล้วตั้งอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์ยังกำจัดมืดอยู่ก็ไม่ใช่ ยังมืดมัวอยู่ก็ไม , ใช่ แต่เป็น 
ผู้กำจัดมืดแล้วตั้งอยู่ ก็ต้องไม , กล่าวว่า พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ 
ปริหานิกถา จบ. 


พรหมจริยกถา 

[๒๕๕] สกวาที การประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีในหมู่เทวดา หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส.เทวดาทั้งหมด เป็นผู้เงอะงะ เป็นใบ้ ไม , รู้เดียงสา ใช้ภาษาใบ้ ไม , มี 
กำลังพอ รู้ความแห่งกำที่กล่าวดีกล่าวชั่ว เทวดาทั้งหมดไม่เลื่อมใสใน 
พระพุทธเจ้า ไม่เลื่อมใส 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 129 

ในพระธรรม ไม , เลื่อมใสในพระสงฆ์ ไม่เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ไม่ทูลถามปัญหา 
กับพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ไม , ชื่นชมในปัญหาที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าวิสัชนาแล้ว เทวดาทั้ง 
หมดประกอบด้วยกัมมาวรฟ้ กิเลสาวรฟ้ ริปากาวรฟ้ ไม่มีศรัทธา ไม่มีฉันทะ เป็นผู้มีปัญญา 
ทราม เป็นผู้ไม่ควรเพื่อก้าวลงสู่ความแน่นอนอันเป็นทางชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย เทวดาทั้ง 
หมดเป็นผู้ทำมาตุฆาต เป็นผู้ทำปิตุฆาต เป็นผู้ทำอรหันตฆาต เป็นผู้ทำโลหิตุปบาท เป็นผู้ทำ 
สังฆเภท เทวดาทั้งหมดเป็นผู้ทำปาณาติบาต เป็นผู้ทำอทินนาทาน เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 
เป็นผู้กล่าวมุสาวาท เป็นผู้กล , าวปิสุณาวาท เป็นผู้กล่าวผรุสวาท เป็นผู้กล่าวสัมผัปปลาปวาท 
เป็นผู้มากด้วยอภิชฌา เป็นผู้มีจิตพยาบาท เป็นมิจฉาทิฏฐิ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เทวดาที่ไม่เป็นผู้เงอะงะ ไม่เป็นใบ้ เป็นผู้รู้เดียงสาไม่ใช้ภาษาใบ้ มี 
กำลังพอจะรู้ฒอความแห่งคำที่กล่าวดีหรือชั่ว มีอยู่ เทวดาที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เลื่อมใส 
ในพระธรรม เลื่อมใสในพระสงฆ์ เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทูลถามปัญหากะพระ 
ผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ชื่นชมในปัญหาที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าวิสัชนาแล้ว ก็มีอยู่ เทวดาที่ไม่ 
ประกอบด้วยกัมมาวรฟ้ ไม , ประกอบด้วยกิเลสาวรณ์ ไม่ประกอบด้วยริปากาวรฟ้ เป็นผู้มีศรัทธา 
เป็นผู้มีฉันทะ เป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้ควรเพื่อจะก้าวลงสู่ความแน่นอนอันเป็นทางชอบในกุศล 
ธรรมทั้งหลาย ก็มีอยู่ เทวดาที่ไม่เป็นผู้ทำมาตุฆาต ไม , เป็นผู้ทำปิตุฆาต ไม่เป็นผู้ทำอรหันตฆาต 
ไม่เป็นผู้ทำโลหิตุปบาท ไม , เป็นผู้ทำสังฆเภท ก็มีอยู่ เทวดาที่ไม่เป็นผู้ทำปาณาติบาต ไม่เป็นผู้ 
ทำอทินนาทาน ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าวมุสาวาท ไม่กล่าวปิลุ;ณาวาท ไม่กล่าวผรุสวาท 
ไม่กล่าวสัมผัปปลาปวาท มิใช่ผู้มากด้วยอภิชฌา มิ'ใช่ผู้มีจิตพยาบาท เป็นสัมมาทิฏฐิ ก็มีอยู่มิ 
ใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เทวดาที่ไม่เป็นผู้เงอะงะ ไม่เป็นใบ้ เป็นผู้รู้เดียงสาไม , ใช้ภาษา 
ใบ้ มีกำลังพอจะรู้เนื้อความแห่งคำที่กล่าวดีกล่าวชั่ว มีอยู่ ฯลฯ เทวดาที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า 
ฯลฯ เป็นสัมมาทิฏฐิ ก็มีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า การประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีในหมู่เทวดา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 130 

[๒๕๖] ป. การประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ในหมู่เทวดา หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ในหมู่เทวดานั้น มีการบรรพชา ปลงผม ทรงผ้ากาสาวะ ทรงบาตร 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นได้ พระปัจเจกพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นได้ คู่แห่ง 
พระสาวกก็อุบัติขึ้นได้ในหมู่เทวดา หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๕๗] ส. เพราะในหมู่เทวดาไม่มีการบรรพชา ฉะนั้น การประพฤติพรหมจรรย์จึง 
ไม่มีในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในที่ใดมีการบรรพชา ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย์ ในที่ใดไม่ 
มีการบรรพชา ในที่นั้นไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ในที่ใดมีการบรรพชา ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย์ ในที่ใดไม่ 
มีการบรรพชา ในที่นั้นไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้ใดบรรพชา ผู้นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย์ ผู้ใดไม่บรรพชา ผู้นั้น 
ไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๕๘] ส. เพราะในหมู่เทวดาไม่มีการปลงผม ฉะนั้น การประพฤติพรหมจรรย์จึง 
ไม่มีในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในที่ใดมีการปลงผม ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย์ในที่ใดไม่มี 
การปลงผม ในที่นั้นไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 131 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ในที่ใดมีการปลงผม ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย์ ในที่ใดไม่มี 
การปลงผม ในที่นั้นไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้ใดปลงผม ผู้นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย์ ผู้ใดไม่ปลงผม ผู้นั้นไม่ 
มีการประพฤติพรหมจรรย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๕๙] ส. เพราะในหมู่เทวดา ไม่มีการทรงผ้ากาสาวะ ฉะนั้น การประพฤติ 
พรหมจรรย์จึงไม่มีในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในที่ใดมีการทรงผ้ากาสาวะ ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย์ ในที่ 
ใดไม่มีการทรงผ้ากาสาวะ ในที่นั้นไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ในที่ใดมีการทรงผ้ากาสาวะ ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย์ ในที่ 
ใดไม่มีการทรงผ้ากาสาวะ ในที่นั้นไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้ใดทรงผ้ากาสาวะ ผู้นั้นมีการประพฤติพรหมจรรย์ ผู้ใดไม่ทรงผ้ากาสาวะ 
ผู้นั้นไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์ หรือ? 

ป. ไม่กล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๖๐] ส. เพราะในหมู่เทวดา ไม , มีการทรงบาตร ฉะนั้น การประพฤติพรหมจรรย์ 

จึงไม่มีในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในที่ใดมีการทรงบาตร ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย์ ในที่ใดไม่ 
มีการทรงบาตร ในที่นั้นไม , มีการประพฤติพรหมจรรย์ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 132 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ในที่ใดมีการทรงบาตร ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย์ ในที่ใดไม่ 
มีการทรงบาตร ในที่นั้นไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้ใดทรงบาตร ผู้นั้นมีการประพฤติพรหมจรรย์ ผู้ใดไม , ทรงบาตร ผู้นั้น 
ไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๖๑] ส. เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม , อุบัติขึ้นในหมู่เทวดา ฉะนั้น การประพฤติ 
พรหมจรรย์จึงไม่มีในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นแลมีการประพฤติ 
พรหมจรรย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม , อุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นไม่มีการ 
ประพฤติพรหมจรรย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นแลมีการประพฤติ 
พรหมจรรย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม , อุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคประสูติที่สวนลุมพินี ตรัสรู้ที่ควงไม้โพธิ พระผู้มีพระภาค 
ยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วที่เมืองพาราณสี ในที่นั้นๆ เทียวมีการ 
ประพฤติพรหมจรรย์ ในที่อื่นไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๖๒] ส. เพราะพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า ไม , อุบัติขึ้นในหมู่เทวดา ฉะนั้น การ 
ประพฤติพรหมจรรย์จึงไม่มีในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 133 

ส. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นแลมีการประพฤติ 
พรหมจรรย์ พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม , อุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นไม่มีการ 
ประพฤติพรหมจรรย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นแลมีการประพฤติ 
พรหมจรรย์ พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม , อุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นไม่มีการ 
ประพฤติพรหมจรรย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในมัชฌิมชนบท ในมัชฌิมชนบทนั้นแล 
มีการประพฤติพรหมจรรย์ ในที่อื่นไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๖๓] ส. เพราะคู , พระสาวก ไม , อุบัติขึ้นในหมู่เทวดา ฉะนั้น การประพฤติ 
พรหมจรรย์จึงไม่มีในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คู่พระสาวกอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย์ 
คู่พระสาวกไม , อุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. คู่พระสาวกอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย์ 
คู่พระสาวกไม , อุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คู่พระสาวกได้อุบัติแล้วในมคธชนบท ในมคธชนบทนั้นแลมีการประพฤติ 
พรหมจรรย์ ในที่อื่นไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 134 

[๒๖๔] ป. การประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ในหมู่เทวดา หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. การประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ในหมู่เทวดา หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๖๕] ป. การประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ในหมู่มนุษย์หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. การประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ในหมู่มนุษย์ทุกหมู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๖๖] ป. การประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ในหมู่เทวดา หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. การประพฤติพรหมจรรย์ มีอยู่ในหมู่เทวดาเหล่าอสัญญีสัตว์ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๖๗] ป. การประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ในหมู่มนุษย์หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. การประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ในชาวชนบท พวกปลายเขต ปลายแดน 
เป็นมิลักขู ไม , รู้ประสา เป็นที่ซึ่งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
ไปไม , ถึง หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๖๘] ป. การประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ในหมู่เทวดา หรือ? 

ส. ที่มีก็มี ที่ ไม่ มีก็มี 

ป. ในหมู่เทวดาเหล่าอสัญญีสัตว์ที่มีการประพฤติพรหมจรรย์ก็มี ที่ไม , มีก็มี 
ในหมู่เทวดาเหล่าสัญญีสัตว์ ที่มีการประพฤติพรหมจรรย์ก็มี ที่ไม่มีก็มี 
หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ในหมู่เทวดา ที่มีการประพฤติพรหมจรรย์ก็มี ที่ไม , มีก็มี หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 135 

ป. มีในที่ไหน ไม่มีในที่ไหน 

ส. การประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีในเทวดาเหล่าอสัญญีสัตว์ การประพฤติ 
พรหมจรรย์มี , ในเทวดาเหล่าสัญญีสัตว์ 

ป. การประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีในเทวดาเหล่าอสัญญีสัตว์หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. การประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีในเทวดาเหล่าสัญญีสัตว์หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. การประพฤติพรหมจรรย์มีในเทวดาเหล่าสัญญีสัตว์หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. การประพฤติพรหมจรรย์มีในเทวดาเหล่าอสัญญีสัตว์หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๖๙] ป. การประพฤติพรหมจรรย์มีในหมู่มนุษย์หรือ? 

ส. ที่มีก็มี ที่ไม่มีก็มี 

ป. ในชาวชนบทพวกปลายเขต ปลายแดน เป็นมิลักขู ไม , รู้ประสา เป็น 
ที่ซึ่งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไปไม , ถึง ที่มีการประพฤติ 
พรหมจรรย์ก็มี ที่ไม่มีก็มี ในชาวชนบทพวกที่อยู่ร่วมใน (มัชฌิมชนบท) 
ที่มีการประพฤติพรหมจรรย์ก็มี ที่ไม่มีก็มี หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๗๐] ป. ในหมู่มนุษย์ ที่มีการประพฤติพรหมจรรย์ก็มี ที่ไม่มีก็มี หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. มีในที่ไหน ไม่มีในที่ไหน 

ส. การประพฤติพรหมจรรย์ ไม่มีในชาวชนบทพวกปลายเขต ปลายแดน 
เป็นมิลักขู ไม , รู้ประสา ที่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไปไม , ถึง 
การประพฤติพรหมจรรย์มีในชาวชนบทพวกที่อยู่ร่วมใน 

ป. การพฤติพรหมจรรย์ไม่มีในชาวชนบท พวกปลายเขต ปลายแดน เป็น 
มิลักขู ไม , รู้ประสา ที่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาไปไม , ถึง หรือ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 136 


ส. ถูกแล้ว 

ป. การประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีในชาวชนบทที่อยู่ร่วมใน หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. การประพฤติพรหมจรรย์มีในชาวชนบทพวกที่อยู่ร่วมใน หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. การประพฤติพรหมจรรย์มีในชาวชนบท พวกที่อยู่ปลายเขต ปลายแดน 
เป็นมิลักขู ไม , รู้ประสา ที่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไปไม , ถึง หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๗๑] ป. การประพฤติพรหมจรรย์มีในหมู , เทวดา หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวชมพูทวีป 
ย่อมครอบงำมนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีป และเทวดาชั้นดาวดึงส์ด้วย 
ฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการ อะไรบ้าง กล้า ๑ มีสติ ๑ มีการ 
ประพฤติพรหมจรรย์ ณ ที่นี้๑ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น การประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีในหมู่เทวดาน่ะสิ 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัส ณ เมืองสาวัตถีว่า มีการประพฤติพรหมจรรย์ 
ณ ที่นี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การประพฤติพรหมจรรย์มี ณ เมืองสาวัตถีเท่านั้น การประพฤติพรหม 
จรรย์ไม่มีในที่อื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้อนาคามี ละสัญโญชน์ อันเป็นไปในส่วนเบื้องตํ่า ๕ ได้แล้ว 
แต่ยังละสัญโญชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องบน ๕ ไม , ได้ เมื่อท่านเคลื่อน 
จากโลกนี้บังเกิดในหมู , เทวดานั้นแล้ว ผลบังเกิดขึ้นในที่ไหน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 137 

ป. ในหมู่เทวดานั้นแล 

ส. หากว่าบุคคลผู้อนาคามี ละสัญโญชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องตํ่า ๕ ได้แล้ว 
แต่ยังละสัญโญชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องบน ๕ ไม , ได้ เมื่อท่านเคลื่อน 
จากโลกนี้บังเกิดในหมู่เทวดานั้นแล้ว ผลก็บังเกิดขึ้นในหมู่เทวดานั้น 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า การประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีในหมู่เทวดา 

ส. บุคคลผู้อนาคามี ละสัญโญชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องตํ่า ๕ ได้แล้ว 
แด , ยังละสัญโญชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องบน ๕ ไม , ได้ เมื่อท่านเคลื่อน 
จากโลกนี้บังเกิดในหมู่เทวดานั้นแล้ว มีการปลงภาระ ณ ที่ไหน -.. มี 
การกำหนดรู้ทุกข์ ณ ที่ไหน -.. มีการละกิเลส ณ ที่ไหน -.. มีการกระทำให้ 
แจ้งซึ่งนิโรธ ณ ที่ไหน -.. มีการแทงตลอดซึ่งอกุปปธรรม ณ ที่ไหน 

ป. ในหมู่เทวดานั้นแล 

ส. หากว่าบุคคลผู้อนาคามี ละสัญโญชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องตํ่า ๕ ได้แล้ว 
แต่ยังละสัญโญชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องบน ๕ ไม , ได้ เมื่อท่านเคลื่อน 
จากโลกนี้บังเกิดในหมู่เทวดานั้นแล้ว มีการแทงตลอดซึ่งอกุปปธรรม 
ในหมู่เทวดานั้น ก็ต้องไม่กล่าวว่า การประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีในหมู่ 
เทวดา 

ส. บุคคลผู้อนาคามี ละสัญโญชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องตํ่า ๕ ได้แล้ว 
แต่ยังละสัญโญชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องบน ๕ ไม , ได้ เมื่อท่านเคลื่อน 
จากโลกนี้บังเกิดในหมู่เทวดานั้นแล้ว ผลก็บังเกิดในหมู่เทวดานั้น 
การปลงภาระก็ในหมู , เทวดานั้น การกำหนดรู้ก็ในหมู่เทวดานั้น การละ 
กิเลสก็ในหมู่เทวดานั้น การท่าให้แจ้งซึ่งนิโรธก็ในหมู่เทวดานั้น การแทง 
ตลอดซึ่งอกุปปธรรมก็ในหมู , เทวดานั้น ก็โดยอรรถเป็นไฉนเล่า ท่านจึง 
กล่าวว่า การประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีในหมู่เทวดา 

ป. ก็เพราะบุคคลผู้อนาคามีกระท่าให้แจ้งซึ่งผล ในหมู่เทวดานั้น ด้วยมรรคที่ 
ท่านให้เกิดแล้วในโลกนี้นั่นแล 

[๒๗๒] ส. บุคคลผู้อนาคามี ท่าให้แจ้งซึ่งผลในหมู่เทวดานั้นด้วยมรรคอันท่านให้ 
เกิดแล้วในโลกนี้หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 138 


ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้โสดาบันทำให้แจ้งซึ่งผลในโลกนี้ด้วยมรรคอันท่านให้เกิดแล้ว 
ในหมู่เทวดานั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้อนาคามี ทำให้แจ้งซึ่งผลในหมู่เทวดานั้นด้วยมรรคอันท่านให้เกิด 
แล้วในโลก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีสกทาคามี เป็นบุคคลผู้จะปรินิพพานในโลกนี้ กระทำให้แจ้ง 
ซึ่งผลในโลกนี้ด้วยมรรคอันท่านให้เกิดแล้วในหมู่เทวดานั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้โสดาบัน ทำให้แจ้งซึ่งผลในโลกนี้ด้วยมรรคอันท่านให้เกิดแล้ว 
ในโลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้อนาคามี ทำให้แจ้งซึ่งผลในหมู่เทวดานั้น ด้วยมรรคอันท่านให้ 
เกิดแล้วในหมู่เทวดานั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้สกทาคามี เป็นบุคคลผู้จะปรินิพพานในโลกนั้ทำให้แจ้งซึ่งผล 
ในโลกนี้ด้วยมรรคอันท่านให้เกิดแล้วในโลกนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้อนาคามี ท่าให้แจ้งซึ่งผลในหมู่เทวดานั้น ด้วยมรรคอันท่านให้ 
เกิดแล้วในหมู่เทวดานั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๗๓] ส. บุคคลผู้อิธวิหายนึฏฐะ จะไม่ยังมรรคให้เกิด และละกิเลสทั้งหลายอีก 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 139 


ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล จะไม่ยังมรรคให้เกิด 
และละกิเลสทั้งหลายอีก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้อิธวิหายนิฏฐะ จะไม่ยังมรรคให้เกิดและละกิเลสทั้งหลายอีก 
หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ฯลฯ บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อ 
กระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล จะไม่ยังมรรคให้เกิดและละกิเลสทั้งหลายอีก 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๗๔] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ยังมรรคให้เกิดและ 
กิเลสทั้งหลายไม่ก่อนไม , หลัง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้อิธริหายนิฏฐะ ยังมรรคให้เกิดและละกิเลสทั้งหลายไม่ก่อนไม่ 
หลัง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ฯลฯ บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อ 
กระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ยังมรรคให้เกิดและละกิเลสทั้งหลายไม่ก่อน 
ไม , หลัง หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้อิธริหายนิฏฐะ ยังมรรคให้เกิดและละกิเลสทั้งหลายไม่ก่อน 
ไม , หลัง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๗๕] ส. บุคคลผู้อนาคามี มีกรณียะอันกระทำแล้ว มีภาวนาอันอบรมแล้ว จึง 
ผลุดเกิดในหมู , เทวดานั้น หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 140 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ผลุดเกิดเป็นพระอรหันต์เลย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผลุดเกิดเป็นพระอรหันต์เลย หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์มีภพใหม่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์มีภพใหม่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ไปสู่ภพจากภพ ไปสู่คติจากคติ ไปสู่สงสารจากสงสาร ไป 
สู่อุปบัติจากอุปบัติ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๗๖] ส. บุคคลผู้อนาคามี เป็นผู้มีกรณียะอันกระทำแล้ว มีภาวนาอันอบรมแล้ว 
แต่เป็นผู้มีภาระอันยังไม่ปลงลงแล้ว ผลุดเกิดในหมู่เทวดานั้น หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้อนาคามี จะต้องยังมรรคให้เกิดอีกเพื่อปลงภาระ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๗๗] ส. บุคคลผู้อนาคามี เป็นผู้มีกรณียะอันกระทำแล้ว มีภาวนาอันอบรมแล้ว 
แต่เป็นผู้มีทุกข์อันยังไม , กำหนดรู้...มีกิเลสอันยังไม , ได้ละ -..มีนิโรธ 
อันยังไม , ได้กระทำให้แจ้ง ... มีอกุปปธรรมอันยังไม , ได้แทงตลอด ผลุดเกิด 
ในหมู่เทวดานั้น หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้อนาคามี จะต้องยังมรรคให้เกิดอีกเพื่อแทงตลอดอกุปปธรรม 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 141 

[๒๗๘] ส. บุคคลผู้อนาคามี เป็นผู้มีกรณียะอันกระทำแล้ว มีภาวนาอันอบรมแล้ว 
แต่เป็นผู้มีภาระอันยังไม , ปลงแล้ว ผลุดเกิดในหมู่เทวดานั้น จะไม่ยังมรรค 
ให้เกิดอีกเพื่อปลงภาระ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นผู้มีภาระอันไม , ปลงลงแล้ว ปรินิพพานในหมู่เทวดานั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้อนาคามี เป็นผู้มีกรณียะอันกระทำแล้ว มีภาวนาอันอบรมแล้ว 
แต่เป็นผู้มีทุกข์อันยังไม , ได้กำหนดรู...มีกิเลสอันยังไม , ได้ละ-..มีนิโรธ 
อันยังไม , ได้กระทำให้แจ้ง ... มีอกุปปธรรมอันยังไม , ได้แทงตลอด ผลุด 
เกิดในหมู่เทวดานั้น จะไม่ยังมรรคให้เกิดอีก เพื่อแทงตลอดอกุปปธรรม 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นผู้มีอกุปปธรรมอันไม่แทงตลอดแล้ว ปรินิพพานในหมู่เทวดานั้น 
หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. เนื้อที่ถูกยิงด้วยลูกศร แม้ไปได้ไกล ก็ต้องตายฉันใด บุคคลผู้อนาคามี 
ก็จะกระทำให้แจ้งซึ่งผลในหมู่เทวดานั้นด้วยมรรคอันท่านให้เกิดแล้วใน 
โลกนี้ฉันนั้น 

ส. เนี้อที่ถูกขิงด้วยลูกศร แม้ไปได้ไกล ก็มีลูกศรติดอยู่ ตายฉันใด บุคคล 
ผู้อนาคามี ก็มีลูกศรติดอยู่ ปรินิพพานในหมู่เทวดานั้น ด้วยมรรคอัน 
ท่านให้เกิดแล้วในโลกนี้ฉันนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
พรหมจริยกถา จบ. 


โอธิโสกถา 

[๒๗๙] สกวาที บุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนๆ หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 142 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ 

ป. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพพตปรามาส และบรรดากิเลสพวกเดียว 
กันส่วนหนึ่งได้ 

ส. บุคคลเป็นพระโสดาบันแต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระโสดาบัน 
ส่วนหนึ่งบรรลุ -.. ได้เฉพาะ -.. ถึงทับ ... ทำให้แจ้ง ... เข้าถึงอยู่ ... 

ถูกต้องด้วยกายอยู่ -.. ซึ่งโสดาปัตติผล แต่อีกส่วนหนึ่งไม , ถูกต้องด้วยกาย 
อยู่ซึ่งโสดาปัตติผล ส่วนหนึ่งเป็นพระโสดาบันผู้สัตตขัตตุปรมะ -.. ผู้ 
โกลังโกละ -.. ผู้เอกพีชี -.. ประกอบด้วยความเสื่อมใสอันไม , หวั่นไหวใน 
พระพุทธเจ้าฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ์...ประกอบด้วย 
อริยกันตศีล แต่อีกส่วนหนึ่งไม , ประกอบด้วยอริยกันตศีล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ละอะไรได้ด้วยการเห็น 
สมุทัย 

ป. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส และบรรดากิเลสพวกเดียว 
กันส่วนหนึ่งได้ 

ส. บุคคลเป็นพระโสดาบันแต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่ง ไม่เป็นพระโสดาบัน 
ฯลฯ ส่วนหนึ่งประกอบด้วยอริยกันตศีล แต่อีกส่วนหนึ่งไม่ประกอบด้วย 
อริยกันตศีล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ละอะไรได้ด้วยการเห็น 
นิโรธ 

ป. ละวิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส และบรรดากิเลสพวกเดียวกันส่วนหนึ่งได้ 

ส. บุคคลเป็นพระโสดาบันแต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระโสดาบัน 
ฯลฯ ส่วนหนึ่งประกอบด้วยอริยกันตศีล แต่อีกส่วนหนึ่งไม่ประกอบด้วย 
อริยกันตศีล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นมรรค 

ป. ละสีลัพพตปรามาส และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 143 

ส. บุคคลเป็นโสดาบันแต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม , เป็นโสดาบัน ส่วน 
หนึ่งบรรลุ -.. ได้เฉพาะ -.. ถึงทับ ... ทำให้แจ้ง ... เข้าถึงอยู่ ... ถูกต้อง 
ด้วยกายอยู่ ซึ่งโสดาปัตติผล แต่อีกส่วนหนึ่งไม , ถูกต้องด้วยกายอยู่ซึ่ง 
โสดาปัตติผล ส่วนหนึ่งเป็นพระโสดาบันผู้สัตตข้ตตุปรมะ -.. ผู้โกลัง 
โกละ -.. ผู้เอกพีชีประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม , หวั่นไหวในพระพุทธ 
เจ้า ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ์ฯลฯ ประกอบด้วยอริยกันตศีล 
แต่อีกส่วนหนึ่งไม่ประกอบด้วยอริยกันตศีลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๘๐] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ 

ป. ละกามราคะอย่างหยาบ พยาบาทอย่างหยาบ และบรรดากิเลสพวกเดียว 
กันส่วนหนึ่งได้ 

ส. บุคคลเป็นพระสกทาคามีแต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม , เป็นพระสกทาคามี 
ส่วนหนึ่งบรรลุ -.. ได้เฉพาะ -.. ถึงทับ ... ทำให้แจ้ง ... เข้าถึงอยู่ ... 

ถูกต้องด้วยกายอยู่ซึ่งสกทาคามิผล แต่อีกส่วนหนึ่งไม , ถูกต้องด้วยกายอยู่ 
ซึ่งสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ละอะไรได้ด้วยการเห็น 
สมุทัย 

ป. ละกามราคะอย่างหยาบ พยาบาทอย่างหยาบ และบรรดากิเลสพวกเดียว 
กันส่วนหนึ่งได้ 

ส. บุคคลเป็นพระสกทาคามีแต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม , เป็นพระสกทาคามี 
ส่วนหนึ่งบรรลุ -.. ได้เฉพาะ -.. ถึงทับ ... ทำให้แจ้ง ... เข้าถึงอยู่ ... 

ถูกต้องด้วยกายอยู่ซึ่งสกทาคามิผล แต่อีกส่วนหนึ่งไม , ถูกต้องด้วยกาย 
อยู่ซึ่งสกทาคามิผลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ละอะไรได้ด้วยการเห็น 
นิโรธ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 144 

ป. ละพยาบาทอย่างหยาบ และบรรดากิเลสพวกเดียวกันส่วนหนึ่งได้ 
ส. บุคคลเป็นพระสกทาคามีแต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม , เป็นพระสกทาคามี 
ส่วนหนึ่งบรรลุ -.. ได้เฉพาะ -.. ถึงทับ ... ทำให้แจ้ง ... เข้าถึงอยู่ ... 

ถูกต้องด้วยกายอยู่ซึ่งสกทาคามิผล แต่อีกส่วนหนึ่งไม , ถูกต้องด้วยกายอยู่ 
ซึ่งสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นมรรค 
ป. ละพยาบาทอย่างหยาบ และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได้ 
ส. บุคคลเป็นพระสกทาคามีแต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม , เป็นพระสกทาคามี 
ส่วนหนึ่งบรรลุ -.. ได้เฉพาะ -.. ถึงทับ ... ทำให้แจ้ง ... เข้าถึงอยู่ ... 

ถูกต้องด้วยกายอยู่ซึ่งสกทาคามิผล แต่อีกส่วนหนึ่งไม , ถูกต้องด้วยกาย 
ซึ่งสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๘๑] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ 
ป. ละกามราคะอย่างละเอียด พยาบาทอย่างละเอียด และบรรดากิเลสพวก 
เดียวกันส่วนหนึ่งได้ 

ส. บุคคลเป็นพระอนาคามีแต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม , เป็นพระอนาคามี 
ส่วนหนึ่งบรรลุ -.. ได้เฉพาะ -.. ถึงทับ ... ทำให้แจ้ง ... เข้าถึงอยู่ ... 

ถูกต้องด้วยกายอยู่ซึ่งอนาคามิผล แต่อีกส่วนหนึ่งไม , ถูกต้องด้วยกาย 
อยู่ซึ่งอนาคามิผล ส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี -.. ผู้ 
อุปหัจจปรินึพพาขี -.. ผู้อสังขารปรินิพพาขี -.. ผู้สสังขารปรินิพพาขี -.. ผู้ 
อุทธังโสโตอกนึฏฐคามี อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโส 
โตอกนึฏฐคามี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทัย 
ป. ละกามราคะอย่างละเอียด พยาบาทอย่างละเอียด และกิเลสพวกเดียว 
กันส่วนหนึ่งได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 145 

ส. บุคคลเป็นพระอนาคามีแต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม , เป็นพระอนาคามี 
ฯลฯ ส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี อีกส่วนหนึ่ง 
ไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุทชังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นนิโรธ 

ป. ละพยาบาทอย่างละเอียด และบรรดากิเลสพวกเดียวกันส่วนหนึ่งได้ 

ส. บุคคลเป็นพระอนาคามีแต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม , เป็นพระอนาคามี 
ฯลฯ ส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีผู้อุทชังโสโตอกนึฏฐคามี แต่อีก 
ส่วนหนึ่งไม , เป็นพระอนาคามีผู้อุทชังโสโตอกนึฏฐคามี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นมรรค 

ป. ละบรรดากิเลสพวกเดียวกันได้ 

ส. บุคคลเป็นพระอนาคามีแต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม , เป็นพระอนาคามี 
ส่วนหนึ่งบรรลุ -.. ได้เฉพาะ -.. ถึงทับ ... ทำให้แจ้ง ... เข้าถึงอยู่ ... ถูกต้อง 
ด้วยกายอยู่ซึ่งอนาคามิผล อีกส่วนหนึ่งไม , ถูกต้องด้วยกายอยู่ซึ่ง 
อนาคามิผล ส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินึพพายี -.. ผู้อุปหัจจ 
ปรินิพพาขี -.. ผู้อสังขารปรินึพพาขี -.. ผู้สสังขารปรินึพพาขี -.. ผู้อุทชังใส 
โตอกนึฏฐคามี แต่อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุทชังโสโตอกนึฏฐ 
คามี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

[๒๘๒] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ 

ป. ละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา และบรรดากิเลสพวก 
เดียวกันส่วนหนึ่งได้ 

ส. บุคคลเป็นพระอรหันต์แต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอรหันต์ 
ส่วนหนึ่งบรรลุ -.. ได้เฉพาะ -.. ถึงทับ ... ทำให้แจ้ง ... เข้าถึงอยู่ ... ถูกต้อง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 146 

ด้วยกายอยู่ซึ่งอรหัตผล แต่อีกส่วนหนึ่งไม , ถูกต้องด้วยกายอยู่ ซึ่ง 
อรหัตผล ส่วนหนึ่งเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้ว ทำกิจที่ควร 
ทำเสร็จแล้ว ปลงภาระแล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้ว มีเครื่องผูกไว้ใน 
ภพสิ้นไปรอบแล้ว พ้นวิเศษแล้ว เพราะรู้ชอบ มีลิ่มอันยกขึ้นแล้ว มี 
คูอันกลบแล้ว มีเสาระเนียดอันถอยขึ้นแล้ว เป็นผู้ไม่มีลิ่มสลัก เป็น 
อริยะ ลดธง (คือมานะ) แล้ว มีภาระอันวางแล้ว หมดเครื่องผูกพันแล้ว 
มีชัยชนะอย่างดีวิเศษแล้ว ท่านกำหนดรู้ทุกข์แล้ว ละสมุทัยแล้ว ทำนิโรธ 
ให้แจ้งแล้ว ยังมรรคให้เกิดแล้ว รู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งแล้ว กำหนดรู้ 
ธรรมที่ควรกำหนดรู้แล้วละธรรมที่ควรละแล้ว บำเพ็ญธรรมที่ควรบำเพ็ญ 
แล้ว ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว ส่วนหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งธรรม 
ที่ควรทำให้แจ้งแล้ว แต่อีกส่วนหนึ่งยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้ 
แจ้ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทัย 

ป. ละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา และบรรดากิเลสพวก 
เดียวกันส่วนหนึ่งได้ 

ส. บุคคลเป็นพระอรหันต์แต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอรหันต์ ฯลฯ 
ส่วนหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว แต่อีกส่วนหนึ่งยังไม , ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำ 
ให้แจ้ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นนิโรธ 

ป. ละมานะ อุทธัจจะ อวิชชา และบรรดากิเลสพวกเดียวกันส่วนหนึ่งได้ 

ส. บุคคลเป็นพระอรหันต์แต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอรหันต์ ฯลฯ 
ส่วนหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว แต่อีกส่วนหนึ่งยังไม่ทำ 
ให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นมรรค 

ป. ละอุทธัจจะ อวิชชา และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 147 

ส. บุคคลเป็นพระอรหันต์ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม , เป็นพระอรหันต์ ส่วน 
หนึ่งบรรลุ -.. ได้เฉพาะ -.. ถึงทับ ... ทำให้แจ้ง ... เข้าถึงอยู่ ... ถูกต้องด้วยกาย 
อยู่ซึ่งอรหัตผล แต่อีกส่วนหนึ่งไม , ถูกต้องด้วยกายอยู่ซึ่งอรหัตผล ส่วน 
หนึ่งเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว 
ปลงภาระแล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้ว มีเครื่องผูกไว้ในภพสิ้นไปรอบ 
แล้ว พ้นวิเศษแล้ว เพราะรู้ชอบ มีลิ่มอันยกขึ้นแล้ว มีคูอันกลบแล้ว 
มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแล้ว เป็นผู้ไม่มีลิ่มสลัก เป็นอริยะ ลดธง 
(คือมานะ) แล้ว วางภาระแล้ว หมดเครื่องผูกพันแล้ว มีชัยชนะ 
อย่างดีวิเศษแล้ว ท่านกำหนดรู้ทุกข์แล้ว ละสมุทัยแล้ว ทำนิโรธให้แจ้ง 
แล้ว ยังมรรคให้เกิดแล้ว รู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งแล้ว กำหนดรู้ธรรม 
ที่ควรกำหนดรู้แล้ว ละธรรมที่ควรละแล้ว บำเพ็ญธรรมที่ควรบำเพ็ญแล้ว 
ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว ส่วนหนึ่ง ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ 
ควรทำให้แจ้งแล้ว แต่อีกส่วนหนึ่งยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้ 
แจ้งหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๘๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่าบุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนๆ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ผู้มีปัญญาพึงกำจัดมลทินของตนทีละ 
น้อยๆ ทุกคณะโดยลำดับ เหมือนช่างทองกำจัดมลทินทองฉะนั้น 
ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริงมิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น บุคคลก็ละกิเลสได้เป็นส่วนๆ น่ะสิ 
[๒๘๔] ส. บุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนๆ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า พร้อมกับการถึงพร้อมด้วยทัสสนะของท่าน 
(พระโสดาบัน) ท่านละธรรม ๓ อย่างได้ คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
และสีลัพพตปรามาส ที่ยังมีอยู่แม้หน่อยหนึ่งท่านก็พ้นจากอบายภูมิ ๔ 
เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะทำอภิฐานหก ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริงมิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 148 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าว บุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนๆ น่ะสิ 
[๒๘๕] ส. บุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนๆ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด ธรรมจักษุ 
ปราศจากผงฝืาเกิดขึ้นแล้ว แก่อริยสาวกว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอัน 
เกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีอันดับไปเป็นธรรมดา ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งทัสสนะนั้น อริยสาวกละ 
สัญโญชน์ ๓ ประการได้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต 
ปรามาส ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริงมิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้นก็ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนๆ น่ะสิ 
โอธิโสกถา จบ. 


ชหติกถา 

[๒๘๖] สกวาที ปุถุชนละกามราคะ และพยาบาทได้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ละได้หมดสิ้น ละได้ไม่มีส่วนเหลือ ละได้ไม , มีเยื่อใย ละได้กับทั้งราก 
ละได้กับทั้งตัณหา ละได้กับทั้งอนุสัย ละได้ด้วยญาณอันเป็นอริยะ 
ละได้ด้วยมรรคอันเป็นอริยะ แทงตลอดอกุปปธรรมละได้ ทำให้แจ้ง 
อนาคามิผลละได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๒๘๗] ส. ปุถุชนข่มกามราคะ และพยาบาทได้ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 149 

ส. ข่มได้หมดสิ้น ข่มได้ไม่มีส่วนเหลือ ข่มได้ไม่มีเยื่อใย ข่มได้กับทั้งราก 
ข่มได้กับทั้งตัณหา ข่มได้กับทั้งอนุสัย ข่มได้ด้วยญาณอันเป็นอริยะ 
ข่มได้ด้วยมรรคอันเป็นอริยะแทงตลอดอกุปปธรรมข่มได้ ทำให้แจ้ง 
อนาคามิผลข่มได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๘๘] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล ละกามราคะและพยาบาทได้ และ 
บุคคลนั้นละได้หมดสิ้น ละได้ไม่มีส่วนเหลือ ฯลฯ ทำให้แจ้งอนาคามิผล 
ละได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปุถุชนละกามราคะ และพยาบาทได้ และเขาละได้หมดสิ้น ละได้ไม่มี 
ส่วนเหลือ ฯลฯ ทำให้แจ้งอนาคามิผลละได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๘๙] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล ข่มกามราคะพยาบาทได้ และ 
บุคคลนั้นข่มได้หมดสิ้น ข่มได้ไม่มีส่วนเหลือ ฯลฯ ทำให้แจ้งอนาคามิผล 
ข่มได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปุถุชนข่มกามราคะและพยาบาทได้ และเขาข่มได้หมดสิ้น ข่มได้ไม่มี 
ส่วนเหลือ ฯลฯ ทำให้แจ้งอนาคามิผลข่มได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๙๐] ส. ปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้ แต่เขาจะละได้หมดสิ้นก็หามิได้ จะละ 
ได้ไม่มีส่วนเหลือก็หามิได้ จะละได้ไม่มีเยื่อใยก็หามิได้ จะละได้กับ 
ทั้งรากก็หามิได้ จะละได้กับทั้งตัณหาก็มิได้ จะละได้กับทั้งอนุสัยก็หามิได้ 
จะละได้ด้วยญาณอันเป็นอริยะก็หามิได้ จะละได้ด้วยมรรคอันเป็นอริยะ 
ก็หามิได้ จะแทงตลอดอกุปปธรรมละได้ก็หามิได้ จะทำให้แจ้ง 
อนาคามิผลละได้ก็หามิได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล ละกามราคะและพยาบาทได้ 
แต่บุคคลนั้นจะละได้ทั้งหมดก็หามิได้ ฯลฯ จะทำให้แจ้งอนาคามิผลละได้ 
ก็หามิได้ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 150 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๙๑] ส. ปุถุชนข่มกามราคะและพยาบาทได้ แต่เขาจะข่มได้หมดสิ้นก็หามิได้ จะ 
ข่มได้ไม , มีส่วนเหลือก็หามิได้ ฯลฯ จะทำให้แจ้งอนาคามิผลข่มได้ก็หา 
มิได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล ข่มกามราคะและพยาบาทได้ 
แต่บุคคลนั้นจะข่มได้หมดสิ้นก็หามิได้ จะข่มได้ไม่มีส่วนเหลือก็หา 
มิได้ ฯลฯ จะทำให้แจ้ง อนาคามิผลข่มได้ก็หามิได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๒๙๒] ส. ปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ด้วยมรรคไหน 

ป. ด้วยมรรคส่วนรูปาวจร 

ส. มรรคส่วนรูปาวจรเป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏให้ถึงความสิ้นไป ให้ถึง 
ความตรัสรู้ ให้ถึงนิพพาน ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ไม่เป็นอารมณ์ 
ของสัญโญชน์ไม , เป็นอารมณ์ของคันถะ ไม , เป็นอารมณ์ของโอฆะ ไม่เป็น 
อารมณ์ของโยคะ ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสะ 
ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน ไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มรรคส่วนรูปาวจร ไม่เป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏ ไม่เป็นธรรมให้ถึง 
ความสิ้นไป ไม่เป็นธรรมให้ถึงความตรัสรู้ ไม่เป็นธรรมให้ถึงนิพพาน 
เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ ฯลฯ เป็นอารมณ์ 
ของสังกิเลส มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า มรรคส่วนรูปาวจร ไม่เป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏ ไม่เป็นธรรม 
ให้ถึงความสิ้นไป ไม่เป็นธรรมให้ถึงความตรัสรู้ ไม่เป็นธรรมให้ถึง 
นิพพาน เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ ฯลฯ เป็น 
อารมณ์ของสังกิเลส ก็ต้องไม่กล่าวว่า ปุถุชน ละกามราคะ และ 
พยาบาทได้ด้วยมรรคส่วนรูปาวจร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 151 

[๒๙๓] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล ละกามราคะและพยาบาทได้ด้วย 
อนาคามิมรรค และมรรคนั้นเป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏ ให้ถึงความ 
สิ้นไป ให้ถึงความตรัสรู้ ให้ถึงนิพพาน ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ไม่เป็น 
อารมณ์ของสัญโญชน์ ฯลฯ ไม , เป็นอารมณ์ของสังกิเลส หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้ด้วยมรรคส่วนรูปาวจร และมรรคนั้น 
เป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏ ให้ถึงความสิ้นไป ให้ถึงความตรัสรู้ ให้ถึง 
นิพพาน ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ไม , เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ ฯลฯ 
ไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๙๔] ส. ปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้ด้วยมรรค ส่วนรูปาวจรและมรรคนั้น 
ไม่เป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏ ไม่เป็นธรรมให้ถึงความสิ้นไป ไม่เป็น 
ธรรมให้ถึงความตรัสรู้ ไม่เป็นธรรมให้ถึงนิพพาน เป็นอารมณ์ของอาสวะ 
เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ ฯลฯ เป็นอารมณ์ของสังกิเลส หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล ละกามราคะและพยาบาทได้ด้วย 
อนาคามิมรรค แต่มรรคนั้นไม่เป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏ ไม่เป็น 
ธรรมให้ถึงความสิ้นไป ไม่เป็นธรรมให้ถึงความตรัสรู้ ไม่เป็นธรรมให้ถึง 
นิพพาน เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ ฯลฯ เป็น 
อารมณ์ของสังกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๙๕] ส. ปุถุชนเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลาย ดำรงอยู่ในอนาคามิผล 
พร้อมกับการบรรลุธรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ดำรงอยู่ในอรหัตตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 152 

[๒๙๖] ส. ปุถุชนเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลาย ดำรงอยู่ในอนาคามิผล 
พร้อมกับการบรรลุธรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ยังมรรคทั้งสามให้เกิดได้ ไม่ก่อนไม , หลัง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ยังมรรคทั้งสามให้เกิดได้ ไม่ก่อนไม , หลัง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.ทำให้แจ้งสามัญญผลทั้งสามได้ ไม่ก่อนไม , หลัง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส.ทำให้แจ้งสามัญญผลทั้งสามได้ ไม่ก่อนไม , หลัง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมแห่งผัสสะสาม แห่งเวทนาสาม แห่งสัญญาสาม แห่ง 
เจตนาสาม แห่งจิตสาม แห่งศรัทธาสาม แห่งวิริยะสาม แห่งสติสาม 
แห่งสมาธิสาม แห่งปัญญาสาม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๙๗] ส. ปุถุชนเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลาย ดำรงอยู่ในอนาคามิผล 
พร้อมกับการบรรลุธรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ด้วยโสดาปัตติมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ด้วยสกทาคามิมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 
ส. ด้วยมรรคไหน 
ป. ด้วยอนาคามิมรรค 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 153 

ส. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพพตปรามาส ได้ด้วยอนาคามิมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ได้ด้วยอนาคามิมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสโสดาปัตติผล เพราะละสัญโญชน์สาม มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคตรัสโสดาปัตติผล เพราะละสัญโญชน์สาม ก็ 
ต้องไม , กล่าวว่า ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสได้ด้วย 
อนาคามิมรรค ฯลฯ 

ส. ละกามราคะอย่างหยาบ พยาบาทอย่างหยาบ ได้ด้วยอนาคามิมรรค 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ละกามราคะอย่างหยาบ พยาบาทอย่างหยาบ ได้ด้วยอนาคามิมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสสกทาคามิผล เพราะความเบาบางแห่งกามราคะและ 
พยาบาท มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคตรัสสกทาคามิผล เพราะความเบาบางแห่งกาม 
ราคะและพยาบาท ก็ต้องไม่กล่าวว่า ละกามราคะอย่างหยาบ พยาบาท 
อย่างหยาบได้ด้วยอนาคามิมรรค 

[๒๙๘] ส. ปุถุชนเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลาย ดำรงอยู่ในอนาคามิผล 
พร้อมกับการบรรลุธรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 154 

ส. ชนเหล่าหนึ่งเหล่าใดบรรลุธรรมได้ ชนเหล่านั้นทั้งหมดดำรงอยู่ในอนาคา 
มิผลพร้อมกับการบรรลุธรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๒๙๙] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ในกาลส่วนอดีต ได้มีศาสดาทั้งหกเป็นผู้ 
มียศ หมดความฉุนโกรธ แจ่มใสเพราะกรุณา พ้นจากความ 
เกี่ยวข้องในกาม คลายกามราคะแล้ว เข้าถึงพรหมโลก แม้สาวก 
ของศาสดาเหล่านั้น อันมีจำนวนหลายร้อยก็เป็นผู้หมดความฉุนโกรธ 
แจ่มใสเพราะกรุณา พ้นจากความเกี่ยวข้องในกาม คลายกาม 
ราคะแล้ว เข้าถึงพรหมโลก ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น ปุถุชนก็ละกามราคะและพยาบาทได้น่ะสิ 
[๓๐๐] ส. ปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศาสดาชื่อสุเนตตะนัน 
แล เป็นผู้มีอายุยืนอย่างนี้ทรงชีพอยู่นานอย่างนี้แต่ก็ไม , ได้ 
หลุดพ้นจาก ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
อุปายาส เรากล่าวว่า เป็นผู้ไม , พ้นจากทุกข์ ข้อนั้นเพราะ 
เหตุไร? ก็เพราะไม , รู้ตาม ไม่แทงตลอด ซึ่งธรรมทั้งสี่ ธรรมทั้งสี่ 
เป็นไฉน? เพราะไม , รู้ตาม ไม่แทงตลอด ซึ่งศีลอันเป็นอริยะ ซึ่ง 
สมาธิอันเป็นอริยะ ซึ่งปัญญาอันเป็นอริยะ ซึ่ง'วิมุติอันเป็นอริยะ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศีลอันเป็นอริยะ สมาธิอันเป็นอริยะ ปัญญาอันเป็น 
อริยะ วิมุตติอันเป็นอริยะ นี้ อันเรารู้ตามแล้ว แทงตลอดแล้ว 
เราจึงถอนตัณหาในภพเสียได้แล้ว ตัณหาอันจะนำไปสู่ภพสิ้นไป 
แล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มี ดังนี้(พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณพจน์นี้ 
ครั้นแล้วจึงได้ตรัสคำอันท่านประพันธ์เป็นคาถาในภายหลัง ความว่าดังนี้) 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 155 

ธรรมเหล่านี้คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ เป็นธรรมอันยอดเยี่ยม 
อันพระโคดมผู้มียศทรงตามรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งด้วยประการ 
ฉะนี้แล้ว ได้ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย เป็นศาสดาผู้กระทำ 
ที่สุดแห่งทุกข์ ผู้มีจักษุ ปรินิพพานแล้ว ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ปุถุชนและกามราคะ และพยาบาทได้น'ะสิ 
ชหดึกถา จบ. 


สัพพมัตถีติกถา 

[๓๐๑] สกวาที สิ่งทั้งปวงมีอยู่ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู่ในสรีระทั้งปวง หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู่ในกาลทั้งปวง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู่โดยอาการทั้งปวง หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู่ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 156 


ป. ลูกแล้ว 

ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู่ในธรรมทั้งปวง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. สิ่งทั้งปวง ชื่อว่ามีอยู่ เพราะทำอธิบายว่า ไม่ประกอบ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. แม้สิ่งที่ไม่มี ก็ชื่อว่ามีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความเห็นอย่างนี้เรา ทิฏฐิที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ดังนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ และ 
ว่าทิฏฐิดังว่านี้เป็นสัมมาทิฏฐิ ดังนี้ ก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๐๒] ส. อดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. อดีตดับไปแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว อัสดงคตแล้ว สาบสูญไป 
แล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอดีตดับไปแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว อัสดงคตแล้ว สาบสูญ 
ไปแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า อดีตมีอยู่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 157 

[๓๐๓] ส. อนาคตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อนาคตยังไม่เกิด ยังไม , เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิด 
ขึ้น ยังไม่ปรากฏ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อนาคตยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยัง 
ไม่บังเกิดขึ้น ยังไม่ปรากฏ ก็ต้องไม่กล่าวว่า อนาคตมีอยู่ 

[๓๐๔] ส. ปัจจุบันมีอยู่ ปัจจุบันยังไม่ดับไป ยังไม , ปราศไป ยังไม , แปรไป ยังไม่ 
อัสดงคต ยังไม่สาบสูญไป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อดีตมีอยู่ อดีตยังไม่ดับ ยังไม่ปราศไป ยังไม่แปรไป ยังไม , อัสดงคต 
ยังไม่สาบสูญไป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๐๕] ส. ปัจจุบันมีอยู่ ปัจจุบันเกิดแล้ว เป็นแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว 
บังเกิดขึ้นแล้ว ปรากฏแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อนาคตมีอยู่ อนาคตเกิดแล้ว เป็นแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว 
บังเกิดขึ้นแล้ว ปรากฏแล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๐๖] ส. อดีตมีอยู่ อดีตดับไปแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว อัสดงคตแล้ว 
สาบสูญไปแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปัจจุบันมีอยู่ ปัจจุบันดับไปแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว อัสดงคต 
แล้ว สาบสูญไปแล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 158 

[๓๐๗] ส. อนาคตมีอยู่ อนาคตยังไม่เกิด ยังไม , เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด 
ยังไม่บังเกิดขึ้น ยังไม่ปรากฏ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปัจจุบันมีอยู่ ปัจจุบันยังไม , เกิด ยังไม่เป็น ยังไม , เกิดพร้อม ยังไม่ 
บังเกิด ยังไม , บังเกิดขึ้น ยังไม่ปรากฏ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๐๘] ส. รูปอดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปอดีตดับไปแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว อัสดงคตแล้ว สาบสูญ 
ไปแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า รูปอดีตดับแล้ว ฯลฯ สาบสูญไปแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า รูป 
อดีตมีอยู่ 

[๓๐๙] ส. รูปอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปอนาคตยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิดขึ้น ยัง 
ไม่ปรากฏ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า รูปอนาคตยังไม่เกิด ฯลฯ ยังไม่ปรากฏ ก็ต้องไม่กล่าวว่า รูป 
อนาคตมีอยู่ 

[๓๑๐] ส. รูปปัจจุบันมีอยู่ รูปปัจจุบันยังไม่ดับไป ยังไม , ปราศไป ยังไม , แปรไป 
ยังไม , อัสดงคต ยังไม่สาบสูญไป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปอดีตมีอยู่ รูปอดีตยังไม่ดับไป ยังไม่ปราศไป ยังไม่แปรไป ยังไม่ 
อัสดงคต ยังไม่สาบสูญไป หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 159 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๑๑] ส. รูปปัจจุบันมีอยู่ รูปปัจจุบันเกิดแล้ว เป็นแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิด 
แล้ว บังเกิดขึ้นแล้ว ปรากฏแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปอนาคตมีอยู่ รูปอนาคตเกิดแล้ว เป็นแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิด 
แล้ว บังเกิดขึ้นแล้ว ปรากฏแล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๑๒] ส. รูปอดีตมีอยู่ รูปอดีตดับไปแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว อัสดงคต 
แล้ว สาบสูญไปแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปปัจจุบันมีอยู่ รูปปัจจุบันดับไปแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว 
อัสดงคตแล้ว สาบสูญไปแล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๑๓] ส. รูปอนาคตมีอยู่ รูปอนาคตยังไม , เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่ 
บังเกิด ยังไม , บังเกิดขึ้น ยังไม่ปรากฏ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปปัจจุบันมีอยู่ รูปปัจจุบันยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยัง 
ไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิดขึ้น ยังไม่ปรากฏ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๑๔] ส. เวทนาอดีตมีอยู่หรือ ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณอดีต 
มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณอดีตดับไปแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว อัสดงคตแล้ว 
สาบสูญไปแล้ว มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 160 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าวิญญาณอดีตดับไปแล้ว ฯลฯ สาบสูญไปแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
วิญญาณอดีตมีอยู่ 

[๓๑๕] ส. วิญญาณอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. วิญญาณอนาคตยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยัง 
ไม่บังเกิดขึ้น ยังไม่ปรากฏ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าวิญญาณอนาคตยังไม่เกิด ฯลฯ ยังไม่ปรากฏ ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
วิญญาณอนาคตมีอยู่ 

[๓๑๖] ส. วิญญาณปัจจุบันมีอยู่ วิญญาณปัจจุบันยังไม่ดับ ฯลฯ ยังไม่สาบสูญไป 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณอดีตมีอยู่ วิญญาณอดีตยังไม่ดับไป ฯลฯ ยังไม่สาบสูญไป 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๑๗] ส. วิญญาณปัจจุบันมีอยู่ วิญญาณปัจจุบันเกิดแล้ว เป็นแล้ว ฯลฯ 
ปรากฏแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณอนาคตมีอยู่ วิญญาณอนาคตเกิดแล้ว ฯลฯ ปรากฏแล้ว หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๑๘] ส. วิญญาณอดีตมีอยู่ วิญญาณอดีตดับไปแล้ว ฯลฯ สาบสูญไปแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 161 

ส. วิญญาณปัจจุบันมีอยู่ วิญญาณปัจจุบันดับไปแล้ว ฯลฯ สาบสูญไปแล้ว 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๑๙] ส. วิญญาณอนาคตมีอยู่ วิญญาณอนาคตยังไม่เกิด ฯลฯ ยังไม่ปรากฏหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณปัจจุบันมีอยู่ วิญญาณปัจจุบันยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ฯลฯ ยังไม , 
ปรากฏ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๒๐] ส. บัญญัติว่าปัจจุบันหรือว่ารูปก็ดี ว่ารูปหรือว่าปัจจุบันก็ดี รวมเพ่งถึงรูป 
ปัจจุบัน บัญญัติทั้งสองนี้ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน 
เท่ากัน เหมือนกัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปปัจจุบันเมื่อดับไป ย่อมละความเป็นปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ย่อมละความเป็นรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๒๑] ส. บัญญัติว่าปัจจุบันหรือว่ารูปก็ดี ว่ารูปหรือว่าปัจจุบันก็ดี รวมเพ่งถึงรูป 
ปัจจุบัน บัญญัติทั้งสองนี้ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน 
เท่ากัน เหมือนกัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปปัจจุบันเมื่อดับไป ย่อมไม่ละความเป็นรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ย่อมไม , ละความเป็นปัจจุบันหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 162 

ส. บัญญัติว่าขาวหรือว่าผ้าก็ดี ว่าผ้าหรือว่าขาวก็ดี รวมเพ่งถึงผ้าขาว บัญญัติ 
ทั้งสองนี้ ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน 
เหมือนกัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผ้าขาว เมื่อถูกย้อม ย่อมละความเป็นผ้าขาว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ย่อมละความเป็นผ้า หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บัญญัติว่าขาวหรือว่าด้าก็ดี ว่าผ้าหรือว่าขาวก็ดี รวมเพ่งถึงผ้าขาว บัญญัติ 
ทั้งสองนี้ ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน 
เหมือนกัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผ้าขาวเมื่อถูกย้อม ย่อมไม , ละความเป็นผ้า หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ย่อมไม , ละความเป็นผ้าขาว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๒๒] ส. รูปย่อมไม , ละความเป็นรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะรูปย่อมละความเป็นรูป ฉะนั้น รูปจึงชื่อว่าไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่คง 
ทน มีอันแปรผันเป็นธรรมดา มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า รูปไม , เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่คงทน มีอันแปรผันเป็นธรรมดา ก็ต้อง 
ไม่กล่าวว่า รปย่อมไม่ละความเป็นรป 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 163 

[๓๒๓] ส. เพราะนิพพานย่อมไม , ละความเป็นนิพพาน ฉะนั้น นิพพานจึงชื่อว่า เที่ยง 
ยั่งยืน คงทน มีอันไม่แปรผันไปเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะรูปย่อมไม , ละความเป็นรูป ฉะนั้น รูปจึงชื่อว่า เที่ยง ยั่งยืน คงทน 
มีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๒๔] ส. เพราะรูปย่อมไม , ละความเป็นรูป ฉะนั้น รูปจึงชื่อว่าไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน 
ไม่คงทน มีอันแปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะนิพพานย่อมไม , ละความเป็นนิพพาน ฉะนั้น นิพพานจึงชื่อว่า 
ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่คงทน มีอันแปรผันเป็นธรรมดา หรือ 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๒๕] ส. อดีตมีอยู่ อดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อนาคตมีอยู่ อนาคตย่อมไม , ละความเป็นอนาคต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อดีตมีอยู่ อดีตย่อมไม่ละความเป็นอดีต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปัจจุบันมีอยู่ ปัจจุบันย่อมไม , ละความเป็นปัจจุบัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๒๖] ส. อนาคตมีอยู่ อนาคตย่อมไม , ละความเป็นอนาคต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อดีตมีอยู่ อดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 164 

[๓๒๗] ส. ปัจจุบันมีอยู่ ปัจจุบันย่อมไม , ละความเป็นปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อดีตมีอยู่ อดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๒๘] ส. อดีตมีอยู่ อดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อดีตเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อดีต ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่คงทน มีอันแปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อดีตไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่คงทน มีอันแปรผันเป็นธรรมดา 
ก็ต้องไม , กล่าวว่า อดีตมีอยู่ อดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต 
[๓๒๙] ส. เพราะนิพพานมีอยู่ นิพพานย่อมไม , ละความเป็นนิพพาน ฉะนั้น นิพพาน 
จึงชื่อว่า เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะอดีตมีอยู่ อดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต ฉะนั้น อดีตจึงชื่อว่า 
เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๓๐] ส. เพราะอดีตมีอยู่ อดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต ฉะนั้น อดีตจึงชื่อว่า 
ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่มั่นคง มีอันแปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะนิพพานมีอยู่ นิพพานย่อมไม , ละความนิพพาน ฉะนั้น นิพพานจึง 
ชื่อว่า ไม , เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่มั่นคง มีอันแปรผันเป็นธรรมดาหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 165 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๓๑] ส. รูปอดีตมีอยู่ รูปอดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปอนาคตมีอยู่ รูปอนาคตย่อมไม , ละความเป็นอนาคต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปอดีตมีอยู่ รูปอดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปปัจจุบันมีอยู่ รูปปัจจุบันย่อมไม , ละความเป็นปัจจุบัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๓๒] ส. รูปอนาคตมีอยู่ รูปอนาคตย่อมไม , ละความเป็นอนาคต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปอดีตมีอยู่ รูปอดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๓๓] ส. รูปปัจจุบันมีอยู่ รูปปัจจุบันย่อมไม , ละความเป็นปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปอดีตมีอยู่ รูปอดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๓๔] ส. รูปอดีตมีอยู่ รูปอดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปอดีต เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปอดีต ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่มั่นคง มีอันแปรผันเป็นธรรมดา มิใช่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 166 

ส. หากว่า รูปอดีต ไม่เที่ยง ฯลฯ มีอันแปรผันเป็นธรรมดา ก็ต้องไม่กล่าว 
ว่า รูปอดีตมีอยู่ รูปอดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต 
[๓๓๕] ส. นิพพานมีอยู่ นิพพานย่อมไม , ละความเป็นนิพพาน นิพพานเที่ยง ยั่งยืน 
มั่นคง มีอันไม , แปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปอดีตมีอยู่ รูปอดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต รูปอดีต เที่ยง ยั่งยืน 
มั่นคง มีอันไม , แปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๓๖] ส. รูปอดีตมีอยู่ รูปอดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต รูปอดีต ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน 
ไม่มั่นคง มีอันแปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นิพพานมีอยู่ นิพพานย่อมไม , ละความเป็นนิพพาน นิพพาน ไม่เที่ยง ไม , 
ยั่งยืน ไม่มั่นคง มีอันแปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๓๗] ส. เวทนาอดีตมีอยู่ ฯลฯ สัญญาอดีต ฯลฯ สังขาร อดีตมีอยู่ ฯลฯ 
[๓๓๘] ส. วิญญาณอดีตมีอยู่ วิญญาณอดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณอนาคตมีอยู่ วิญญาณอนาคตไม , ละความเป็นอนาคต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิญญาณอดีตมีอยู่ วิญญาณอดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณปัจจุบันมีอยู่ วิญญาณปัจจุบันย่อมไม , ละความเป็นปัจจุบัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 167 

[๓๓๙] ส. วิญญาณอนาคตมีอยู่ วิญญาณอนาคตย่อมไม , ละความเป็นอนาคต หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณอดีตมีอยู่ วิญญาณอดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๔๐] ส. วิญญาณปัจจุบันมีอยู่ วิญญาณปัจจุบันย่อมไม , ละความเป็นปัจจุบัน หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณอดีตมีอยู่ วิญญาณอดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๔๑] ส. วิญญาณอดีตมีอยู่ วิญญาณอดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณอดีต เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิญญาณอดีต ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่มั่นคง มีอันแปรผันเป็นธรรมดา 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า วิญญาณอดีต ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่แน่นอน มีอันแปรผันเป็น 
ธรรมดา ก็ต้องไม่กล่าวว่า วิญญาณอดีตมีอยู่ วิญญาณอดีตย่อมไม , ละ 
ความเป็นอดีต 

[๓๔๒] นิพพานมีอยู่ นิพพานย่อมไม , ละความเป็นนิพพาน นิพพานเที่ยง ยั่งยืน 
มั่นคง มีอันไม , แปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณอดีตมีอยู่ วิญญาณอดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต วิญญาณอดีต 
เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 168 

[๓๔๓] ส. วิญญาณอดีตมีอยู่ วิญญาณอดีตย่อมไม , ละความเป็นอดีต วิญญาณอดีตไม่ 
เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่มั่นคง มีอันแปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นิพพานมีอยู่ นิพพานย่อมไม่ละความเป็นนิพพาน นิพพานไม , เที่ยง 
ไม่ยั่งยืน ไม่มั่นคง มีอันแปรผันเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๔๔] ส. อดีตมิใช่สภาวะที่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อดีตมิใช่สภาวะที่มีอยู่ คำว่าอดีตมีอยู่ก็ผิด ก็หรือหากว่าสภาวะ 
อันมิใช่อดีตมีอยู่ คำว่าอดีตมีอยู่ก็ผิด 

ส. อนาคตมิใช่สภาวะที่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อนาคตมิใช่สภาวะที่มีอยู่ คำว่าอนาคตมีอยู่ก็ผิด ก็หรือหากว่า 
สภาวะอันมิใช่อนาคตมีอยู่ คำว่าอนาคตมีอยู่ก็ผิด 
[๓๔๕] ส. เป็นอนาคตแล้วจึงเป็นปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อนาคตก็อันนั้นแหละ ปัจจุบันก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อนาคตก็อันนั้นแหละ ปัจจุบันก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งที่เป็น (อนาคต) แล้ว เป็น (ปัจจุบัน) ชื่อว่าเป็นแล้วจึงเป็นอยู่ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สิ่งที่เป็น (อนาคต) แล้ว เป็น (ปัจจุบัน) ชื่อว่าเป็นแล้วจึงเป็นอยู่ 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 169 


ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งที่ไม่เป็น (อนาคต) แล้ว ไม , เป็น (ปัจจุบัน) ชื่อว่าไม่เป็นแล้ว 

ไม่เป็นอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๔๖] ส. เป็นปัจจุบันแล้วจึงเป็นอดีต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

! 1 ะ 

ส. ปัจจุบันก็อันนันแหละ อดีตก็อันนันแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปัจจุบันก็อันนั้นแหละ อดีตก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งที่เป็น (ปัจจุบัน แล้ว เป็น (อดีต) ชื่อว่าเป็นแล้วจึงเป็นอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สิ่งที่เป็น (ปัจจุบัน) แล้ว เป็น (อดีต) ชื่อว่าเป็นแล้วจึงเป็นอยู่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งที่ไม่เป็น (ปัจจุบัน) แล้ว ไม่เป็น (อดีต) ชื่อว่าไม่เป็นแล้ว 
ไม่เป็น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๔๗] ส. เป็นอนาคตแล้วจึงเป็นปัจจุบัน เป็นปัจจุบันแล้วจึงเป็นอดีต หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. อนาคตก็อันนั้นแหละ ปัจจุบันก็อันนั้นแหละ อดีตก็อันนั้นแหละ หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อนาคตก็อันนั้นแหละ ปัจจุบันก็อันนั้นแหละ อดีตก็อันนั้นแหละ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 170 


ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งที่เป็น (อนาคต) แล้วเป็น (ปัจจุบัน) ชื่อว่าเป็นแล้วจึงเป็นอยู่ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สิ่งที่เป็น (อนาคต) แล้วเป็น (ปัจจุบัน) ชื่อว่าเป็นแล้วจึงเป็นอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งที่ไม่เป็น (อนาคต) แล้วไม่เป็น (ปัจจุบัน) ชื่อว่าไม่เป็นแล้วไม่ 
เป็น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๔๘] ส. จักขุอดีตมีอยู่ รูป, จักขุวิญญาณ. แสงสว่าง, มนสิการอดีตมีอยู่ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลเห็นรูปอดีตได้ ด้วยจักขุอดีต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสตอดีตมีอยู่ เสียง, โสตวิญญาณ, อากาศ, มนสิการอดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลพึงเสียงอดีตได้ ด้วยโสตอดีตหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ฆานอดีตมีอยู่ กลิ่น, ฆานวิญญาณ, ลม, มนสิการอดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลสูดกลิ่นอดีตได้ ด้วยฆานอดีตหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ชิวหาอดีตมีอยู่ รส, ชิวหาวิญญาณ, นา, มนสิการอดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลลิ้มรสอดีต หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 171 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กายอดีตมีอยู่ โผฏฐัพพะ, กายวิญญาณ, ดิน, มนสิการอดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลถูกต้องโผฏฐัพพอดีตได้ ด้วยกายอดีต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มโนอดีตมีอยู่ ธรรมารมณ์, มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการอดีตมีอยู่ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลรู้แจ้งธรรมารมณ์อดีตได้ ด้วยมโนอดีต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๔๙] ส. จักขุอนาคตมีอยู่ รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสว่าง, มนสิการอนาคตมีอยู่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลเห็นรูปอนาคตได้ ด้วยจักขุอนาคต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสตะ -.. ฆานะ -.. ชิวหา -.. กาย -.. มโนอนาคตมีอยู่ ธรรมารมณ์, 

มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลรู้แจ้งธรรมารมณ์อนาคตได้ ด้วยมโนอนาคตหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๕๐] ส. จักขุปัจจุบันมีอยู่ รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสว่าง, มนสิการปัจจุบัน 
มีอยู่บุคคลเห็นรูปปัจจุบันได้ ด้วยจักขุปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุอดีตมีอยู่ รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสว่าง, มนสิการอดีตมีอยู่ 
บุคคลเห็นรูปอดีตได้ ด้วยจักขุอดีต หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 172 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสตะ -.. ฆานะ -.. ชิวหา -.. กาย -.. มโนปัจจุบันมีอยู่ ธรรมารมณ์, 

มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการปัจจุบันมีอยู่ บุคคลรู้แจ้งธรรมารมณ์ 
ปัจจุบันได้ ด้วยมโนปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มโนอดีตมีอยู่ ธรรมารมณ์, มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการอดีตมีอยู่ 
บุคคลรู้แจ้งธรรมารมณ์อดีตได้ ด้วยมโนอดีต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๕๑] ส. จักขุปัจจุบันมีอยู่ รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสว่าง, มนสิการปัจจุบันมีอยู่ 
บุคคลเห็นรูปปัจจุบันได้ ด้วยจักขุปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุอนาคตมีอยู่ รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสว่าง, มนสิการอนาคตมีอยู่ 
บุคคลเห็นรูปอนาคตได้ ด้วยจักขุอนาคต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสตะ -.. ฆานะ -.. ชิวหา -.. กาย -.. มโนปัจจุบันมีอยู่ ธรรมารมณ์, 

มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการปัจจุบันมีอยู่ บุคคลรู้แจ้งธรรมารมณ์ 
ปัจจุบันได้ด้วยมโนปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มโนอนาคตมีอยู่ ธรรมารมณ์, มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการอนาคต 
มีอยู่ บุคคลรู้แจ้งธรรมารมณ์อนาคตได้ด้วยมโนอนาคต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๕๒] ส. จักขุอดีตมีอยู่ รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสว่าง, มนสิการอดีตมีอยู่ 
แต่บุคคลเห็นรูปอดีตด้วยจักขุอดีตไม , ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 173 

ส. จักขุปัจจุบันมีอยู่ รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสว่าง, มนสิการปัจจุบันมี 
อยู่ แต่บุคคลเห็นรูปปัจจุบันไม , ได้ด้วยจักขุปัจจุบัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสตะ -.. ฆานะ -.. ชิวหา -.. กาย -.. มโนอดีตมีอยู่ ธรรมารมณ์, มโน 
วิญญาณ, วัตถุ, มนสิการอดีตมีอยู่ แต่บุคคลรู้แจ้งธรรมารมณ์อดีต 
ไม , ได้ ด้วยมโนอดีต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มโนปัจจุบันมีอยู่ ธรรมารมณ์, มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการปัจจุบัน 
มีอยู่ แต่บุคคลรู้แจ้งธรรมารมณ์ปัจจุบันไม , ได้ด้วยมโนปัจจุบัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

[๓๕๓] ส. จักขุอนาคตมีอยู่, รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสว่าง มนสิการอนาคตมี 
อยู่ แต่บุคคลเห็นรูปอนาคตไม , ได้ด้วยจักขุอนาคต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุปัจจุบันมีอยู่ รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสว่าง มนสิการปัจจุบันมีอยู่ 
แต่บุคคลเห็นรูปปัจจุบันไม , ได้ด้วยจักขุปัจจุบัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสตะ -.. ฆานะ -.. ชิวหา -.. กาย -.. มโนอนาคตมีอยู่ ธรรมารมณ์, 

มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการอนาคตมีอยู่ แต่บุคคลรู้แจ้งธรรมารมณ์ 
อนาคตไม , ได้ด้วยมโนอนาคต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มโนปัจจุบันมีอยู่ ธรรมารมณ์, มโนวิญญาณ, วัตถุ มนสิการปัจจุบัน 
มีอยู่ แต่บุคคลรู้แจ้งธรรมารมณ์ปัจจุบันไม , ได้ด้วยมโนปัจจุบัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๕๔] ส. ญาณอดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 174 

ส. บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยญาณได้ ด้วยญาณอดีตนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยญาณได้ ด้วยญาณอดีตนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลกำหนดรู้ทุกข์ได้ ละสมุทัยได้, ทำนิโรธให้แจ้งได้ ยังมรรคให้ 
เกิดได้ด้วยญาณอดีตนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๕๕] ส. ญาณอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยญาณได้ ด้วยญาณอนาคตนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยญาณได้ ด้วยญาณอนาคตนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลกำหนดรู้ทุกข์ได้, ละสมุทัยได้, ทำนิโรธให้แจ้งได้, ยังมรรคให้ 
เกิดได้ด้วยญาณอนาคตนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๕๖] ส. ญาณปัจจุบันมีอยู่ บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยญาณ ได้ด้วยญาณปัจจุบัน 
นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ญาณอดีตมีอยู่ บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยญาณได้ด้วยญาณอดีตนั้น หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ญาณปัจจุบันมีอยู่, บุคคลกำหนดรู้ทุกข์ได้, ละสมุทัยได้, ทำนิโรธให้ 
แจ้งได้, ยังมรรคให้เกิดได้ ด้วยญาณปัจจุบันนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 175 

ส. ญาณอดีตมีอยู่ บุคคลกำหนดรู้ทุกข์ได้, ละสมุทัยได้, ทำนิโรธให้แจ้งได้ 
ยังมรรคให้เกิดได้ด้วยญาณอนาคตนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ญาณปัจจุบันมีอยู่ บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยญาณ ได้ด้วยญาณปัจจุบันนั้น 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ญาณอนาคตมีอยู่ บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยญาณ ได้ด้วยญาณที่เป็นอนาคต 
นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ญาณปัจจุบันมีอยู่ บุคคลกำหนดรู้ทุกข์ได้, ละสมุทัยได้, ทำนิโรธให้ 
แจ้งได้, ยังมรรคให้เกิดได้ ด้วยญาณปัจจุบันนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ญาณอนาคตมีอยู่ บุคคลกำหนดรู้ทุกข์ได้, ละสมุทัยได้, ทำนิโรธให้ 
แจ้งได้, ยังมรรคให้เกิดได้ ด้วยญาณอนาคตนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๕๗] ส. ญาณอดีตมีอยู่ แต่บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยญาณ ไม , ได้ด้วยญาณอดีตนั้น 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ญาณปัจจุบันมีอยู่ แต่บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยญาณไม , ได้ด้วยญาณปัจจุบัน 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ญาณอดีตมีอยู่ แต่บุคคลกำหนดรู้ทุกข์ไม , ได้, ละสมุทัยไม , ได้, ทำนิโรธ 
ให้แจ้งไม , ได้, ยังมรรคให้เกิดไม , ได้ด้วยญาณอดีตนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 176 

ส. ญาณปัจจุบันมีอยู่ แต่บุคคลกำหนดรู้ทุกข์ไม , ได้ และสมุทัยไม , ได้, ทำ 
นิโรธให้แจ้งไม , ได้, ยังมรรคให้เกิดไม , ได้ด้วยญาณปัจจุบันนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๕๘] ส. ญาณอนาคตมีอยู่ แต่บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยญาณไม , ได้ด้วยญาณอนาคต 
นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ญาณปัจจุบันมีอยู่ แต่บุคคลทำกิจที่พึงทำด้วยญาณไม , ได้ด้วยญาณปัจจุบัน 
นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ญาณอนาคตมีอยู่ แต่บุคคลกำหนดรู้ทุกข์ไม , ได้ ละสมุทัยไม , ได้, ทำนิโรธ 
ให้แจ้งไม , ได้, ยังมรรคให้เกิดไม , ได้ด้วยญาณอนาคตนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ญาณปัจจุบันมีอยู่ แต่บุคคลกำหนดรู้ทุกข์ไม , ได้ ละสมุทัยไม , ได้, ทำนิโรธ 
ให้แจ้งไม , ได้, ยังมรรคให้เกิดไม , ได้ด้วยญาณปัจจุบันนั้นหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๕๙] ส. ราคะอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โทสะอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ชื่อว่ามีโทสะด้วยโทสะนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โมหะอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 177 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มานะอดีตของพระอรหันต์ มีอยู่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ชื่อว่ามีมานะด้วยมานะอดีตนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ทิฏฐิอดีตของพระอรหันต์ มีอยู่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิจิกิจฉาอดีตของพระอรหันต์ มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ชื่อว่ามีวิจิกิจฉาด้วยวิจิกิจฉานั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ถีนะอดีตของพระอรหันต์ มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ชื่อว , ามีถีนะด้วยถีนะนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อุทธัจจะอดีตของพระอรหันต์ มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ชื่อว่ามีอุทธัจจะด้วยอุทธัจจะนั้น หรือ? 
ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 178 
ส. อหิริกะอดีตของพระอรหันต์ มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ชื่อว่ามีอหิริกะด้วยอหิริกะนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อโนตดัปปะอดีตของพระอรหันต์ มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ชื่อว , ามีอโนตตัปปะด้วยอโนตตัปปะนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๖๐] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระอนาคามี มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้น หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส, กามราคะอย่างละเอียด พยาบาทอย่างละเอียด 
อดีต ของพระอนาคามี มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๖๑] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระสกทาคามี มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส, กามราคะอย่างหยาบ, พยาบาทอย่างหยาบ 
ที่เป็นอดีตของพระสกทาคามี มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 179 

ส. พระสกทาคามีชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๖๒] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระโสดาบันมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส, ราคะอันเป็นอปายคามี, โทสะอันเป็น 
อปายคามี, โมหะอันเป็นอปายคามี, ที่เป็นอดีตของพระโสดาบัน 
มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโสดาบันชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๖๓] ส. ราคะอดีตของปุถุชนมีอยู่ ปุถุชนชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ราคะอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ พระอรหันต์ชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โทสะอดีตของปุถุชนมีอยู่ ฯลฯ อโนตตัปปะอดีตของปุถุชนมีอยู่ ปุถุชน 
ชื่อว่ามีอโนตตัปปะด้วยอโนตตัปปะนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อโนตตัปปะอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ พระอรหันต์ชื่อว่ามีอโนตตัปปะ 
ด้วยอโนตตัปปะนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 180 

[๓๖๔] ส. สักกายทิฏฐิอดีต'ของปุถุชนมีอยู่ ปุถุชนชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระอนาคามีมีอยู่ พระอนาคามีชื่อว่ามีทิฏฐิด้วย 
ทิฏฐินั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิจิกิจฉาอดีตของปุถุชนมีอยู่ ฯลฯ พยาบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของ 
ปุถุชนมีอยู่ ปุถุชนชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พยาบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่ พระอนาคามีชื่อว่า 
มีชิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

[๓๖๕] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู่ ปุถุชนชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่ พระสกทาคามีชื่อว่ามีทิฏฐิด้วย 
ทิฏฐินั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิจิกิจฉาอดีตของปุถุชนมีอยู่ ฯลฯ พยาบาทอย่างหยาบที่เป็นอดีตของ 
ปุถุชนมีอยู่ ปุถุชนชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พยาบาทอย่างหยาบที่เป็นอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่ พระสกทาคามี 
ชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๖๖] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู่ ปุถุชนชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 181 

ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระโสดาบันมีอยู่ พระโสดาบันชื่อว่ามีทิฏฐิด้วย 
ทิฏฐินั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิจิกิจฉาอดีตของปุถุชนมีอยู่ ฯลฯ โมหะอันเป็นอปายคามีที่เป็นอดีตของ 
ปุถุชนมีอยู่ ปุถุชนชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โมหะอันเป็นอปายคามีที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่ พระโสดาบันชื่อ 
ว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๖๗] ส. ราคะอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ แต่พระอรหันต์หาชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้น 
ไม่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ราคะอดีตของปุถุชนมีอยู่ แต่ปุถุชนหาชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้นไม่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โทสะอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ ฯลฯ อโนตตัปปะอดีตของพระอรหันต์มี 
อยู่ แต่พระอรหันต์หาชื่อว , ามีอโนตตัปปะด้วยอโนตตัปปะนั้นไม , หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อโนตดัปปะอดีตของปุถุชนมีอยู่ แต่ปุถุชนหาชื่อว , ามีอโนตตัปปะด้วย 
อโนตตัปปะนั้นไม , หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๖๘] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระอนาคามีมีอยู่ แต่พระอนาคามีหาชื่อว่ามีทิฏฐิด้วย 
ทิฏฐินั้นไม , หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู่ แต่ปุถุชนหาชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นไม , 

หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 182 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิจิกิจฉาอดีตของพระอนาคามีมีอยู่ ฯลฯ พยาบาทอย่างละเอียดที่เป็น 
อดีตของพระอนาคามีมีอยู่ แต่พระอนาคามีหาชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วย 
พยาบาทนั้นไม , หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พยาบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ แต่ปุถุชนหาชื่อว่ามีจิต 
พยาบาทนั้นไม , หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๖๙] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่ แต่พระสกทาคามีหาชื่อว่ามีทิฏฐิ 
ด้วยทิฏฐินั้นไม , หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู่ แต่ปุถุชนหาชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้น 
ไม่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิจิกิจฉาอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่ ฯลฯ พยาบาทอย่างหยาบที่เป็น 
อดีตของพระสกทาคามีมีอยู่ แต่พระสกทาคามีหาชื่อว่ามีธิตพยาบาทด้วย 
พยาบาทนั้นไม , หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พยาบาทอย่างหยาบที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ แต่ปุถุชนหาชื่อว่ามีจิต 
พยาบาทด้วยพยาบาทนั้นไม , หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๗๐] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระโสดาบันมีอยู่ แต่พระโสดาบันหาชื่อว่ามีทิฏฐิ 
ด้วยทิฏฐินั้นไม , หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 183 

ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู่ แต่ปุถุชนหาชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นไม , 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิจิกิจฉาอดีตของพระโสดาบันมีอยู่ ฯลฯ โมหะอันเป็นอปายคามีที่เป็น 
อดีตของพระโสดาบันมีอยู่ แต่พระโสดาบันหาชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้น 
ไม่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โมหะอันเป็นอปายคามีที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ แต่ปุถุชนหาชื่อว่ามี 
โมหะด้วยโมหะนั้นไม , หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๗๑] ส. มืออดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อมืออดีตมีอยู่ การจับ การวาง ยังปรากฏอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เท้าอดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อเท้าอดีตมีอยู่ การก้าวไป การถอยกลับ ยังปรากฏอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ข้อพับอดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อข้อพับอดีตมีอยู่ การคู้ การเหยียด ยังปรากฏอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ท้องอดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 184 

ส. เมื่อท้องอดีตมีอยู่ ความหิว ความกระหาย ยังปรากฏอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. กายอดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กายอดีต ยังเข้าถึงการยกย่องและการปราบปราม ยังเข้าถึงการตัดและการ 
ทำลาย ยังเป็นของสาธารณะแก , กา แก่แร้ง แก่เหยี่ยว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ยาพิษพึงเข้าไป ศาตราพึงเข้าไป ไฟพึงเข้าไป ในกายอดีต หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กายอดีต ยังจะจองจำได้ด้วยเครื่องจำคือขื่อคา ด้วยเครื่องจำคือเชือก 
ด้วยเครื่องจำคือตรวน ด้วยเครื่องจำคือบ้าน ด้วยเครื่องจำคือนิคม ด้วย 
เครื่องจำคือนคร ด้วยเครื่องจำคือชนบท ด้วยเครื่องจำห้าประการ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๗๒] ส. นั้าอดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลทำกิจที่ต้องใช้นั้าได้ด้วยนั้านั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ไฟอดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลทำกิจที่ต้องใช้ไฟได้ด้วยไฟนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ลมอดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 185 

ส. บุคคลทำกิจที่ต้องใช้ลมได้ด้วยลมนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๗๓] ส. รูปขันธ์อดีตมีอยู่ รูปขันธ์อนาคตมีอยู่ รูปขันธ์ปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปขันธ์เป็นสาม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ขันธ์ห้าที่เป็นอดีตมีอยู่ ขันธ์ห้าที่เป็นอนาคตมีอยู่ ขันธ์ห้าที่เป็นปัจจุบัน 
มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ขันธ์เป็นสิบห้า หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๗๔] ส. จักขายตนะอดีตมีอยู่ จักขายตนะอนาคตมีอยู่ จักขายตนะปัจจุบันมีอยู่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขายตนะเป็นสาม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อายตนะสิบสองที่เป็นอดีตมีอยู่ อายตนะสิบสองที่เป็นอนาคตมีอยู่ 
อายตนะสิบสองที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อายตนะเป็นสามสิบหก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๗๕] ส. จักขุธาตุอดีตมีอยู่ จักขุธาตุอนาคตมีอยู่ จักขุธาตุปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุธาตุเป็นสาม หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 186 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธาตุสิบแปดที่เป็นอดีตมีอยู่ ธาตุสิบแปดที่เป็นอนาคตมีอยู่ ธาตุสิบแปด 
ที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธาตุเป็นห้าสิบสี่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๗๖] ส. จักขุนทรีย์อดีตมีอยู่ จักขุนทรีย์อนาคตมีอยู่ จักขุนทรีย์ปัจจุบันมีอยู่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุนทรีย์เป็นสาม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อินทรีย์ยี่สิบสองที่เป็นอดีตมีอยู่ อินทรีย์ยี่สิบสองที่เป็นอนาคตมีอยู่ 
อินทรีย์ยี่สิบสองที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อินทรีย์เป็นหกสิบหก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๗๗] ส. พระเจ้าจักรพรรดิอดีตมีอยู่ พระเจ้าจักรพรรดิอนาคตมีอยู่ พระเจ้า 
จักรพรรดิปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระเจ้าจักรพรรดิทั้งสามพระองค์ทรงพบกันได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๓๗๘] ส. สัมมาส้มพุทธเจ้าอดีตมีอยู่ สัมมาสัมพุทธเจ้าอนาคตมีอยู่ สัมมาสัมพุทธ 
เจ้าปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 187 

ส. สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามองค์ทรงพบกันได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๗๙] ส. อดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งที่มีอยู่ เป็นอดีต หรือ? 

ป. สิ่งที่มีอยู่ เป็นอดีตก็มี ไม่เป็นอดีตก็มี 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่าอดีตมีอยู่ สิ่งที่มีอยู่เป็นอดีตก็มี ไม่เป็นอดีตก็มี 
ด้วยเหตุนั้น อดีตก็ไม่เป็นอดีต สิ่งที่ไม , ใช่อดีตก็เป็นอดีต, ที่ท่านกล่าว 
ในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า อดีตมีอยู่ สิ่งที่มีอยู่เป็นอดีตก็มี ไม่เป็น 
อดีตก็มี ด้วยเหตุนั้น อดีตก็ไม่เป็นอดีต สิ่งที่ไม่ใช่อดีตก็เป็นอดีต 
ดังนี้ผิด, แต่ล้าไม่พึงกล่าวว่า อดีตไม , เป็นอดีต สิ่งที่ไม , ใช่อดีตเป็นอดีต 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า อดีตมีอยู่ สิ่งที่มีอยู่ เป็นอดีตก็มี ไม่เป็นอดีตก็มี 
ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่าอดีตมีอยู่ สิ่งที่มีอยู่ เป็นอดีต 
ก็มี ไม่เป็นอดีตก็มี ด้วยเหตุนั้น อดีตก็ไม่เป็นอดีต สิ่งที่ไม่ใช่อดีตก็เป็น 
อดีต ดังนี้ผิด 

[๓๘๐] ส. อนาคตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งที่มีอยู่เป็นอนาคต หรือ? 

ป. สิ่งที่มีอยู่ เป็นอนาคตก็มี ไม , เป็นอนาคตก็มี 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่าอนาคตมีอยู่ สิ่งที่มีอยู่ เป็นอนาคตก็มี ไม่ 
เป็นอนาคตก็มี ด้วยเหตุนั้น อนาคตก็ไม่เป็นอนาคต สิ่งที่ไม่ใช่อนาคต 
ก็เป็นอนาคต, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า อนาคตมีอยู่ 
สิ่งที่มีอยู่ เป็นอนาคตก็มี ไม่เป็นอนาคตก็มี ด้วยเหตุนั้น อนาคตก็ไม่ 
เป็นอนาคต สิ่งที่ไม่ใช่อนาคตก็เป็นอนาคต ดังนี้ผิด, แต่ล้าไม่พึง 
กล่าวว่า อนาคตไม่เป็นอนาคต สิ่งที่ไม่ใช่อนาคตเป็นอนาคต ก็ต้อง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 188 

ไม่กล่าวว่า อนาคตมีอยู่ สิ่งที่มีอยู่ เป็นอนาคตก็มี ไม่เป็นอนาคตก็มี, 

ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า อนาคตมีอยู่ สิ่งที่มีอยู่ 
เป็นอนาคตก็มี ไม , เป็นอนาคตก็มี ด้วยเหตุนั้น อนาคตก็ไม่เป็นอนาคต 
สิ่งที่ไม่ใช่อนาคตก็เป็นอนาคต ดังนี้ผิด 
[๓๘๑] ส. ปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งที่มีอยู่เป็นปัจจุบัน หรือ? 

ป. สิ่งที่มีอยู่เป็นปัจจุบันก็มี ไม่เป็นปัจจุบันก็มี 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่าปัจจุบันมีอยู่ สิ่งที่มีอยู่ เป็นปัจจุบันก็มี ไม่ 
เป็นปัจจุบันก็มี ด้วยเหตุนั้น ปัจจุบันก็ไม่เป็นปัจจุบัน สิ่งที่ไม , ใช่ 
ปัจจุบันก็เป็นปัจจุบัน ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ปัจจุบัน 
มีอยู่ สิ่งที่มีอยู , เป็นปัจจุบันก็มี ไม , เป็นปัจจุบันก็มี ด้วยเหตุนั้น ปัจจุบัน 
ก็ไม่เป็นปัจจุบัน สิ่งที่ไม่ใช่ปัจจุบัน ก็เป็นปัจจุบัน ดังนี้ ผิด, แต่ล้าไม่ 
พึงกล่าวว่า ปัจจุบันไม่เป็นปัจจุบัน สิ่งที่ไม่ใช่ปัจจุบันเป็นปัจจุบัน ก็ต้อง 
ไม่กล่าวว่า ปัจจุบันมีอยู่ สิ่งที่มีอยู่ เป็นปัจจุบันก็มี ไม , เป็นปัจจุบันก็มี 
ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ปัจจุบันมีอยู่ สิ่งที่มีอยู่ เป็น 
ปัจจุบันก็มี ไม , เป็นปัจจุบันก็มี ด้วยเหตุนั้น ปัจจุบันก็ไม , เป็นปัจจุบัน 
สิ่งที่ไม่ใช่ปัจจุบันก็เป็นปัจจุบัน ดังนี้ผิด 
[๓๘๒] ส. นิพพานมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งที่มีอยู่เป็นนิพพาน หรือ? 

ป. สิ่งที่มีอยู่เป็นนิพพานก็มี ไม , เป็นนิพพานก็มี 

ส. ท่านจงรับรู้นิคหะ, หากว่านิพพานมีอยู่ สิ่งที่มีอยู่ เป็นนิพพานก็มี ไม่ 
เป็นนิพพานก็มี ด้วยเหตุนั้น นิพพานก็ไม่เป็นนิพพาน สิ่งที่ไม่ใช่ 
นิพพานก็เป็นนิพพาน, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 189 

นิพพานมีอยู่ สิ่งที่มีอยู่ เป็นนิพพานก็มี ไม , เป็นนิพพานก็มี ด้วยเหตุ 
นั้น นิพพานก็ไม่เป็นนิพพาน สิ่งที่ไม่ใช่นิพพาน ก็เป็นนิพพาน ดังนี้ 
ผิด, แต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่า นิพพานไม่เป็นนิพพาน สิ่งที่ไม่ใช่นิพพาน 
เป็นนิพพาน ก็ต้องไม่กล่าวว่า นิพพานมีอยู่ สิ่งที่มีอยู่ เป็นนิพพานก็มี 
ไม่เป็นนิพพานก็มี. ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า นิพพาน 
มีอยู่ สิ่งที่มีอยู่ เป็นนิพพานก็มี ไม่เป็นนิพพานก็มี ด้วยเหตุนั้น 
นิพพานก็ไม , เป็นนิพพาน สิ่งที่ไม , ใช่นิพพานก็เป็นนิพพาน ดังนี้ผิด 
[๓๘๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า อดีตมีอยู่ อนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี 
ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี ที่อยู่ในที่ไกล ในที่ใกลัก็ดี นี้ 
เรียกว่า รูปขันธ์ เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอย่างใดอย่าง 
หนึ่ง ฯลฯ สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอย่างใดอย่าง 
หนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี 
หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี ที่อยู่ในที่ไกล ในที่ใกล้ 
ก็ดี นี้เรียกว่า วิญญาณขันธ์ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 


ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น อดีตก็มีอยู่ อนาคตก็มีอยู่ น่ะสิ 


[๓๘๔] ส. อดีตมีอยู่ อนาคตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครรลองแห่งภาษา 
ครรลองแห่งชื่อ ครรลองแห่งบัญญัติ สามประการนี้อันสมฌ 
พราหมณ์ผู้รู้'ทั้งหลาย ไม , ลบล้าง ไม่เคยลบล้าง ไม่รังเกียจอยู่ 
จักไม่รังเกียจ มิได้คัดค้าน สามประการเป็นไฉน? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 190 

(๑) รูปใด ล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว รูปนั้น 
เขากล่าวกันว่า ได้มีแล้ว เขาเรียกว่า ได้มีแล้ว เขาบัญญัติว่า ได้มีแล้ว แต่รูปนั้น เขา 
ไม่กล่าวกันว่า มีอยู่ เขาไม่กล่าวกันว่า จักมี เวทนาใด ฯลฯ สัญญาใด ฯลฯ สังขารเหล่า 
ใด ฯลฯ วิญญาณใด ล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว วิญญาณนั้น 
เขากล่าวกันว่า ได้มีแล้ว เขาเรียกว่า ได้มีแล้ว เขาบัญญัติว่า ได้มีแล้ว แต่วิญญาณนั้น 
เขาไม่กล่าวกันว่า มีอยู่ เขาไม , กล่าวกันว่า จักมี 

(๒) รูปใด ยังไม่เกิด ยังไม่ปรากฏ รูปนั้น เขากล่าวกันว่า ชักมี เขา 
เรียกว่า จักมี เขาบัญญัติว่า จักมี แต่รูปนั้น เขาไม่กล่าวกันว่า มีอยู่ เขาไม่กล่าวกันว่า 
ได้มีแล้ว เวทนาใด ฯลฯ สัญญาใด ฯลฯ สังขารเหล่าใด ฯลฯ วิญญาณใด ยังไม่ 
เกิด ยังไม่ปรากฏ วิญญาณนั้น เขากล่าวกันว่า ชักมี เขาเรียกว่า จักมี เขาบัญญัติว่า 
จักมี แต่เขาไม่กล่าวกันว่า มีอยู่ เขาไม่กล่าวกันว่า ได้มีแล้ว 

(๓) รูปใด เกิดแล้ว ปรากฏแล้ว รูปนั้น เขากล่าวกันว่า มีอยู่ เขาเรียก 
ว่า มีอยู่ เขาบัญญัติว่า มีอยู่ แต่เขาไม่กล่าวกันว่า ได้มีแล้ว เขาไม่กล่าวกันว่า จักมี 
เวทนาใด ฯลฯ สัญญาใด ฯลฯ สังขารเหล่าใด ฯลฯ วิญญาณใด เกิดแล้ว ปรากฏ 
แล้ว วิญญาณนั้น เขากล่าวกันว่า มีอยู่ เขาเรียกว่า มีอยู่ เขาบัญญัติว่า มีอยู่ แต่ 
วิญญาณนั้น เขาไม่กล่าวกันว่า ได้มีแล้ว เขาไม่กล่าวกันว่า จักมี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครรลองแห่งภาษา ครรลองแห่งชื่อ ครรลองแห่ง 
บัญญัติ สามประการเหล่านี้แล อันสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลาย ไม , ลบล้าง ไม่เคยลบล้าง 
ไม่รังเกียจอยู่ จักไม่รังเกียจ มิได้คัดค้าน แม้ชนที่เป็นชาวอุกกละ ชาววัสสภัญญะ ที่ 
เป็นอเหตุกวาท อกิริยวาท นัตถิกวาท ก็ได้สำคัญครรลองแห่งภาษา ครรลองแห่งชื่อ 
ครรลองแห่งบัญญัติ สามประการนี้ว่า อันตนไม่พึงติเตียน อันตนไม , พึงคัดล้าน ข้อนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะกลัวการติเตียน การเทิดเพ้ยและการโต้แย้ง ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง 

^ด I ^ 


? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 191 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า อดีตมีอยู่ อนาคตมีอยู่น่ะสิ 
[๓๘๕] ส. อดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านพระผัคคุณะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า 
บุคคลเมื่อยังพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้ว ปรินิพพานแล้ว มี 
ธรรมเครื่องเนินช้าอันตัดแล้ว มีทางอันตัดแล้ว มีวัฏฏะอันจำกัดแล้ว 
ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้ว ให้ปรากฏ พึงให้ปรากฏได้ด้วยจักษุใด 
จักษุนั้นมีอยู่หรือหนอ ฯลฯ ชิวหานั้นมีอยู่หรือหนอ ฯลฯ บุคคล 
เมื่อยังพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้ว ปรินิพพานแล้ว มีธรรม 
เครื่องเนิ่นช้าอันตัดแล้ว มีทางอันตัดแล้ว มีวัฏฏะอันจำกัดแล้ว 
ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้ว ให้ปรากฏ พึงให้ปรากฏได้ด้วยมโนใด 
มโนนั้นมีอยู่หรือหนอ ดูกรผัคคุณะ บุคคลเมื่อยังพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลายที่ล่วงไปแล้ว ปรินิพพานแล้ว มีธรรมเครื่องเนิ่นช้าอันตัด 
แล้ว มีทางอันตัดแล้ว มีวัฏฏะอันจำกัดแล้ว ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้ว 
ให้ปรากฏ พึงให้ปรากฏได้ด้วยจักษุใด จักษุนั้นไม่มีอยู่เลย ฯลฯ 
ชิวหานั้นไม่มีอยู่เลย ฯลฯ บุคคลยังพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไป 
แล้ว ปรินิพพานแล้ว มีธรรมเครื่องเนิ่นช้าอันตัดแล้ว มีทางอันตัด 
แล้ว มีวัฏฏะอันจำกัดแล้ว ล่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้แล้ว ให้ปรากฏ 
พึงให้ปรากฏได้ด้วยมโนใด มโนนั้นไม่มีอยู่เลย ดังนี้ เป็นสูตร 
มีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า อดีตมีอยู่น่ะสิ 
[๓๘๖] ส. อดีตมีอยู่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 192 

ส. ท่านพระนันทกะได้กล่าวว่า โลภะได้มีแล้วในกาลก่อน ข้อนั้นได้เป็น 
ความไม่ดีแล้ว โลภะนั้น บัดนี้ไม , มีอยู่ ข้อนี้เป็นความดี โทสะได้มี 
แล้วในกาลก่อน ฯลฯ โมหะได้มีแล้วในกาลก่อน ข้อนั้นได้เป็น 
ความไม่ดีแล้ว โมหะนั้น บัดนี้ไม่มีอยู่ ซัอนี้เป็นความดี ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า อดีตมีอยู่น่ะสิ 
[๓๘๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า อนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากว่า ความยินดี 
ความเพลิน ความอยาก ยังมีอยู่ในกวฬิงการาหาร วิญญาณก็ตั้ง 
มั่นแล้ว งอกงามแล้ว ในเพราะกวฬิงการาหารนั้น วิญญาณตั้งมั่น 
แล้ว งอกงามแล้วในที่ใด ความหยั่งลงแห่งนามรูปก็มีอยู , ในที่นั้น 
ความหยั่งลงแห่งนามรูปมีอยู่ในที่ใด ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย 
ก็มีอยู่ในที่นั้น ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีอยู่ในที่ใด การเกิด 
ในภพใหม่ต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้น การเกิดในภพใหม่ต่อไปมีอยู่ในที่ 
ใด ชาติ ชรา มรณะ ก็ยังมีอยู่ต่อไปในที่นั้น ชาติ ชรา มรณะ 
ยังมีอยู่ต่อไปในที่ใด เรากล่าวว่า ที่นั้นยังมีโศก ยังมีธุลี ยังมี 
ความดับแค้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากว่า ความยินดี ความเพลิน 
ความอยาก ย้งมีอยู่ในผัสสาหาร -.. ในมโนสัญเจตนาหาร ... ใน 
วิญญาณาหาร ฯลฯ เรากล่าวว่า ที่นั้นยังมีโศก ยังมีธุลี มีความ 
ลับแค้น ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า อนาคตมีอยู่น่ะสิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 193 

[๓๘๘] ส. อนาคตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากว่า ความยินดี 
ความเพลิน ความอยาก ไม่มีอยู่ในกวฬิงการาหาร วิญญาณก็ไม่ตั้ง 
มั่นแล้ว ไม , งอกงามแล้ว ในเพราะกวฬิงการาหารนั้น วิญญาณไม , 

ตั้งมั่นแล้ว ไม่งอกงามแล้วในที่ใด ความหยั่งลงแห่งนามรูปก็ 
ไม่มีอยู่ในที่นั้น ความหยั่งลงแห่งนามรูปไม่มีอยู่ในที่ใด ความ 
เจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็ไม่มีอยู่ในที่นั้น ความเจริญแห่งสังขาร 
ทั้งหลายไม่มีอยู่ในที่ใด การเกิดในภพใหม่ต่อไปก็ไม , มีอยู่ในที่นั้น 
การเกิดในภพใหม่ต่อไปไม , มีอยู่ในที่ใด ชาติ ชรา มรณะ ก็ไม่มี 
ต่อไปในที่นั้น ชาติ ชรา มรณะ ไม่มีต่อไปในที่ใด เรากล่าวว่า 
ที่นั้น ไม , มีโศก ไม , มีธุลี ไม่มีความคับแค้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
หากว่า ความยินดี ความเพลิน ความอยาก ไม่มีอยู่ในผัสสาหาร ... 

ในมโนสัญเจตนาหาร -.. ในวิญญาณาหาร ฯลฯ เรากล่าวว่า ที่นั้น 
ไม่มีโศก ไม่มีธุลี ไม่มีความคับแค้น ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า อนาคตมีอยู่ น่ะสิ 
สัพพมัตลีติกถา จบ. 


อดีตขันธาติกถา 

[๓๘๙] ปรวาที อดีตเป็นขันธ์ หรือ? 
สกวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 194 


ป. อดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. อดีตเป็นอายตนะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 
ป. อดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. อดีตเป็นธาตุ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 
ป. อดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. อดีตเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ หรือ? 
ส. ถูกแล้ว 
ป. อดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๙๐] ป. อนาคตเป็นขันธ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. อนาคตเป็นอายตนะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. อนาคตเป็นธาตุ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อนาคตมีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 195 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. อนาคตเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๙๑] ป. ปัจจุบันเป็นขันธ์ ปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อดีตเป็นขันธ์ อดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ปัจจุบันเป็นอายตนะ ปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อดีตเป็นอายตนะ อดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ปัจจุบันเป็นธาตุ ปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อดีตเป็นธาตุ อดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ปัจจุบันเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ ปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อดีตเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ อดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๙๒] ป. ปัจจุบันเป็นขันธ์ ปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อนาคตเป็นขันธ์ อนาคตมีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 196 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ปัจจุบันเป็นอายตนะ ปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อนาคตเป็นอายตนะ อนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ปัจจุบันเป็นธาตุ ปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อนาคตเป็นธาตุ อนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ปัจจุบันเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ ปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อนาคตเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ อนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๙๓] ป. อดีตเป็นขันธ์ อดีตไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ปัจจุบันเป็นขันธ์ ปัจจุบันไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. อดีตเป็นอายตนะ อดีตไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ปัจจุบันเป็นอายตนะ ปัจจุบันไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. อดีตเป็นธาตุ อดีตไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ปัจจุบันเป็นธาตุ ปัจจุบันไม่มีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 197 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. อดีตเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ อดีตไม , มีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ปัจจุบันเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ ปัจจุบันไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๙๔] ป. อนาคตเป็นขันธ์ อนาคตไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ปัจจุบันเป็นขันธ์ ปัจจุบันไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. อนาคตเป็นอายตนะ ฯลฯ อนาคตเป็นธาตุ ฯลฯ อนาคตเป็นขันธ์ ธาตุ 
อายตนะ อนาคตไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ปัจจุบันเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ ปัจจุบันไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๙๕] ป. รูปอดีตเป็นขันธ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปอดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. รูปอดีตเป็นอายตนะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปอดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. รูปอดีตเป็นธาตุ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 198 

ป. รูปอดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. รูปอดีต เป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปอดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๙๖] ป. รูปอนาคตเป็นขันธ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. รูปอนาคตเป็นอายตนะหรือ ฯลฯ รูปอนาคตเป็นธาตุหรือ ฯลฯ รูป 
อนาคตเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๙๗] ป. รูปปัจจุบันเป็นขันธ์ รูปปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปอดีตเป็นขันธ์ รูปอดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. รูปปัจจุบันเป็นอายตนะ ฯลฯ รูปปัจจุบันเป็นธาตุ ฯลฯ รูปปัจจุบันเป็น 
ขันธ์ ธาตุ อายตนะ รูปปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปอดีตเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ รูปอดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 199 

[๓๙๘] ป. รูปปัจจุบันเป็นขันธ์ รูปปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปอนาคตเป็นขันธ์ รูปอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. รูปปัจจุบันเป็นอายตนะ ฯลฯ รูปปัจจุบันเป็นธาตุ ฯลฯ รูปปัจจุบัน 
เป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ รูปปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปอนาคตเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ รูปอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๓๙๙] ป. รูปอดีตเป็นขันธ์ รูปอดีตไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปปัจจุบันเป็นขันธ์ รูปปัจจุบันไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. รูปอดีตเป็นอายตนะ ฯลฯ รูปอดีตเป็นธาตุ ฯลฯ รูปอดีตเป็นขันธ์ ธาตุ 
อายตนะ รูปอดีตไม , มีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปปัจจุบันเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ รูปปัจจุบันไม , มีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. รูปอนาคตเป็นขันธ์ รูปอนาคตไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปปัจจุบันเป็นขันธ์ รูปปัจจุบันไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. รูปอนาคตเป็นอายตนะ ฯลฯ รูปอนาคตเป็นธาตุ ฯลฯ รูปอนาคตเป็น 
ขันธ์ ธาตุ อายตนะ รูปอนาคตไม , มีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 200 


ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปปัจจุบันเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ รูปปัจจุบันไม , มีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๐๐] ป. เวทนาอดีต ฯลฯ สัญญาอดีต ฯลฯ สังขารอดีต ฯลฯ วิญญาณอดีตเป็น 
ขันธ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. วิญญาณอดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. วิญญาณอดีตเป็นอายตนะ ฯลฯ วิญญาณอดีตเป็นธาตุ ฯลฯ วิญญาณอดีต 
เป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. วิญญาณอดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๔๐๑ ] ป. วิญญาณอนาคตเป็นขันธ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. วิญญาณอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. วิญญาณอนาคตเป็นอายตนะ ฯลฯ วิญญาณอนาคตเป็นธาตุ ฯลฯ วิญญาณ 
อนาคตเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. วิญญาณอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๐๒] ป. วิญญาณปัจจุบันเป็นขันธ์ วิญญาณปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 201 

ป. วิญญาณอดีตเป็นขันธ์ วิญญาณอดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. วิญญาณปัจจุบันเป็นอายตนะ ฯลฯ วิญญาณปัจจุบันเป็นธาตุ ฯลฯ วิญญาณ 
ปัจจุบันเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ วิญญาณปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. วิญญาณอดีตเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ วิญญาณอดีตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๐๓] ป. วิญญาณปัจจุบันเป็นขันธ์ วิญญาณปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. วิญญาณอนาคตเป็นขันธ์วิญญาณอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. วิญญาณปัจจุบันเป็นอายตนะ ฯลฯ วิญญาณปัจจุบันเป็นธาตุ ฯลฯ วิญญาณ 
ปัจจุบันเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ วิญญาณปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. วิญญาณอนาคตเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ วิญญาณอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๐๔] ป. วิญญาณอดีตเป็นขันธ์ วิญญาณอดีตไม , มีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. วิญญาณปัจจุบันเป็นขันธ์วิญญาณปัจจุบันไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. วิญญาณอดีตเป็นอายตนะ ฯลฯ วิญญาณอดีตเป็นธาตุ ฯลฯ วิญญาณอดีต 
เป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ วิญญาณอดีตไม , มีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 202 

ป. วิญญาณปัจจุบันเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ วิญญาณปัจจุบันไม , มีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๐๕] ป. วิญญาณอนาคตเป็นขันธ์ วิญญาณอนาคตไม , มีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. วิญญาณปัจจุบันเป็นขันธ์วิญญาณปัจจุบันไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. วิญญาณอนาคตเป็นอายตนะ ฯลฯ วิญญาณอนาคตเป็นธาตุ ฯลฯ วิญญาณ 
อนาคตเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ วิญญาณอนาคตไม่มีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. วิญญาณปัจจุบันเป็นขันธ์ ธาตุ อายตนะ วิญญาณปัจจุบันไม , มีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๐๖] ส. ไม่พึงกล่าวว่า ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ที่เป็นอดีตและอนาคตเหล่านี้ไม่มี 
อยู่เลย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครรลองแห่งภาษา 
ครรลองแห่งชื่อ ครรลองแห่งบัญญัติสามประการนี้อันสมณพราหมณ์ 
ผู้รู้'ทั้งหลาย ไม , ลบล้าง ไม , เคยลบล้าง ไม่รังเกียจอยู่ จักไม่ 
รังเกียจ มิได้ลัดค้าน ฯลฯ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ที่เป็นอดีตและอนาคต เหล่านี้ก็ไม่มี 
อยู่ น่ะสิ 

[๔๐๗] ป. ขันธ์ ธาตุ อายตนะที่เป็นอดีตและอนาคตเหล่านี้ไม่มีอยู่เลย หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 203 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ฯลฯ นี้เรียกว่า รูปขันธ์ เวทนาอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สังขารเหล่าใด 
เหล่าหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคต 
ปัจจุบัน ฯลฯ นี้เรียกว่า วิญญาณขันธ์ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้นก็ไม่พึงกล่าวว่า ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ที่เป็นอดีตและอนาคต 
เหล่านี้ไม่มีอยู่เลย น่ะสิ 
อดีต'ขันธาติกถา จบ. 


เอกัจจมัตถีติกถา 
[๔๐๘] สกวาที อดีตมีอยู่ หรือ? 

ปรวาที อดีตบางอย่างมีอยู่ อดีตบางอย่างไม่มีอยู่? 

ส. อดีตบางอย่างดับไปแล้ว บางอย่างยังไม่ดับไป บางอย่างปราศไปแล้ว 
บางอย่างยังไม , ปราศไป บางอย่างอัสดงคตแล้ว บางอย่างยังไม , อัสดงคต 
บางอย่างสาบสูญไปแล้ว บางอย่างยังไม่สาบสูญไป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๔๐๙] ส. อดีตบางอย่างมีอยู่ บางอย่างไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมอันยังไม่ให้ผลที่เป็นอดีต บางอย่างมีอยู่ บางอย่างไม่มีอยู่ หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๔๑๐] ส. อดีตบางอย่างมีอยู่ บางอย่างไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 204 

ส. ธรรมอันให้ผลแล้วที่เป็นอดีต บางอย่างมีอยู่ บางอย่างไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๔๑๑] ส. อดีตบางอย่างมีอยู่ บางอย่างไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมอันไม่มีวิบากที่เป็นอดีต บางอย่างมีอยู่ บางอย่างไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๔๑๒] ส. อดีตบางอย่างมีอยู่ บางอย่างไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อะไรมีอยู่ อะไรไม , มีอยู่? 

ป. ธรรมอันยังไม่ให้ผลที่เป็นอดีตมีอยู่ ธรรมอันให้ผลแล้วที่เป็นอดีตไม , มีอยู่ 
[๔๑๓] ส. ธรรมอันยังไม่ให้ผลล่วงไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมอันให้ผลแล้ว ล่วงไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๑๔] ส. ธรรมอันยังไม่ให้ผล ล่วงไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมอันไม่มีวิบาก ล่วงไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นย้งมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๑๕] ส. ธรรมอันให้ผลแล้ว ล่วงไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมอันยังไม่ให้ผล ล่วงไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นไม , มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธรรมอันให้ผลแล้ว ล่วงไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 205 

ส. ธรรมอันไม่มีวิบาก ล่วงไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๑๖] ส. ธรรมอันยังไม่ให้ผล ล่วงไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมอันยังไม่ให้ผล ที่เป็นอดีต ดับไปแล้วมิใช่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ธรรมยังไม่ให้ผลที่เป็นอดีตดับไปแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า ธรรม 
อันยังไม่ให้ผลที่เป็นอดีตดับไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ 
[๔๑๗] ส. ธรรมอันยังไม่ให้ผลที่เป็นอดีต ดับไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมอันให้ผลแล้วที่เป็นอดีตดับไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธรรมอันยังไม่ให้ผลที่เป็นอดีตดับไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมอันไม่มีวิบากที่เป็นอดีตดับไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธรรมอันให้ผลแล้วที่เป็นอดีตดับไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมอันยังไม่ให้ผลที่เป็นอดีตดับไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นไม , มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธรรมอันให้ผลแล้วที่เป็นอดีตดับไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมอันไม่มีวิบากที่เป็นอดีตดับไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 206 

[๔๑๘] ส. ธรรมอันยังไม่ให้ผลที่เป็นอดีตดับไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมอันให้ผลแล้วที่เป็นอดีตดับไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมอันให้ผลแล้วส่วนหนึ่ง ยังไม่ให้ผลส่วนหนึ่งที่เป็นอดีตดับไปแล้ว 
ธรรมเหล่านั้น บางส่วนมีอยู่ บางส่วนไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๑๙] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ธรรมอันยังไม่ให้ผลล่วงไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นมีอยู่ หรือ? 
ส. ถูกแล้ว 

ป. ธรรมอันยังไม่ให้ผลที่เป็นอดีต ยังชักให้ผลมิใช่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า ธรรมอันยังไม่ให้ผลที่เป็นอดีต ยังชักให้ผล ด้วยเหตุนั้นนะท่าน 
จึงต้องกล่าวว่า ธรรมอันยังไม่ให้ผลล่วงไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ 
ส. ธรรมอันยังไม่ให้ผลล่วงไปแล้ว ธรรมเหล่านั้นชื่อว่า มีอยู่ เพราะท่า 
อธิบายว่า ยังชักให้ผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชื่อว่าปัจจุบัน เพราะท่าอธิบายว่า ยังชักให้ผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ชื่อว่าปัจจุบัน เพราะท่าอธิบายว่า ยังชักให้ผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมที่เป็นปัจจุบัน ก็ชื่อว่าไม , มีอยู่ เพราะท่าอธิบายว่า ชักดับไปด้วย 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๔๒๐] ส. อนาคตมีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 207 

ป. บางอย่างมีอยู่ บางอย่างไม , มีอยู่ 

ส. อนาคตบางอย่างเกิดแล้ว บางอย่างยังไม่เกิด บางอย่างเกิดพร้อมแล้ว 
บางอย่างยังไม , เกิดพร้อม บางอย่างบังเกิดแล้ว บางอย่างยังไม , บังเกิด บาง 
อย่างปรากฏแล้ว บางอย่างยังไม่ปรากฏ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๔๒๑] ส. อนาคตบางอย่างมีอยู่ บางอย่างไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อุปปาทิธรรม (ธรรมจักเกิดขึ้น) ที่เป็นอนาคต บางอย่างมีอยู่ บางอย่าง 
ไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อนาคตบางอย่าง ฯลฯ อนุปปาทิธรรม (ธรรมจักไม่เกิดขึ้น) ฯลฯ 
[๔๒๒] ส. อนาคตบางอย่างมีอยู่ บางอย่างไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อะไรมีอยู่ อะไรไม , มีอยู่? 

ป. อุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่ อนุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคตไม่มีอยู่ 
ส. อุปปาทิธรรมเป็นอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อนุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อนุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคตไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 208 


ป. ลูกแล้ว 

ส. อุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคต ยังไม่เกิดมิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า อุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคตยังไม่เกิด ก็ต้องไม่กล่าวว่า อุปปาทิธรรม 
ที่เป็นอนาคตมีอยู่ 

[๔๒๓] ส. อุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคตยังไม่เกิด ธรรมทั้งหลายนั้นมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อนุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคตยังไม่เกิด ธรรมเหล่านั้นมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อนุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคตยังไม่เกิด ไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. อุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคตยังไม่เกิด ไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๒๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า อุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. อุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคต จักบังเกิดขึ้นมิใช่ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. หากว่า อุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคตจักบังเกิดขึน ด้วยเหตุบันนะท่านจึง 
ต้องกล่าวว่า อุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่ 
[๔๒๕] ส. อุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคต ชื่อว่ามีอยู่ เพราะทำอธิบายว่า จักบังเกิดขึ้น 
หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ชื่อว่าปัจจุบัน เพราะทำอธิบายไว้ว่า จักบังเกิดขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 209 

ส. ชื่อว่าปัจจุบัน เพราะทำอธิบายไว้ว่า จักบังเกิดขึ้นหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมที่เป็นปัจจุบัน ชื่อว่าไม่มีอยู่ เพราะทำอธิบายว่า จักดับไป หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
เอกัจจมัตถีติกถา จบ 


สติปัฏฐานกถา 

[๔๒๖] สกวาที ธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐาน หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. ธรรมทั้งปวงเป็นสติ เป็นสตินทรีย์ เป็นสติพละ เป็นสัมมาสติ เป็นสติ 
สัมโพชฌงค์ เป็นเอกายนมรรค เป็นเหตุให้ถึงความสิ้นไป เป็นเหตุให้ 
ถึงความตรัสรู้ เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน ไม , เป็นอารมณ์ของอาสวะ ไม่ 
เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะ ไม่เป็นอารมณ์ของ 
โอฆะ ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะ ไม , เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ ไม่เป็น 
อารมณ์ของปรามาสะ ไม่เป็นอารมณ์ของอุปทาน ไม่เป็นอารมณ์ของ 
สังกิเลส ธรรมทั้งปวงเป็นพุทธานุสสติ เป็นธัมมานุสสติ เป็น 
สังฆานุสสติ เป็นสีลานุสสติ เป็นจาคานุสสติ เป็นเทวดานุสสติ 
เป็นอานาปานสติ เป็นมรณานุสสติ เป็นกายคตาสติ เป็นอุปสมานุสสติ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๔๒๗] ส. ธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 210 

ส. จักขายตนะเป็นสติปัฏฐาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. จักขายตนะเป็นสติปัฏฐาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขายตนะ เป็นสติ เป็นสตินทรีย์ เป็นสติพละ เป็นสัมมาสติ เป็นสติ 
สัมโพชฌงค์ เป็นเอกายนมรรค เป็นเหตุให้ถึงความสิ้นไป เป็นเหตุให้ 
ถึงความตรัสรู้ เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน ไม , เป็นอารมณ์ของอาสวะ ไม่เป็น 
อารมณ์ของสัญโญชน์ ฯลฯ ไม , เป็นอารมณ์ของสังกิเลสจักขายตนะ 
เป็นพุทธานุสสติ เป็นธัมมานุสสติ เป็นสังฆานุสสติ เป็นสีลานุสสติ 
เป็นจาคานุสสติ เป็นเทวดานุสสติ เป็นอานาปานสติ เป็นมรณานุสสติ 
เป็นกายคตาสติ เป็นอุปสมานุสสติ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตน ชิวหายตนะ กายายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ 
สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ราคะ ฯลฯ 
โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ ฯลฯ 
อโนตตัปปะ เป็นสติปัฏฐาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อโนตดัปปะ เป็นสติปัฏฐาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อโนตดัปปะ เป็นสติ เป็นสตินทรีย์ เป็นสติพละ เป็นสัมมาสติ ฯลฯ 
เป็นกายคตาสติ เป็นอุปสมานุสสติ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๔๒๘] ส. สติเป็นสติปัฏฐาน และสตินั้นเป็นสติ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชักขายตนะเป็นสติปัฏฐาน และจักขายตนะนั้นเป็นสติ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 211 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สติเป็นสติปัฏฐาน และสตินั้นเป็นสติ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ราคะ 
โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เป็นสติปัฏฐาน และ 
อโนตตัปปะนั้นเป็นสติ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๒๙] ส. จักขายตนะ เป็นสติปัฏฐาน แต่จักขายตนะนั้นไม่เป็นสติ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สติเป็นสติปัฏฐาน แต่สตินั้นไม่เป็นสติ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสตายตนะ ฯลฯ กายตนะ รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ราคะ 
โทสะ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เป็นสติปัฏฐาน แต่อโนตตัปปะนั้น 
ไม่เป็นสติ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สติเป็นสติปัฏฐาน แต่สตินั้นไม่เป็นสติ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๓๐] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐาน หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. สติปรารภธรรมทั้งปวงตั้งมั่นได้ มิใช่หรือ? 

ส. หากว่าสติ ปรารภธรรมทั้งปวง ตั้งมั่นได้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้อง 
กล่าวว่า ธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐาน 

[๔๓๑] ส. เพราะสติปรารภธรรมทั้งปวงตั้งมั่นได้ ฉะนั้นธรรมทั้งปวงจึงชื่อว่า สติ 
ปัฏฐาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 212 

ส. เพราะผัสสะปรารภธรรมทั้งปวงตั้งมั่นได้ ฉะนั้นธรรมทั้งปวงจึงชื่อว่า 
ผัสสปัฏฐาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๓๒] ส. เพราะสติปรารภธรรมทั้งปวงตั้งนั้นได้ ฉะนั้นธรรมทั้งปวงจึงชื่อว่า 
ปัฏฐาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ จิตปรารภธรรมทั้งปวง 
ตั้งมั่นได้ ฉะนั้นธรรมทั้งปวงจึงชื่อว่า จิตตปัฏฐาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๔๓๓] ส. ธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ทั้งปวงเป็นผู้ตั้งสติมั่น เป็นผู้ประกอบด้วยสติ เป็นผู้มั่นคงด้วยสติ 
สติเป็นธรรมชาติเข้าไปตั้งมั่นแก่สัตว์ทั้งปวง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๔๓๔] ส. ธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าใดไม , ได้ 
บริโภคกายคตาสติ ชนเหล่านั้นไม , ได้บริโภคอมตะ ชนเหล่าใด 
บริโภคกายคตาสติ ชนเหล่านั้นได้บริโภคอมตะ ดังนี้ เป็นสูตรมี 
อยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ทั้งปวงเจริญ ปฏิบัติ เสพ อบรม ทำให้มาก ซึ่งกายคตาสติ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 213 

[๔๓๕] ส. ธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรคเป็นเอกายนะ 
ทางอันเอก เพื่อความบริสุทธิแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อความก้าวล่วง 
ซึ่งโสกะ ปริเทวะ เพื่อความสาบสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อ 
บรรลุอริยมรรคเครื่องออกไปจากทุกข์ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน 
นี้คือสติปัฏฐานทั้ง ๔ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมทั้งปวงเป็นเอกายนมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๔๓๖] ส. ธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย รัตนะ ๗ ประการ 
ย่อมปรากฏ เพราะความปรากฏแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ ประการ 
เป็นไฉน จักรรัตนะ (จักรแก้ว) ปรากฏ ๑ หัตถิรัตนะ (ช้างแล้ว) 

ปรากฏ ๑ อัสสรัตนะ (ม้าแก้ว) ปรากฏ ๑ มณีรัตนะ (ดวงมณีแก้ว) 
ปรากฏ ๑ อิตถีรัตนะ (นางแก้ว) ปรากฏ ๑ คหปติรัตนะ 
(คหบดีแก้ว) ปรากฏ ๑ ปริณายกรัตนะ (ขุนพลแก้ว) ปรากฏ ๑ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รัตนะ ๗ ประการเหล่านี้ ย่อมปรากฏ เพราะความ 
ปรากฏแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย รัตนะคือโพชฌงค์ ๗ ประการ ย่อม 
ปรากฏ เพราะความปรากฏแห่งพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาพุทธะ 
๗ ประการเป็นไฉน รัตนะคือสติสัมโพชฌงค์ ปรากฏ ๑ รัตนะคือ 
วิริยสัมโพชฌงค์ปรากฏ ๑ รัตนะคือปีติสัมโพชฌงค์ปรากฏ ๑ รัตนะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 214 

คือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปรากฏ ๑ รัตนะคือสมาธิสัมโพชฌงค์ 
ปรากฏ ๑ รัตนะคืออุเบกขาส้มโพชฌงฅ์ปรากฏ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
รัตนะคือโพชฌงค์ ๗ ประการเหล่านี้ ย่อมปรากฏ เพราะความ 
ปรากฏแห่งพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ดังนี้ เป็นสูตรมี 
อยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมทั้งปวงเป็นรัตนะคือสติสัมโพชฌงค์ปรากฏ เพราะความปรากฏแห่ง 
พระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมทั้งปวงเป็นสัมมัปปธาน ฯลฯ เป็นอิทธิบาท ฯลฯ เป็นอินทรีย์ ฯลฯ 
เป็นพละ ฯลฯ เป็นโพชฌงค์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
สติปัฏฐานกถา จบ. 

เหวัตถีติกถา 

[๔๓๗] สกวาที อดีตมีอยู่ หรือ? 

ปรวาที มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ 
ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 215 

ส. อรรถว่ามีอยู่ก็คืออรรถว่าไม , มีอยู่ อรรถว่าไม่มีอยู่ก็คืออรรถว่ามีอยู่ ความ 
มีอยู่ก็ศึอความไม่มีอยู่ ความไม , มีอยู่ก็ศึอความมีอยู่ บัญญัติว่า มีอยู่หรือ 
ว่าไม , มีอยู่ก็ดี ว่าไม่มีอยู่หรือว่ามีอยู่ก็ดี บัญญัติทั้งสองนี้ก็อย่างเดียวกัน 
มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๔๓๘] ส. อนาคตมีอยู่ หรือ? 

ป. มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ไม , มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อรรถว่ามีอยู่ก็คืออรรถว่าไม , มีอยู่ อรรถว่าไม่มีอยู่ก็คืออรรถว่ามีอยู่ ความ 
มีอยู่ก็คือความไม่มีอยู่ ความไม , มีอยู่ก็ศึอความมีอยู่ บัญญัติว่ามีอยู่หรือ 
ว่าไม , มีอยู่ก็ดี ว่าไม่มีอยู่หรือว่ามีอยู่ก็ดี บัญญัติทั้งสองนี้ก็อย่างเดียวกัน 
มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๔๓๙] ส. ปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ป. มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ไม , มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อรรถว่ามีอยู่ก็คืออรรถว่าไม , มีอยู่ ฯลฯ เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 216 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๔๐] ส. อดีตมีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มีอยู่โดยภาวะอย่างไร ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างไร 

ป. อดีตมีอยู่โดยภาวะว่าอดีต อดีตไม , มีอยู่โดยภาวะว่าอนาคต อดีตไม่มีอยู่ 
โดยภาวะว่าปัจจุบัน 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อรรถว่ามีอยู่ก็คืออรรถว่าไม , มีอยู่ อรรถว่าไม่มีอยู่ก็คืออรรถว่ามีอยู่ ความ 
มีอยู่ก็ศึอความไม่มีอยู่ ความไม , มีอยู่ก็ศึอความมีอยู่ บัญญัติว่ามีอยู่หรือ 
ว่าไม , มีอยู่ก็ดี ว่าไม่มีอยู่หรือว่ามีอยู่ก็ดี ว่าไม , มีอยู่หรือว่ามีอยู่ก็ดี 
บัญญัติทั้งสองนี้ก็อย่างเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน 
เหมือนกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๔๑] ส. อนาคตมีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อนาคตมีอยู่โดยภาวะอย่างไร ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างไร 

ป. อนาคตมีอยู่โดยภาวะว่าอนาคต อนาคตไม่มีอยู่โดยภาวะว่าอดีต อนาคต 
ไม่มีอยู่โดยภาวะว่าปัจจุบัน 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 217 


ป. ลูกแล้ว 

ส. อรรถว่ามีอยู่ก็คืออรรถว่าไม , มีอยู่ อรรถว่าไม่มีอยู่ก็คืออรรถว่ามีอยู่ ฯลฯ 
เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๔๒] ส. ปัจจุบันมีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. มีอยู่โดยภาวะอย่างไร ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างไร 

ป. ปัจจุบันมีอยู่โดยภาวะว่าปัจจุบัน ปัจจุบันไม่มีอยู่โดยภาวะว่าอดีต ปัจจุบัน 
ไม่มีอย่โดยภาวะว่าอนาคต 

ส. มีอยู่ก็นันแหละ ไม่มีอยู่กนันแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีอยู่ก็อย่างนั้นแหละ ไม , มีอยู่ก็อย่างนั้นแหละ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. อรรถว่ามีอยู่ก็ศึออรรถว่าไม , มีอยู่ ฯลฯ เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๔๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า อดีตมีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ 
อนาคตมีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ปัจจุบันมีอยู่โดย 
ภาวะอย่างนี้ ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. อดีตมีอยู่โดยภาวะว่าอนาคต อดีตมีอยู่โดยภาวะว่าปัจจุบัน อนาคตมีอยู่ 
โดยภาวะว่าอดีต อนาคตมีอยู่โดยภาวะว่าปัจจุบัน ปัจจุบันมีอยู่โดยภาวะ 
ว่าอดีต ปัจจุบันมีอยู่โดยภาวะว่าอนาคต หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 218 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ถ้าอย่างนั้น อดีตก็มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้อนาคต 
มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ ปัจจุบันมีอยู่โดยภาวะ 
อย่างนี้ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้น่ะสิ 
[๔๔๔] ส. รูปมีอยู่ หรือ? 

ป. มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ไม , มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อรรถว่ามีอยู่ก็คืออรรถว่าไม , มีอยู่ อรรถว่าไม่มีอยู่ก็คืออรรถว่ามีอยู่ ความ 
มีอยู่ก็ศึอความไม่มีอยู่ ความไม , มีอยู่ก็ศึอความมีอยู่ บัญญัติว่ามีอยู่หรือ 
ว่าไม , มีอยู่ก็ดี ว่าไม่มีอยู่หรือว่ามีอยู่ก็ดี บัญญัติทั้งสองนี้ก็อย่างเดียวกัน 
มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณมีอยู่ หรือ? 

ป. มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ไม , มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อรรถว่ามีอยู่ก็คืออรรถว่าไม , มีอยู่ ฯลฯ เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 219 

ส. รูปมีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มีอยู่โดยภาวะอย่างไร ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างไร 

ป. รูปมีอยู่โดยภาวะว่ารูป รูปไม่มีอยู่โดยภาวะว่าเวทนา ฯลฯ รูปไม่มีอยู่ 
โดยภาวะว่าสัญญา ฯลฯ รูปไม่มีอยู่โดยภาวะว่าสังขาร ฯลฯ รูปไม่มี 
อยู่โดยภาวะว่าวิญญาณ 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อรรถว่ามีอยู่ก็คืออรรถว่าไม , มีอยู่ ฯลฯ เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณมีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ 
ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มีอยู่โดยภาวะอย่างไร ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างไร 

ป. วิญญาณมีอยู่โดยภาวะว่าวิญญาณ วิญญาณไม่มีอยู่โดยภาวะว่ารูป ฯลฯ 
วิญญาณไม่มีอยู่โดยภาวะว่าเวทนา ฯลฯ วิญญาณไม่มีอยู่โดยภาวะว่า 
สัญญา ฯลฯ วิญญาณไม่มีอยู่โดยภาวะว่าสังขาร 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 220 

ส. อรรถว่ามีอยู่ก็คืออรรถว่าไม , มีอยู่ ฯลฯ เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีอยู่ก็นั้นแหละ ไม่มีอยู่ก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อรรถว่ามีอยู่ก็คืออรรถว่าไม , มีอยู่ ฯลฯ เสมอกัน เท่ากัน เหมือนกัน 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๔๕] ป. ไม่พึงกล่าวว่ารูปมีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ ไม , มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ 
เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณมีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ 
ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปมีอยู่โดยภาวะว่าเวทนา ฯลฯ รูปมีอยู่โดยภาวะว่าสัญญา ฯลฯ รูปมี 
อยู่โดยภาวะว่าสังขาร ฯลฯ รูปมีอยู่โดยภาวะว่าวิญญาณ เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ มีอยู่โดยภาวะว่ารูป วิญญาณมีอยู่โดยภาวะว่า 
เวทนา ฯลฯ วิญญาณมีอยู่โดยภาวะว่าสังขาร หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ล้าอย่างนั้น รูปก็มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ไม , มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยภาวะอย่างนี้ 
น่ะสิ 

เหวัตถีติกถา จบ. 

มหาวรรคที่ ๑ จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 221 
วรรคที่ ๒ 
ปรูปหารกถา 

[๔๔๖] สกวาที การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ราคะ กามราคะ ความกลุ้มรุมแห่งกามราคะ สัญโญชน์คือกามราคะ 
โอฆะคือกาม โยคะคือกาม กามฉันทนิวรณ์ ของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๔๗] ส. ราคะ กามราคะ ความกลุ้มรุมแห่งกามราคะ สัญโญชน์คือกามราคะ 
โอฆะคือกาม โยคะคือกาม กามฉันทนิวรณ์ ไม่มีแก่พระอรหันต์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ราคะ กามราคะ ความกลุ้มรุมแห่งกามราคะ สัญโญชน์คือกาม 
ราคะ โอฆะคือกาม โยคะคือกาม กามฉันทนิวรณ์ ไม่มีแก , พระอรหันต์ 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ 

[๔๔๘] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู่ และราคะ กามราคะ ความกลุ้ม 
รุมแห่งกามราคะ สัญโญชน์คือกามราคะ โอฆะคือกาม โยคะคือกาม 
กามฉันทนิวรณ์ ของเขาก็ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ และราคะ กามราคะ 
ความกลุ้มรุมแห่งกามราคะ ฯลฯ กามฉันทนิวรณ์ ของท่านก็ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๔๙] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์ยังมีอยู่ แต่ราคะ กามราคะ 
ความกลุ้มรุมแห่งกามราคะ ฯลฯ กามฉันทนิวรณ์ไม่มีแก , ท่าน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 222 

ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู่ แต่ราคะ กามราคะ ความกลุ้ม 
รุมแห่งกามราคะ ฯลฯ กามฉันทนิวรณ์ไม , มีแก่เขา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๕๐] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โดยอรรถาธิบายอย่างไร 

ป. โดยอรรถาธิบายว่า เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มาร นำเข้าไปซึ่งการปล่อย 
สุกกะคืออสุจิแก่พระอรหันต์ 

[๔๕๑] ส. เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มาร นำเข้าไปซึ่งการปล่อยสุกกะคืออสุจิแก่พระ 
อรหันต์ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๕๒] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิไม่มีแก่เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มาร หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า การปล่อยสุกกะคืออสุจิไม่มีแก่เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มาร ก็ต้อง 
ไม่กล่าวว่า เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มาร นำเข้าไปซึ่งการปล่อยสุกกะคือ 
อสุจิแก่พระอรหันต์ 

[๔๕๓] ส. เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มาร นำเข้าไปซึ่งการปล่อยสุกกะคืออสุจิแก่ 
พระอรหันต์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มาร นำเข้าไปซึ่งการปล่อยสุกกะคืออสุจิแก , ตนได้ 
นำเข้าไปซึ่งการปล่อยสุกกะคืออสุจิแก่คนอื่นๆ ได้ และนำเข้าไปซึ่งการ 
ปล่อยสุกกะคืออสุจิแก่บุคคลนั้นได้ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 223 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๕๔] ส. เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มาร นำเข้าไปซึ่งการปล่อยสุกกะคืออสุจิแก , ตนก็ 
ไม , ได้ แก่คนอื่นๆ ก็ไม , ได้ แก , บุคคลนั้นก็ไม , ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มาร นำเข้าไปซึ่งการปล่อยสุกกะคืออสุจิ 
แก่ตนไม่ได้ แก , คนอื่นๆ ก็ไม , ได้ แก่บุคคลนั้นก็ไม , ได้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มาร นำเข้าไปซึ่งการปล่อยสุกกะคืออสุจิแก่พระ 
อรหันต์ 

[๔๕๕] ส. เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มาร นำเข้าไปซึ่งการปล่อยสุกกะคืออสุจิแก่พระ 
อรหันต์ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นำเข้าไปทางขุมขน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๕๖] ส. เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มาร นำเข้าไปซึ่งการปล่อยสุกกะคืออสุจิแก่พระ 
อรหันต์ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะเหตุไร 

ป. เพราะจะยังท่านให้ตกอยู่ในความสงสัย 

ส. ความสงสัยของพระอรหันต์ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๕๗] ส. ความสงสัยของพระอรหันต์ย้งมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ความสงสัยใน 
พระสงฆ์ ความสงสัยในสิกขา ความสงสัยในส่วนเบื้องต้น ความสงสัย 
ในส่วนเบื้องปลาย ความสงสัยในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลาย 
ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้ 
จึงเกิดขึ้นของพระอรหันต์ยังมีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 224 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๕๘] ส. ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ความสงสัยใน 
พระสงฆ์ ความสงสัยในสิกขา ความสงสัยในส่วนเบื้องต้น ความ 
สงสัยในส่วนเบื้องปลาย ความสงสัยในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้อง 
ปลาย ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย 
ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไม่มีแก'พระอรหันต์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความสงสัยในพระศาสดา ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาท 
ธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไม่มีแก , พระอรหันต์ 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า ความสงสัยของพระอรหันต์ยังมีอยู่ 

[๔๕๙] ส. ความสงสัยของปุถุชนยังมีอยู่ และความสงสัยในพระศาสดา ฯลฯ ความ 
สงสัยปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น 
ของเขาก็ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสงสัยของพระอรหันต์ยังมีอยู่ และความสงสัยในพระศาสดา ฯลฯ 
ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้ 
จึงเกิดขึ้น ของท่านก็ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๖๐] ส. ความสงสัยของพระอรหันต์ยังมีอยู่ แต่ความสงสัยในพระศาสดา ฯลฯ 
ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึง 
เกิดขึ้น ของท่านไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสงสัยของปุถุชนมีอยู่ แต่ความสงสัยในพระศาสดา ฯลฯ ความ 
สงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึง 
เกิดขึ้นของเขาไม่มี หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 225 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ความสงสัยของปุถุชนมีอยู่ แต่ความสงสัยในพระศาสดา ฯลฯ ความ 
สงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึง 
เกิดขึ้นของเขาไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๖๑] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์ เป็นผลของอะไร 

ป. เป็นผลของการกิน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม 

ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์ เป็นผลของการกิน การดื่ม 
การเคี้ยว การลิ้ม หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ชนเหล่าหนึ่งเหล่าใด ยังกิน ยังดื่ม ยังเคี้ยว ยังลิ้มอยู่ การปล่อยสุกกะ 
คืออสุจิของชนเหล่านั้นทุกจำพวกเทียวยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๖๒] ส. ชนเหล่าหนึ่งเหล่าใด ยังกิน ยังดื่ม ยังเคี้ยว ยังลิ้มอยู่ การปล่อยสุกก 
คืออสุจิของชนเหล่านั้นทุกจำพวกเทียวยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พวกทารก ยังกิน ยังดื่ม ยังเคี้ยว ยังลิ้มอยู่ การปล่อยสุกกะคืออสุจิของ 
ทารกมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๖๓] ส. พวกบัณเฑาะก์ ยังกิน ยังดื่ม ยังเคี้ยว ยังลิ้มอยู่ การปล่อยสุกกะคือ 
อสุจิของบัฌเฑาะก์มีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 226 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๖๔] ส. พวกเทวดา ยังกิน ยังดื่ม ยังเคี้ยว ยังลิ้มอยู่ การปล่อยสุกกะคืออสุจิของ 
พวกเทวดามีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๖๕] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์ เป็นผลของการกิน การดื่ม 
การเคี้ยว การลิ้ม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความประสงค์ของท่านมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๖๖] ส. อุจจาระ ปัสสาวะ ของพระอรหันต์ เป็นผลของการกิน การดื่ม การ 
เคี้ยว การลิ้ม ความประสงค์ของท่านมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์ เป็นผลของการกิน การดื่ม 
การเคี้ยว การลิ้ม ความประสงค์ของท่านมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๖๗] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์ เป็นผลของการกิน การดื่ม 
การเคี้ยว การลิ้ม แต่ความประสงค์ไม่มีแก , ท่าน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อุจจาระ ปัสสาวะ ของพระอรหันต์ เป็นผลของการกิน การดื่ม การ 

ไ ไ V "นั้ " 

เคียว การลิม แต่ความประสงค์ไม่มีแก่ท่าน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๖๘] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์พึงเสพเมถุนธรรม พึงยังเมถุนธรรมให้เกิด พึงนอนที่นอน 
อันเบียดเสียดด้วยบุตร พึงใช้ผ้ากาสิกพัสตร์และจุณจันทร์ พึงทัดทรง 
ดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้ พึงยินดีทองเงิน หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 227 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๖๙] การปล่อยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู่ ปุถุชนพึงเสพเมถุนธรรม ยัง 

เมถุนธรรมให้เกิด ฯลฯ พึงยินดีทองเงิน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ พระอรหันต์พึงเสพเมถุน 
ธรรม ยังเมถุนธรรมให้เกิด ฯลฯ พึงยินดีทองเงิน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๗๐] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ แต่พระอรหันต์จะพึงเสพ 
เมถุนธรรม จะพึงยังเมถุนธรรมให้เกิด ฯลฯ จะพึงยินดีทองเงิน ก็หามิ 
ได้เลย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู่ แต่ปุถุชนจะพึงเสพเมถุนธรรม 
จะพึงยังเมถุนธรรมให้เกิด จะพึงนอนที่นอนอันเบียดเสียดด้วยบุตร จะ 
พึงใช้ผ้ากาสิกพัสตร์และจุณจันทร์ จะพึงทัดทรงดอกไม้ของหอมและ 
เครื่องลูบไล้ จะพึงยินดีทองเงิน ก็หามิได้เลย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๗๑] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ราคะอันพระอรหันต์ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็นดุจตาลยอด 
ด้วน ทำให้ไม่เกิดได้ในภายหลัง ทำให้มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา 
แล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ราคะอันพระอรหันต์ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็นดุจ 
ตาลยอดด้วน ทำให้ไม่เกิดได้ในภายหลัง ทำให้มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 228 

ธรรมดาแล้ว ก็ไม่ต้องกล่าวว่า การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์ 
มีอยู่ 

[๔๗๒] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โทสะ ฯลฯ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ ฯลฯ 
อโนตตัปปะ อันพระอรหันต์ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็นดุจ 
ตาลยอดด้วน ทำให้ไม่เกิดได้ในภายหลัง ทำให้มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็น 
ธรรมดาแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อโนตตัปปะอันพระอรหันต์ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้ 
เป็นดุจตาลยอดด้วน ทำให้ไม่เกิดได้ในภายหลัง ทำให้มีอันไม่เกิดขึ้น 
ต่อไปเป็นธรรมดาแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระ 
อรหันต์มีอยู่ 

[๔๗๓] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ยังมรรคให้เกิดแล้วเพื่อละขาดซึ่งราคะ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์ยังมรรคให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งราคะ ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ 
[๔๗๔] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ยังสติปัฏฐานให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังสัมมัปปธานให้เกิดแล้ว 
ยังอิทธิบาทให้เกิดแล้ว ยังอินทรีย์ให้เกิดแล้ว ยังพละให้เกิดแล้ว ฯลฯ 
ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งราคะ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 229 

ส. หากว่า พระอรหันต์ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งราคะ ก็ต้อง 
ไม่กล่าวว่า การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ 
[๔๗๕] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงคให้เกิดแล้ว เพื่อละ 
ขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งโมหะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์ มีอยู่ 
[๔๗๖] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จ 
แล้ว ปลงภาระแล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้ว มีเครื่องผูกไว้ในภพสิ้น 
ไปรอบแล้ว พ้นวิเศษแล้ว เพราะรู้ชอบ มีลิ่มอันยกขึ้นแล้ว มีคูอันกลบ 
แล้ว มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแล้ว เป็นผู้ไม่มีลิ่มสลัก เป็นอริยะ ลดธง 
(คือมานะ) แล้ว วางภาระแล้ว หมดเครื่องผูกพันแล้ว มีชัยชนะอย่าง 
ดีวิเศษแล้ว ท่านกำหนดรู้ทุกข์แล้ว ละสมุทัยแล้ว ทำนิโรธให้แจ้งแล้ว 
ยังมรรคให้เกิดแล้ว รู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งแล้ว ได้กำหนดรู้ธรรมที่ควรกำ 
หนดรู้แล้ว ละธรรมที่ควรละแล้ว บำเพ็ญธรรมที่ควรบำเพ็ญแล้ว ทำให้ 
แจ้งแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแล้ว ทำกิจที่ควร 
ทำเสร็จแล้ว ฯลฯ ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า การปล่อยสกกะคืออสจิของพระอรหันต์มีอย่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 230 

[๔๗๗] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน (ผู้ปัญญา 
วิมุต) มีอยู่ แต่การปล่อยสุกกะคืออสุจิ ไม่มีแก , พระอรหันต์ผู้ฉลาดใน 
ธรรมอื่น (ผู้อุภโตภาค'วิมุต) 

ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๗๘] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิ ไม , มีแก , พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิ ไม่มีแก , พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๗๙] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแล้ว แต่การปล่อยสุกกะ 
คืออสุจิของท่านยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ละขาดราคะแล้ว แต่การปล่อยสุกกะคือ 
อสุจิของท่านยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๘๐] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ละขาดโทสะแล้ว ละขาดโมหะ 
แล้ว ฯลฯ ละขาดอโนตตัปปะแล้ว แต่การปล่อยสุกกะคืออสุจิของท่าน 
ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ละขาดอโนตตัปปะแล้ว แต่การปล่อย 
สุกกะคืออสุจิของท่านยังมีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 231 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๘๑] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ 
ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งราคะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละ 
ขาดซึ่งโมหะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ แต่การปล่อยสุกกะคือ 
อสุจิของท่านยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่ง 
อโนตตัปปะ แต่การปล่อยสุกกะคืออสุจิของท่านย้งมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๘๒] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ 
แล้ว ฯลฯ ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว แต่การปล่อยสุกกะคือ 
อสุจิของท่านยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแล้ว ฯลฯ 
ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว แต่การปล่อยสุกกะคืออสุจิของ 
ท่านยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๘๓] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ละขาดราคะแล้ว และการปล่อยสุกกะคือ 
อสุจิก็ไม , มีแก่ท่าน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแล้ว และการปล่อยสุกกะ 
คืออสุจิก็ไม่มีแก่ท่าน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๘๔] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ละขาดโทสะแล้ว ละขาดโมหะแล้ว ฯลฯ 
ละขาดอโนตตัปปะแล้ว และการปล่อยสุกกะคืออสุจิ ก็ไม่มีแก , ท่าน 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 232 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ละขาดอโนตตัปปะแล้ว และการ 
ปล่อยสุกกะคืออสุจิก็ไม่มีแก , ท่าน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๘๕] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ 
ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งราคะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งโทสะ เพื่อละขาด 
ซึ่งโมหะ ฯลฯ ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อ 
ละขาดซึ่งอโนตตัปปะ และการปล่อยสุกกะคืออสุจิ ไม่มีแก่ท่าน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ยังโพฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาด 
ซึ่งอโนตตัปปะ และการปล่อยสุกกะคืออสุจิ ไม , มีแก่ท่าน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๘๖] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ 
ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว และการปล่อยสุกกะคืออสุจิ ไม่มี 
แก่ท่าน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน เป็นผู้ปราศจากราคะ โมทะ โมหะ 
แล้ว ฯลฯ ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว และการปล่อยสุกกะ 
คืออสุจิ ไม่มีแก่ท่าน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๘๗] ส. การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใด เป็น 
ปุถุชน ถึงพร้อมด้วยศีล มีสติสัมปชัญญะ ก้าวลงสู่ความหลับ อสุจิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 233 

ของภิกษุเหล่านั้น ย่อมไม , เคลื่อน แม้ฤาษีนอกศาสนาเหล่าใด 
เป็นผู้ปราศจากราคะในกามแล้ว อสุจิของพวกฤาษีเหล่านั้น ก็หา 
เคลื่อนไม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่อสุจิของพระอรหันต์จะพึงเคลื่อน 
นี้มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาสที่จะเป็นไปได้ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มี 
อยู่ 

[๔๘๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า มีการนำเข้าไปสู่แห่งผู้อื่นแก่พระอรหันต์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ผู้อื่นพึงนำเข้าไปซึ่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร 
แก , พระอรหันต์ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าผู้อื่นพึงนำเข้าไปซึ่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัยเภสัชบริ 
ขาร แก , พระอรหันต์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า มีการนำปัจจัย 
เข้าไปแห่งผู้อื่นแก , พระอรหันต์ 

[๔๘๙] ส. เพราะผู้อื่นพึงนำเข้าไปซึ่งจีวร บิณฑบาตรเสนาสนะ คิลานปัจจัยเภสัช 
บริขาร แก , พระอรหันต์ ฉะนั้น จึงมีการนำเข้าไปแห่งผู้อื่น แก่พระ 
อรหันต์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้อื่นพึงนำเข้าไป ซึ่งโสดาปัตติผล หรือสกทาคามิผล หรืออนาคามิผล 
หรืออรหัตผล แก่พระอรหันต์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ปรูปหารกถา จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 234 

ยัญญาณกถา 

[๔๙๐] สกวาที ความไม , เข องพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ป. อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐาน 
คืออวิชชา สัญโญชน์คืออวิชชา นิวรณ์คืออวิชชา ของพระอรหันต์มีอยู่ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๙๑] ส. อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐาน 
คืออวิชชา สัญโญชน์คืออวิชชา นิวรณ์คืออวิชชา ไม่มีแก , พระอรหันต์ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา 
ปริยุฏฐานคืออวิชชา สัญโญชน์คืออวิชชา นิวรณ์คืออวิชชา ไม , มีแก , 

พระอรหันต์ ก็ต้องไม , กล่าวว่า ความไม , เข องพระอรหันต์มีอยู่ 

[๔๙๒] ส. ความไม , เข องปุถุชนมีอยู่ และอวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา 
อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา สัญโญชน์คืออวิชชา นิวรณ์ 
คืออวิชชา ของเขาก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความไม , เข องพระอรหันต์มีอยู่ และอวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคือ 
อวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา สัญโญชน์คืออวิชชา 
นิวรณ์คืออวิชชา ของท่านก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๙๓] ส. ความไม , เข องพระอรหันต์มีอยู่ แต่อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคือ 
อวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา สัญโญชน์คืออวิชชา 
นิวรณ์คืออวิชชา ไม , มีแก่ท่าน หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 235 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ความไม , รู้ของปุถุชนมีอยู่ แต่อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา 
อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา สัญโญชน์คืออวิชชา นิวรณ์คือ 
อวิชชา ไม , มีแก่เขา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๙๔] ส. ความไม , รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ อันความไม , รู้ครอบงำ พึงฆ่าสัตว์ พึงลักทรัพย์ พึงพูดเท็จ 
พึงพูดส่อเสียด พึงพูดเพ้อเจอ พึงตัดช่องย่องเบา พึงปล้นตลอดบ้าน 
พึงปล้นเฉพาะหลังคาเรือน พึงซุ่มดักที่ทางเปลี่ยว พึงคบหาทาระของ 
ผู้อื่น พึงฆ่าชาวบ้าน พึงฆ่าชาวนิคม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๙๕] ส. ความไม , รู้ของปุถุชนมีอยู่ และปุถุชนอันความไม , รู้ครอบงำ พึงฆ่าสัตว์ 
พึงลักทรัพย์ ฯลฯ พึงฆ่าชาวบ้าน พึงฆ่าชาวนิคม หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ความไม , รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ และพระอรหันต์อันความไม , รู้ครอบงำ 
พึงฆ่าสัตว์พึงลักทรัพย์ ฯลฯ พึงฆ่าชาวบ้าน พึงฆ่าชาวนิคม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๙๖] ส. ความไม , รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ แด , พระอรหันต์จะได้ลูกความไม , รู้ครอบงำ 
ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ฯลฯ ฆ่าชาวบ้าน ฆ่าชาวนิคม ก็หาไม , หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ความไม , รู้ของปุถุชนมีอยู่ แต่ปุถุชนจะได้ลูกความไม , รู้ครอบงำ ฆ่าสัตว์ 
ลักทรัพย์ ฯลฯ ฆ่าชาวบ้าน ฆ่าชาวนิคม ก็หาไม่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 236 

[๔๙๗] ส. ความไม , เของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความไม , รู้ในพระศาสดา ความไม , รู้ในพระธรรม ความไม , รู้ในพระสงฆ์ 
ความไม , รู้ในสิกขา ความไม่รู้ในส่วนอนาคต ความไม , รู้ในส่วนอดีต 
ความไม , รู้ทั้งในส่วนอนาคตและในส่วนอดีต ความไม , รู้ในปฏิจจสมุปปาท 
ธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของพระอรหันต์มีอยู่ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๔๙๘] ส. ความไม , รู้ในพระศาสดา ความไม , รู้ในพระธรรม ความไม , รู้ในพระสงฆ์ 
ความไม , รู้ในสิกขา ความไม , รู้ในส่วนอนาคต ความไม , รู้ในส่วนอดีต 
ความไม , รู้ทั้งในส่วนอนาคตและส่วนอดีต ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปปาท 
ธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไม่มีแก่พระอรหันต์ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความไม , รู้ในพระศาสดา ความไม , รู้ในพระธรรม ความไม , รู้ใน 
พระสงฆ์ฯลฯ ความไม , รู้ในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็น 
ปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไม่มีแก , พระอรหันต์ ก็ต้องไม , กล่าวว่า ความไม่ 
รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ 

[๔๙๙] ส. ความไม , รู้ของปุถุชนมีอยู่ และความไม , รู้ในพระศาสดา ความไม , รู้ใน 
พระธรรม ความไม่รู้ในพระสงฆ์ ฯลฯ ความไม , รู้ในปฏิจจสมุปปาทธรรม 
ว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของเขาก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความไม , รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ และความไม , รู้ในพระศาสดา ความไม , รู้ 
ในพระธรรม ความไม , รู้ในพระสงฆ์ ฯลฯ ความไม , รู้ในปฏิจจสมุปปาท 
ธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของท่านก็มีอยู่ 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 237 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๐๐] ส. ความไม , รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ แต่ความไม , รู้ในพระศาสดา ความไม , รู้ใน 
พระธรรม ความไม , รู้ในพระสงฆ์ ฯลฯ ความไม , รู้ในปฏิจจสมุปปาท 
ธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไม่มีแก่ท่าน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความไม , รู้ของปุถุชนมีอยู่ แต่ความไม , รู้ในพระศาสดา ความไม , รู้ใน 
พระธรรม ความไม , รู้ในพระสงฆ์ฯลฯ ความไม , รู้ในปฏิจจสมุปปาท 
ธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไม่มีแก่เขา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๕๐๑] ส. ความไม , รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ราคะอันพระอรหันต์ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็นดุจตาลยอด 
ด้วน ทำให้ไม่เกิดขึ้นได้ในภายหลัง ทำให้มีอันไม , เกิดขึ้นต่อไปเป็น 
ธรรมดาแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ราคะอันพระอรหันต์ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็นดุจ 
ตาลยอดด้วน ทำให้ไม , เกิดขึ้นได้ในภายหลัง ทำให้มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไป 
เป็นธรรมดาแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า ความไม , รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ ฯลฯ 

ส. โทสะ ฯลฯ โมหะ ฯลฯ อโนตดัปปะ อันพระอรหันต์ละขาดแล้ว 
ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วน ทำให้ไม่เกิดขึ้นได้ในภาย 
หลัง ทำให้มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อโนตตัปปะอันพระอรหันต์ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำ 
ให้เป็นดุจตาลยอดด้วน ทำให้ไม่เกิดขึ้นได้ในภายหลัง ทำให้มีอันไม , เกิด 
ขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า ความไม , รู้ของพระอรหันต์ 


มีอย่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 238 

[๕๐๒] ส. ความไม , เข องพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว ฯลฯ เพื่อ 
ละขาดซึ่งราคะ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าพระอรหันต์ยังโพชฌงค์ให้เกิด เพื่อละขาดซึ่งราคะ ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
ความไม , เข องพระอรหันต์มีอยู่ 
[๕๐๓] ส. ความไม , เข องพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว ฯลฯ เพื่อละ 
ขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าพระอรหันต์ ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ ก็ 
ต้องไม , กล่าวว่า ความไม , เข องพระอรหันต์มีอยู่ 
[๕๐๔] ส. ความไม , เข องพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแล้ว ฯลฯ ทำให้แจ้งซึ่ง 
ธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแล้ว ฯลฯ ทำให้ 
แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว ก็ต้องไม , กล่าวว่า ความไม , เข องพระ 
อรหันต์มีอยู่ 

[๕๐๕] ส. ความไม , เข องพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ความไม , เข องพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่ แต่ความ ไม่เไม่ มี 
แก , พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 239 

ส. ความไม , รู้ของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความไม , รู้ของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๐๖] ส. ความไม , รู้ไม่มีแก , พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความไม , รู้ไม่มีแก่พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๐๗] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแล้ว แต่ความไม , รู้ของ 
ท่านยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ละขาดราคะแล้ว แต่ความไม , รู้ของท่าน 
มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๐๘] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ละขาดโทสะแล้ว ละขาดโมหะ 
แล้ว ฯลฯ ละขาดอโนตตัปปะแล้ว แต่ความไม , รู้ของท่านยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ละขาดอโนตตัปปะแล้ว แต่ความไม , รู้ 
ของท่านยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๐๙] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยัง 
โพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งราคะ แต่ความไม , รู้ของท่านยังมีอยู่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 240 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่ง 
ราคะ แต่ความไม , รู้ของท่านยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๑๐] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยัง 
โพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่ง 
อโนตตัปปะ แต่ความไม , รู้ของท่านย้งมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่ง 
อโนตตัปปะ แต่ความไม , รู้ของท่านยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๑๑] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ 
แล้ว ฯลฯ ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว แต่ความไม , รู้ของท่าน 
ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแล้ว 
ฯลฯ ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว แต่ความไม , รู้ของท่านยังมี 
อยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๑๒] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ละขาดราคะแล้ว และความไม่รู้ไม่มีแก , 
ท่าน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแล้ว และความไม , รู้ไม่ 
มีแก , ท่าน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 241 

[๕๑๓] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ละขาดโทสะแล้ว ฯลฯ ละขาดอโนต 
ตัปปะ และความไม , รู้ไม่มีแก่ท่าน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ละขาดอโนตตัปปะแล้ว และความ 
ไม , รู้ไม , มีแก , ท่าน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๑๔] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้ 
เกิดแล้ว ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งราคะ ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ 
ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ และความไม , รู้ไม่มีแก่ท่าน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละ 
ขาดซึ่งอโนตตัปปะ และความไม , รู้ไม่มีแก่ท่าน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๑๕] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ 
แล้ว ฯลฯ ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว และความไม , รู้ไม่มีแก่ 
ท่าน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ 
แล้ว ฯลฯ ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว และความไม , รู้ไม่มีแก่ 
ท่าน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๑๖] ส. ความไม , รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 242 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้น 
อาสวะ สำหรับผู้ที่รู้อยู่ เห็นอยู่ ไม่กล่าวสำหรับผู้ไม , รู้อยู่ ไม , เห็นอยู่ 
ก็บุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร ความสิ้นอาสวะจึงมีได้ บุคคล 
รู้อยู่เห็นอยู่ว่า อย่างนี้รูป อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูป อย่างนี้ความ 
ดับแห่งรูป อย่างนี้เวทนา ฯลฯ อย่างนี้สัญญา ฯลฯ อย่างนี้ 
สังขาร ฯลฯ อย่างนี้วิญญาณ อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ 
อย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลรู้อยู่อย่างนี้ 
เห็นอยู่อย่างนี้แล ความสิ้นอาสวะจึงมีได้ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้นก็ไม่พึงกล่าวว่า ความไม , รู้ของพระอรหันต์ มีอยู่ 
[๕๑๗] ส. ความไม , รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้น 
อาสวะ สำหรับผู้ที่รู้อยู่ เห็นอยู่ ไม่กล่าวสำหรับผู้ไม , รู้อยู่ ไม , เห็นอยู่ 
ก็บุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร ความสิ้นอาสวะธืงมีได้ บุคคล 
รู้อยู่ เห็นอยู่ว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกข์ 
นี้ทางให้ถึงธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกข์ ดังนี้ ความสิ้นอาสวะจึงมีได้ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล ความสิ้น 
อาสวะจึงมีได้ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้นก็ไม่พึงกล่าวว่า ความไม , รู้ของพระอรหันต์ มีอยู่ 
[๕๑๘] ส. ความไม , รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 243 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อได้รู้ด้วย 
ปัญญาอันยิ่ง ไม , กำหนดรู้ ไม่สำรอก ไม , ละซึ่งสิ่งทั้งปวง ย่อมเป็นผู้ 
ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ ต่อเมื่อรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง กำหนดรู้ สำรอก 
ละซึ่งสิ่งทั้งปวง จึงเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่ 
จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไม่กล่าวว่า ความไม , รู้ของพระอรหันต์ มีอยู่ 
[๕๑๙] ส. ความไม , รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า พร้อมดับการบรรลุโสดาปัตติมรรคของ 
ท่าน ท่านละธรรม ๓ ประการได้แล้ว คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ 
สีลัพพตปรามาส ที่ยังมีอยู่บ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านจึงพ้นจาก 
อบายภูมิทั้ง ๔ และเป็นผู้ไม่ควรท่าความผิดสถานหนัก ๖ ประการ 
ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไม่กล่าวว่า ความไม , รู้ของพระอรหันต์ มีอยู่ 
[๕๒๐] ส. ความไม , รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด ดวงตา 
เห็นธรรมอันปราศจากผงฝ็า เกิดขึ้นแก , อริยสาวกว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี 
ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา ดังนี้ 
ในสมัยนั้น พร้อมดับความเกิดขึ้นแห่งทัศนะ อริยสาวกก็ละสัญโญชน์ 
ได้ ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 244 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไม่กล่าวว่า ความไม , รู้ของพระอรหันต์ มีอยู่ 
[๕๒๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ความไม , รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. พระอรหันต์อาจไม , รู้นามและโคตรของสตรีและบุรุษทั้งหลาย อาจไม , รู้ทาง 
และมิใช่ทาง อาจไม่รู้ชื่อของหญ้า ไม้ ต้นไม้เจ้าป่าทั้งหลายก็ไต้ มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์อาจไม , รู้นามและโคตรของสตรีและบุรุษทั้งหลาย อาจ 
ไม , รู้ทางและมิใช่ทาง อาจไม , รู้ชื่อของหญ้า ไม้ และไม้เจ้าป่าก็ได้ ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ความไม , รู้ของพระอรหันต์ มีอยู่ 

ส. เพราะพระอรหันต์อาจไม , รู้นามและโคตรของสตรีและบุรุษทั้งหลาย อาจ 
ไม , รู้ทางและมิใช่ทาง อาจไม , รู้จักชื่อของหญ้า ไม้ และไม้เจ้าป่าก็ได้ 
ฉะนั้น ความไม , รู้ของพระอรหันต์จึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ อาจไม , รู้โสดาปัตติผล หรือสกทาคามิผล หรืออนาคามิผล 
ก็ได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
อัญญาณกถา จบ. 

กังขากถา 

[๕๒๒] สกวาที ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 245 

ส. วิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน์วิจิกิจฉานิวรณ์ ของ 
พระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๒๓] ส. วิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน์ วิจิกิจฉานิวรณ์ ของ 
พระ อรหันต์ไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า วิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน์ วิจิกิจฉา 
นิวรณ์ ของพระอรหันต์ไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า ความสงสัยของพระ 
อรหันต์มีอยู่ 

[๕๒๔] ส. ความสงสัยของปุถุชนมีอยู่ และวิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉา 
สัญโญชน์ วิจิกิจฉานิวรณ์ ของเขาก็ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ และวิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน 
วิจิกิจฉาสัญโญชน์วิจิกิจฉานิวรณ์ ของท่านก็ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๒๕] ส. ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ แต่วิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน 
วิจิกิจฉาสัญโญชน์วิจิกิจฉานิวรณ์ ของท่านไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสงสัยของปุถุชนมีอยู่ แต่วิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉา 
สัญโญชน์ วิจิกิจฉานิวรณ์ ของเขาไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๒๖] ส. ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ความสงสัยในพระ 
สงฆ์ ความสงสัยในสิกขา ความสงสัยในส่วนอนาคต ความสงสัยใน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 246 

ส่วนอดีต ความสงสัยทั้งในส่วนอนาคตและส่วนอดีต ความสงสัยใน 
ปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของ 
พระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๒๗] ส. ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ความสงสัยในพระ 
สงฆ์ ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็น 
ปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของพระอรหันต์ไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ฯลฯ ความ 
สงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึง 
เกิดขึ้นของพระอรหันต์ไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า ความสงสัยของพระ 
อรหันต์มีอยู่ 

[๕๒๘] ส. ความสงสัยของปุถุชนมีอยู่ และความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัย 
ในพระธรรม ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้ 
เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของเขาก็ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ และความสงสัยในพระศาสดา ความ 
สงสัยในพระธรรม ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะ 
ธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของท่านก็ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๒๙] ส. ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ แต่ความสงสัยในพระศาสดา ความ 
สงสัยในพระธรรม ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะ 
ธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของท่านไม่มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 247 

ส. ความสงสัยของปุถุชนมีอยู่ แต่ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัย 
ในพระธรรม ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้ 
เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของเขาไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๕๓๐] ส. ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ราคะอันพระอรหันต์ ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็นดุจตาลยอด 
ด้วน ทำให้ไม่เกิดขึ้นได้ในภายหลัง ท้าให้มีอันไม , เกิดขึ้นต่อไป 
เป็นธรรมดาแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ราคะอันพระอรหันต์ ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็น 
ดุจตาลยอดด้วน ทำให้ไม่เกิดขึ้นได้ในภายหลัง ทำให้มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไป 
เป็นธรรมดาแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ 
[๕๓๑] ส. ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โทสะ ฯลฯ โมหะ ฯลฯ อโนตดัปปะ อันพระอรหันต์ละขาดแล้ว ฯลฯ 
พระอรหันต์ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละ 
ขาดซึ่งราคะ มิใช่หรือ ฯลฯ ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้ 
เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตดัปปะ ฯลฯ 
พระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแล้ว ทำให้แจ้งซึ่งธรรม 
ที่ควรทำให้แจ้งแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแล้ว ฯลฯ ทำให้แจ้ง 
ซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า ความสงสัยของพระ 
อรหันต์มีอยู่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 248 

[๕๓๒] ส. ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน มีอยู่ แต่ความสงสัย 
ไม่มีแก่พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น 

ส. ความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๓๓] ส. ความสงสัยไม , มีแก , พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสงสัยไม่มีแก่พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๓๔] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแล้ว แต่ความสงสัยของ 
ท่านยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละขาดราคะแล้ว แต่ความสงสัยของท่าน 
ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๓๕] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ละขาดโทสะแล้ว ฯลฯ ละขาดโมหะ 
แล้ว ฯลฯ ละขาดอโนตตัปปะแล้ว ฯลฯ ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ 
ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งราคะ ฯลฯ ยังมรรคให้เกิด 
แล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาด 
ซึ่งอโนตดัปปะหรือ ฯลฯ 

[๕๓๖] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ 
แล้ว ฯลฯ ท่าให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรท่าให้แจ้งแล้ว แต่ความสงสัยของท่าน 
ยังอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 249 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ 
แล้ว ฯลฯ ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว แต่ความสงสัยของท่าน 
ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๓๗] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ละขาดราคะแล้ว และความสงสัยของท่าน 
ก็ไม่มี หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแล้ว และความสงสัยของ 
ท่านก็ไม , มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๓๘] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ละขาดโทสะแล้ว ฯลฯ ละขาดโมหะ 
แล้ว ฯลฯ ละขาดอโนตตัปปะแล้ว ฯลฯ ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยัง 
โพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ 
หรือ ฯลฯ 

[๕๓๙] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแล้ว 
ท่าให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรท่าให้แจ้งแล้ว และความสงสัยของท่านก็ไม่มี 
หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ 
แล้ว ฯลฯ ท่าให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรท่าให้แจ้งแล้ว และความสงสัยของ 
ท่านก็ไม , มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 250 

[๕๔๐] ส. ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้น 
อาสวะสำหรับผู้ที่รู้อยู่ เห็นอยู่ ไม่กล่าวสำหรับผู้ที่ไม , รู้อยู่ ไม่เห็นอยู่. 

ก็บุคคลผู้รู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร ความสิ้นอาสวะจึงมีได้บุคคล 
ผู้!อยู่ เห็นอยู่ว่า อย่างนี้รูป ฯลฯ อย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณ ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล ความสิ้นอาสวะ 
จึงมีได้ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ 
[๕๔๑] ส. ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้น 
อาสวะสำหรับผู้ที่!อยู่ เห็นอยู่ ไม่กล่าวสำหรับผู้ที่ไม , !อยู่ ไม่เห็นอยู่. 

ก็บุคคลผู้!อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร ความสิ้นอาสวะ จึงมีได้ 
บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ว่า นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทางให้ถึงธรรมเป็นที่ดับแห่ง 
ทุกข์ ดังนี้ ความสิ้นอาสวะจึงมีได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลรู้อยู่ 
เห็นอยู่อย่างนี้แล ความสิ้นอาสวะจึงมีได้ดังนี้ เป็นสูตรที่มีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ 
[๕๔๒] ส. ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 251 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม , รู้ด้วย 
ปัญญาอันยิ่ง ไม , กำหนดรู้ ไม่สำรอก ไม , ละซึ่งสิ่งทั้งปวง ย่อม 
เป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ ต่อเมื่อรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง กำหนดรู้ 
สำรอก ละซึ่งสิ่งทั้งปวง จึงเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ 
[๕๔๓] ส. ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า พร้อมกับการบรรลุโสดาปัตติมรรคของ 
ท่าน ฯลฯ เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะทำความผิดสถานหนัก ๖ ประการ 
ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ 
[๕๔๔] ส. ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด ดวงตา 
เห็นธรรมอันปราศจากผงฝ็า เกิดขึ้นแก่อริยสาวกว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา 
ดังนี้ในสมัยนั้น พร้อมกับความเกิดขึ้นแห่งทัศนะ อริยสาวกก็ละ 
สัญโญชน์ได้ ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต 
ปรามาส ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 252 

[๕๔๕] ส. ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่ 
พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของ 
พราหมณ์นั้น ย่อมวับหายไป เพราะมารู้ธรรมกับทั้งเหตุ 
เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก , พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่ง 
อยู่ เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้น ย่อมวับหายไป 

1เ1 3) 3^=8 ^ 1ๅ I I 0^1 (V ฉ!) 

เพราะ เด รูถงความสน เป แห่งบจชัยทังหลาย 
เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่ง 
อยู่ เมื่อนั้น พราหมณ์นั้น ย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ ดุจ 
ดวงอาทิตย์อุทัยกำจัดมืด ยังอากาศให้สว่างฉะนั้น 
ความสงสัยในโลกนี้หรือโลกอื่น ในประวัติของตน หรือใน 
ประวัติของผู้อื่น ไม , ว่าอย่างใด ผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์ 
เพ่งอยู่ ย่อมละความสงสัยเหล่านั้นได้หมด 
บุคคลเหล่าใด ข้ามความสงสัยทั้งหลายเสียได้ ในเมื่อคน 
ทั้งหลายย้งมีความสงสัยอยู่ เป็นผู้ไม่มีความสงสัย ไม , ข้องขัด 
ทานที่ให้ในบุคคลเหล่านั้นมีผลมาก 
การประกาศธรรมในพระศาสนานี้ เป็นเช่นนี้ บรรดาพระสาวก 
เหล่านั้น องค์ไรหรือจะยังสงสัย ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนมัสการ 
พระพุทธเจ้าผู้จอมคน ทรงข้ามพ้นห้วงสังสารวัฏ และทรงตัดความ 
สงสัยเสียได้ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 253 

[๕๔๖] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ความสงสัยของพระอรหันต์ ยังมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระอรหันต์ อาจสงสัยในนามและโคตรของสตรีและบุรุษ อาจสงสัย 
ในทางและมิใช่ทาง อาจสงสัยในชื่อของหญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่า 
ก็ได้ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระอรหันต์อาจสงสัยในนามและโคตรของสตรีและบุรุษ อาจ 
สงสัยในทางและมิใช่ทาง อาจสงสัยในชื่อของหญ้า ไม้ และต้นไม้ 
เจ้าป่าก็ได้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ความสงสัยของพระ 
อรหันต์ ยังมีอยู่ 

ส. เพราะพระอรหันต์ อาจสงสัยในนามและโคตรของสตรีและบุรุษ อาจ 
สงสัยในชื่อของหญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่าก็ได้ ฉะนั้น ความสงสัย 
ของพระอรหันต์จึงย้งมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ อาจสงสัยในโสดาปัตติผล หรือในสกทาคามิผล หรือใน 
อนาคามิผล หรือในอรหัตผลก็ได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
กังขากถา จบ 


ปรวิตารณากถา 

[๕๔๗] สกวาที การแนะนำของผู้อื่น สำหรับพระอรหันต์ ยังมีอยู่ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์อันผู้อื่นพึงนำไปได้ อันผู้อื่นพึงจูงไปได้ อาศัยผู้อื่น เกาะ 
ผู้อื่น ไม , รู้ ไม , เห็น หลง ไม , รู้ตัว หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 254 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๔๘] ส. พระอรหันต์อันผู้อื่นไม่พึงนำไปได้ อันผู้อื่นไม่พึงจูงไปได้ ไม , อาศัยผู้อื่น 
ไม่เกาะผู้อื่น รู้ เห็น ไม , หลง รู้ตัวอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.หากว่าพระอรหันต์อันผู้อื่นไม่พึงนำไปได้ อันผู้อื่นไม่พึงจูงไปได้ ไม่ 
อาศัยผู้อื่น ไม่เกาะผู้อื่น รู้ เห็น ไม , หลง รู้ตัวอยู่ ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
การแนะนำของผู้อื่น สำหรับพระอรหันต์ยังมีอยู่ 

[๕๔๙] ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับปุถุชนมีอยู่ และเขาอันผู้อื่นพึงนำไปได้ อัน 
ผู้อื่นพึงจูงไปได้ อาศัยผู้อื่นเกาะผู้อื่น ไม , รู้ ไม่เห็น หลง ไม , รู้ตัวหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ยังมีอยู่ และท่านอันผู้อื่นพึงนำ 
ไปได้ อันผู้อื่นพึงจูงไปได้ อาศัยผู้อื่น เกาะผู้อื่นไม , รู้ ไม , เห็นหลง 
ไม , รู้ตัว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๕๐] ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ยังมีอยู่ แต่ท่านอันผู้อื่นไม , พึง 
นำไปได้ อันผู้อื่นไม่พึงจูงไปได้ ไม , อาศัยผู้อื่น ไม่เกาะผู้อื่น รู้ เห็น 
ไม , หลง รู้ตัวอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับปุถุชนมีอยู่ แต่เขาอันผู้อื่นไม่พึงนำไปได้ 
อันผู้อื่นไม่พึงจูงไปได้ ไม , อาศัยผู้อื่น ไม่เกาะผู้อื่น รู้ เห็น ไม , หลง 
รู้ตัวอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๕๑] ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 255 

ส. การแนะนำของผู้อื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ในการ 
ศึกษา ในส่วนอนาคต ในส่วนอดีต ทั้งในส่วนอนาคตและส่วนอดีต 
ในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น 
สำหรับพระอรหันต์ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๕๒] ส. การแนะนำของผู้อื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ฯลฯ 
ในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น 
ไม่มีแก , พระอรหันต์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า การแนะนำของผู้อื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ฯลฯ ใน 
ปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไม่มี 
แก , พระอรหันต์ ก็ต้องไม่กล่าวว่า การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ 
ยังมีอยู่ 

[๕๕๓] ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับปุถุชนมีอยู่ และการแนะนำของผู้อื่นใน 
พระศาสดา ในพระธรรม ฯลฯ ในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรม 
นี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น สำหรับปุถุชนนั้นก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ยังมีอยู่ และการแนะนำของ 
ผู้อื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ฯลฯ ในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า 
เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น สำหรับพระอรหันต์นั้นก็ยัง 
มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๕๔] ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ยังมีอยู่ แต่การแนะนำของ 
ผู้อื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ฯลฯ ในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า 
เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไม่มีแก , ท่าน หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 256 


ป. ลูกแล้ว 

ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับปุถุชนมีอยู่ แต่การแนะนำของผู้อื่นในพระ 
ศาสดา ในพระธรรม ฯลฯ ในปฏิจจสมุปปาทธรรมว่า เพราะธรรมนี้ 
เป็นปัจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไม , มีแก่เขา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๕๕] ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ราคะอันพระอรหันต์ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็นดุจตาลยอด 
ด้วน ทำให้ไม่เกิดได้ในภายหลัง ทำให้มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา 
แล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า ราคะอันพระอรหันต์ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็นดุจ 
ตาลยอดด้วน ทำให้ไม่เกิดได้ในภายหลัง ทำให้มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไป 
เป็นธรรมดาแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระ 
อรหันต์มีอยู่ ฯลฯ โทสะ ฯลฯ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ อันพระอรหันต์ 
ละขาดแล้ว ฯลฯ มิใช่หรือ ฯลฯ 

[๕๕๖] ส. พระอรหันต์ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว ฯลฯ 
เพื่อละขาดซึ่งราคะ ฯลฯ ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้ 
เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตดัปปะ มิใช่ 
หรือ ฯลฯ 

[๕๕๗] ส. พระอรหันต์ เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแล้ว ฯลฯ ทำให้แจ้ง 
ซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแล้ว ฯลฯ 
ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว ก็ต้องไม , กล่าวว่า การแนะนำของ 
ผ้อื่นสำหรับพระอรหันต์ ยังมีอย่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 257 

[๕๕๘] ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ยังมีอยู่ 
แต่การแนะนำของผู้อื่นไม่มีแก่พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น 

ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนยังมีอยู่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๕๙] ส. การแนะนำของผู้อื่น ไม , มีแก , พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การแนะนำของผู้อื่น ไม่มีแก , พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๖๐] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแล้ว แต่การแนะนำของ 
ผู้อื่นสำหรับท่านยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ละขาดราคะแล้ว แต่การแนะนำของผู้อื่น 
สำหรับท่านยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๖๑] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ละขาดโทสะแล้ว ฯลฯ ละขาดโมหะ 
แล้ว ฯลฯ ละขาดอโนตตัปปะแล้ว ฯลฯ 

[๕๖๒] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ 
ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งราคะ ฯลฯ ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยัง 
โพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่ง 
อโนตตัปปะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 258 

[๕๖๓] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ 
แล้ว ฯลฯ ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว แต่การแนะนำของ 
ผู้อื่น สำหรับท่านยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ 
แล้ว ฯลฯ ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว แต่การแนะนำของผู้อื่น 
สำหรับท่านย้งมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๖๔] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ละขาดราคะแล้ว และการแนะนำของ 
ผู้อื่น ก็ไม่มีแก่ท่าน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแล้ว และการแนะนำ 
ของผู้อื่นก็ไม่มีแก , ท่าน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ละขาดโทสะแล้ว ฯลฯ ละขาดโมหะ 
แล้ว ฯลฯ ละขาดอโนตตัปปะแล้ว ฯลฯ 

[๕๖๕] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้ 
เกิดแล้ว ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งราคะ ฯลฯ ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยัง 
โพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่ง 
อโนตตัปปะ ฯลฯ 

[๕๖๖] ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแล้ว ฯลฯ 
ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว และการแนะนำของผู้อื่นก็ไม่ 
มีแก่ท่าน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 259 

ส. พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ 
แล้ว ฯลฯ ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว และการแนะนำของ 
ผู้อื่นก็'ไม , มีแก่ท่าน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๖๗] ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้น 
อาสวะสำหรับผู้ที่รู้อยู่ เห็นอยู่ ไม , ได้กล่าวสำหรับผู้ที่ไม , รู้อยู่ ไม , เห็น 
อยู่ ก็บุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร ความสิ้นอาสวะจึงมีได้ 
บุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ว่า อย่างนี้รูป ฯลฯ อย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล ความสิ้น 
อาสวะจึงมีได้ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ 
ยังมีอยู่ 

[๕๖๘] ส. การแนะนำ 1 ของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้น 
อาสวะสำหรับผู้ที่รู้อยู่ เห็นอยู่ ไม , ได้กล่าวสำหรับผู้ที่ไม , รู้อยู่ ไม , เห็น 
อยู่ ก็บุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร ความสิ้นอาสวะจึงมีได้ 
บุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ว่า นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ ฯลฯ นี้ธรรม 
เป็นที่ดับแห่งทุกข์ ฯลฯ นี้ทางให้ถึงธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกข์ ดังนี้ 
ความสิ้นอาสวะจึงมีได้ ดกรภิกษทั้งหลาย บคคลร้อย่อย่างนี้ เห็นอย่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 260 

อย่างนี้แล ความสิ้นอาสวะจึงมีได้ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ 
ยังมีอยู่ 

[๕๖๙] ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม , รู้ด้วย 
ปัญญาอันยิ่ง ไม , กำหนดรู้ ไม่สำรอก ไม , ละซึ่งสิ่งทั้งปวง ย่อมเป็น 
ผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ ต่อเมื่อรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง กำหนดรู้ สำรอก 
ละซึ่งสิ่งทั้งปวง จึงเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่ 
จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างหัน ก็ไม่พึงกล่าวว่า การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ 
ยังมีอยู่ 

[๕๗๐] ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า พร้อมดับการบรรลุโสดาปัตติมรรคของ 
ท่าน ฯลฯ เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะทำความผิดสถานหนัก ๖ ประการ 
ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ 
ยังมีอยู่ 

[๕๗๑] ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ยังมีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 261 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายในสมัยใด ดวงตาเห็น 
ธรรมอันปราศจากผงฝ็า เกิดขึ้นแก่อริยสาวกว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความ 
เกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด มีความดับไปเป็นธรรมดา ดังนี้ 
ในสมัยนั้น พร้อมดับความเกิดขึ้นแห่งทัศนะ อริยสาวกก็ละสัญโญชน์ 
ได้ ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพพตปรามาส ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ 
ยังมีอยู่ 

[๕๗๒] ส. การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ลูกรโธตกะ เราชักไม , อุตสาหะเพื่อจะ 
เปลื้องใครๆ ที่มีความสงสัยในโลก แต่ท่านเมื่อรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง 
ซึ่งธรรมอันประเสริฐ ก็ข้ามโอฆะนี้โดยอาการอย่างนี้ดังนี้ เป็น 
สูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์ 
ยังมีอยู่ 

[๕๗๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า การแนะนำของอื่นสำหรับพระอรหันต์ย้งมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ผู้อื่นพึงแนะนำ นามและโคตรของสตรีและบุรุษ พึงแนะนำทางและมิใช่ 
ทาง พึงแนะนำชื่อของหญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่า แก , พระอรหันต์ 
มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 262 


ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า ผู้อื่นพึงแนะนำ นามและโคตรของสตรีและบุรุษ พึงแนะนำทาง 
และมิใช่ทาง พึงแนะนำชื่อของหญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่า แก่พระ 
อรหันต์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า การแนะนำของผู้อื่นสำหรับ 
พระอรหันต์ยังมีอยู่ 

[๕๗๔] ส. เพราะผู้อื่นพึงแนะนำ นามและโคตรของสตรีและบุรุษ พึงแนะนำทาง 
และมิใช่ทาง พึงแนะนำชื่อของหญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่า แก , พระ 
อรหันต์ ฉะนั้น การแนะนำของผู้อื่นสำหรับพระอรหันต์จึงย้งมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้อื่นพึงแนะนำโสดาปัตติผล หรือสกทาคามิผล อนาคามิผลหรือ 
อรหัตผล แก , พระอรหันต์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ปรวิตารณากถา จบ. 


วจีเภทกถา 

[๕๗๕] สกวาที การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานในภพทั้งปวงมีอยู่ หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๕๗๖] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานในกาลทั้งปวงมีอยู่ หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 263 

[๕๗๗] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานทั้งปวงมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๕๗๘] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจามีอยู่ในสมาบัติทั้งปวง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๕๗๙] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การไหวกายของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๕๘๐] ส. การไหวกายไม่มีแก่ผู้เข้าฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาไม่มีแก , ผู้เข้าฌาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๘๑] ส. วาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ การเปล่งวาจาก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กายของผู้เข้าฌานมีอยู่ การไหวกายก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๘๒] ส. กายของผู้เข้าฌานมีอยู่ แต่การไหวกายไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ แต่การเปล่งวาจาไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 264 

[๕๘๓] ส. เมื่อรู้ว่าทุกข์ ย่อมเปล่งวาจาว่าทุกข์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อรู้ว่าสมุทัย ย่อมเปล่งวาจาว่าสมุทัย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๕๘๔] ส. เมื่อรู้ว่าทุกข์ ย่อมเปล่งวาจาว่าทุกข์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อรู้ว่านิโรธ ย่อมเปล่งวาจาว่านิโรธ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๕๘๕] ส. เมื่อรู้ว่าทุกข์ ย่อมเปล่งวาจาว่าทุกข์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อรู้ว่ามรรค ย่อมเปล่งวาจาว่ามรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๕๘๖] ส. เมื่อรู้ว่าสมุทัย ก็ไม่เปล่งวาจาว่าสมุทัย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อรู้ว่าทุกข์ ก็ไม่เปล่งวาจาว่าทุกข์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๕๘๗] ส. เมื่อรู้ว่านิโรธ ก็ไม่เปล่งวาจาว่านิโรธ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อรู้ว่าทุกข์ ก็ไม่เปล่งวาจาว่าทุกข์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๕๘๘] ส. เมื่อรู้ว่ามรรค ก็ไม , เปล่งวาจาว่ามรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อรู้ว่าทุกข์ ก็ไม่เปล่งวาจาว่าทุกข์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 265 

[๕๘๙] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ญาณ (ความรู้) มีอะไรเป็นโคจร 

ป. ญาณมีสัจจะเป็นโคจร 

ส. โสตวิญญาณมีสัจจะเป็นโคจร หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๕๙๐] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสตวิญญาณมีอะไรเป็นโคจร 
ป. โสตวิญญาณมีเสียงเป็นโคจร 
ส. ญาณมีเสียงเป็นโคจร หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๙๑] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ ญาณมีสัจจะเป็นโคจร โสตวิญญาณมี 
เสียงเป็นโคจร หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ญาณมีสัจจะเป็นโคจร โสตวิญญาณมีเสียงเป็นโคจร ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ 
[๕๙๒] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ ญาณมีสัจจะเป็นโคจร โสตวิญญาณมี 
เสียงเป็นโคจร หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การประชุมแห่งผัสสะ ๒ แห่งเวทนา ๒ แห่งสัญญา ๒ แห่งเจตนา ๒ 
แห่งจิต ๒ เป็นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 266 

[๕๙๓] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าสมาบัติ ที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๕๙๔] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าสมาบัติ ที่มีอาโปกสิณเป็นอารมณ์ ฯลฯ ที่มี 
เตโชกสิณเป็นอารมณ์ ที่มีวาโยกสิณเป็นอารมณ์ ที่มีนืลกสิณเป็น 
อารมณ์ ที่มีปีตกสิณเป็นอารมณ์ ที่มี'โลหิตกสิณเป็นอารมณ์ ที่ 
มีโอทาตกสิณเป็นอารมณ์ ฯลฯ ของผู้เข้าอากาสานัญจายตนสมาบัติ 
วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ ฒวสัญญานา 
สัญญายตนสมาบัติมีอยู่ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๙๕] ส. การเปล่งวาจาไม่มีแก , ผู้เข้าสมาบัติ ที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า การเปล่งวาจาไม , มีแก่ผู้เข้าสมาบัติ ที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ก็ 
ต้องไม , กล่าวว่า การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ 
[๕๙๖] ส. การเปล่งวาจาไม , มีแก่ผู้เข้าสมาบัติ ที่มีอาโปกสิณเป็นอารมณ์ ฯลฯ ที่มี 
โอทาตกสิณเป็นอารมณ์ ฯลฯ ไม , มีแก่ผู้เข้าอากาสานัญจายตนสมาบัติ 
วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ ฒวสัญญานา 
สัญญายตนสมาบัติ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า การเปล่งวาจาไม , มีแก่ผู้เข้าฒวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ก็ 
ต้องไม่กล่าวว่า การเปล่งวาจาของผ้เข้าฌานมีอย่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 267 

[๕๙๗] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกิยสมาบัติมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๕๙๘] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานที่เป็นโลกิยะมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตตุถฌาน ที่ 
เป็นโลกิยะมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๕๙๙] ส. การเปล่งวาจาไม่มีแก่ผู้เข้าโลกิยสมาบัติ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า การเปล่งวาจาไม , มีแก่ผู้เข้าโลกิยสมาบัติ ก็ต้องไม่กล่าวว่า การ 
เปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ 

[๖๐๐] ส. การเปล่งวาจาไม่มีแก่ผู้เข้าปฐมฌานที่เป็นโลกิยะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า การเปล่งวาจาไม่มีแก , ผู้เข้าปฐมฌานที่เป็นโลกิยะ ก็ต้องไม่กล่าว 
ว่า การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ 

[๖๐๑] ส. การเปล่งวาจาไม่มีแก่ผู้เข้าทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน 
ที่เป็นโลกิยะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 268 

ส. หากว่า การเปล่งวาจาไม , มีแก่ผู้เข้าจตุตถฌานที่เป็นโลกิยะ ก็ต้องไม , 
กล่าวว่า การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ 
[๖๐๒] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานที่เป็นโลกุตตระมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานที่เป็นโลกิยะมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๐๓] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานที่เป็นโลกุตตระมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌานที่เป็นโลกิยะ 
มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๐๔] ส. การเปล่งวาจาไม่มีแก , ผู้เข้าปฐมฌานที่เป็นโลกิยะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาไม่มีแก่ผู้เข้าปฐมฌานที่เป็นโลกุตตระ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๐๕] ส. การเปล่งวาจาไม , มีแก่ผู้เข้าทุติยฌาน ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌานที่เป็น 
โลกิยะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาไม่มีแก่ผู้เข้าปฐมฌานที่เป็นโลกุตตระ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๐๖] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานที่เป็นโลกุตตระมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าทุติยฌานที่เป็นโลกุตตระมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 269 

[๖๐๗] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานที่เป็นโลกุตตระมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌานที่เป็นโลกุตตระมีอยู่ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๐๘] ส. การเปล่งวาจาไม่มีแก่ผู้เข้าทุติยฌานที่เป็นโลกุตตระ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาไม่มีแก่ผู้เข้าปฐมฌานที่เป็นโลกุตตระ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๐๙] ส. การเปล่งวาจาไม่มีแก่ผู้เข้าตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌานที่เป็นโลกุตตระ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเปล่งวาจาไม่มีแก , ผู้เข้าปฐมฌานที่เป็นโลกุตตระ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๑๐] ป. ไม่พึงกล่าวว่า การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัส วิตก วิจารว่า เป็นวจีสังขาร (ธรรมชาติผู้ปรุงแต่ง 
วาจา) และวิตก วิจารของผู้เข้าปฐมฌานก็มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากพระผู้มีพระภาคได้ตรัส วิตก วิจารว่า เป็นวจีสังขาร และวิตก วิจาร 
ของผู้เข้าปฐมฌานก็มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า การเปล่ง 
วาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ 

[๖๑๑] ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัส วิตก วิจารว่า เป็นวจีสังขาร และวิตก วิจาร ของ 
ผู้เข้าปฐมฌานก็มีอยู่ การเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานนั้นจึงมีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 270 


ป. ลูกแล้ว 

ส. วิตก วิจาร ของผู้เข้าปฐมฌาน ที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์มีอยู่ การเปล่ง 
วาจาของผู้นั้นจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๑๒] ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัส วิตก วิจารว่า เป็นวจีสังขาร และวิตก วิจาร ของ 
ผู้เข้าปฐมฌานก็มีอยู่ การเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานนั้น จึงมีอยู่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิตก วิจาร ของผู้เข้าปฐมฌานที่มีอาโปกสิณเป็นอารมณ์ ฯลฯ ที่มีเตโช 
กสิณเป็นอารมณ์ ที่มีวาโยกสิณเป็นอารมณ์ ที่มีนีลกสิณเป็นอารมณ์ 
ที่มีปีติกสิณเป็นอารมณ์ ที่มี'โลหิตกสิณเป็นอารมณ์ ฯลฯ ที่มี'โอทาตกสิณ 
เป็นอารมณ์ ก็มีอยู่ การเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌาน ที่มี'โอทาตกสิณเป็น 
อารมณ์นั้น ก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๑๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสวาจาว่า มีวิตกเป็นสมุฏฐาน และวิตก วิจาร ของผู้ 
เข้าปฐมฌานก็มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. หากว่า พระผู้มีพระภาคตรัสวาจาว่า มีวิตกเป็นสมุฏฐาน และ วิตก วิจาร 
ของผู้เข้าปฐมฌานก็มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า การเปล่ง 
วาจาของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่ 

[๖๑๔] ส. เพราะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสวาจาว่า มีวิตกเป็นสมุฏฐาน และวิตก วิจาร 
ของผู้เข้าปฐมฌานก็มีอยู่ ฉะนั้น การเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานนั้น 
จึงมีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 271 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสวาจาว่า มีสัญญาเป็นสมุฏฐาน และสัญญาของผู้ 
เข้าทุติยฌานก็มีอยู่ วิตก วิจาร ของผู้เข้าทุติยฌานนั้นจึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๑๕] ส. เพราะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสวาจาว่า มีวิตกเป็นสมุฏฐาน และวิตก วิจาร 
ของผู้เข้าปฐมฌานก็มีอยู่ ฉะนั้น การเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานนั้น จึง 
มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสวาจาว่า มีสัญญาเป็นสมุฏฐาน และสัญญาของผู้ 
เข้าตติยฌานฯลฯ จตุตถฌานอากาสานัญจายตนสมาบัติวิญญาณัญจาย 
ตนสมาบัติ ฯลฯ อากิญจัญญายตนสมาบัติ ก็มีอยู่ วิตก วิจาร ของผู้เข้า 
อากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น จึงยังมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๖๑๖] ส. การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. คำว่า วาจาของผู้เข้าปฐมฌานเป็นธรรมชาติดับแล้ว ดังนี้ เป็นสูตร 
มีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า คำว่า วาจาของผู้เข้าปฐมฌานเป็นธรรมชาติดับแล้ว ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง ก็ต้องไม่กล่าวว่า การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ 
[๖๑๗] ส. คำว่า วาจาของผู้เข้าปฐมฌานเป็นธรรมชาติดับไปแล้ว ดังนี้เป็น 
สูตรมีอยู่จริง ถึงกระนั้น การเปล่งวาจาของผู้นั้น ก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 272 

ส. คำว่า วิตก วิจารของผู้เข้าทุติยฌานเป็นธรรมชาติดับแล้ว ดังนี้ เป็น 
สูตรมีอยู่จริง ถึงกระนั้น วิตก วิจารของผู้นั้น ก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๑๘] ส. คำว่า วาจาของผู้เข้าปฐมฌานเป็นธรรมชาติดับไปแล้ว ดังนั้เป็นสูตร 
มีอยู่จริง ถึงกระนั้น การเปล่งวาจาของผู้นั้น ก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.คำว่า ปีติของผู้เข้าตติยฌานเป็นธรรมชาติดับแล้ว ฯลฯ อัสสาสะ 
ปัสสาสะ ของผู้เข้าจตุตถฌานเป็นธรรมชาติดับแล้ว รูปสัญญาของผู้ 
เข้าอากาสานัญจายตนสมาบัติเป็นธรรมชาติดับแล้ว อากา 
สานัญจายตน สัญญาของผู้เข้าริญญาณัญจายตนสมาบัติเป็นธรรมชาติ 
ดับแล้ว ริญญาณัญจายตนสัญญาของผู้เข้าอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
เป็นธรรมชาติดับแล้ว อากิญจัญญายตนสัญญาของผู้เข้าฒวสัญญานา 
สัญญายตนสมาบัติเป็นธรรมชาติดับแล้ว สัญญาและเวทนาของผู้เข้า 
สัญญาเวทยิตนิโรธเป็นธรรมชาติดับแล้ว ดังนั้ เป็นสูตรมีอยู่จริง ถึง 
กระนั้นสัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธนั้นก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๑๙] ป. ไม่พึงกล่าวว่า การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเสียงว่า เป็นข้าศึกของปฐมฌาน มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเสียงว่า เป็นข้าศึกของปฐมฌาน ด้วยเหตุ 
นั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานยังมีอยู่ 

[๖๒๐] ส. เพราะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเสียงว่า เป็นข้าศึกของปฐมฌาน ฉะนั้น 
การเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานจึงมีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 273 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัส วิตก วิจารว่า เป็นข้าศึกของทุติยฌาน ฯลฯ 
ตรัสปีติว่า เป็นข้าศึกของตติยฌาน ตรัสอัสสาสะ ปัสสาสะว่า เป็นข้าศึก 
ของจตุตถฌาน ตรัสรูปสัญญาว่า เป็นข้าศึกของผู้เข้าอากาสานัญจายตน 
สมาบัติ ตรัสอากาสานัญจายตนสัญญาว่า เป็นข้าศึกของผู้เข้าริญญา 
ณัญจายตนสมาบัติ ตรัสริญญาณัญจายตนสัญญาว่า เป็นข้าศึกของ 
ผู้เข้าอากิญจัญญายตนสมาบัติ ตรัสอากิญจัญญายตนสัญญาว่าเป็นข้าศึก 
ของผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ ตรัสสัญญาและเวทนาว่า 
เป็นข้าศึกของผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญา 
เวทยิตนิโรธนั้น จึงมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๒๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรอานนท์ สาวกชื่ออภิภู ของพระผู้มี 
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าสิขี สถิตอยู่ในพรหม 
โลก ได้ประกาศกะหมื่นโลกธาตุด้วยเสียงว่า ท่านทั้งหลายจงเริ่มต้น 
จงบากบั่น จงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนา จงกำจัด 
เสนาของพระยามัจจุราช ดุจกุญชรรื้อเรือนที่มุงบังด้วยไม้อ้อ ฉะนั้น 
ด้วยว่า ผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้จักละชาติสงสารแล้วทำ 
ที่สุดแห่งทุกข์ได้ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานก็มีอยู่ น่ะสิ 
วจีเภทกถา จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 274 

ทุกขาหารกถา 

[๖๒๒] สกวาที การกล่าวว่า ทุกข์ เป็นองค์ของมรรค นับเนื่องในมรรค หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ทุกคนที่กล่าวคำว่า ทุกข์ ชื่อว่ายังมรรคให้เกิดได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๒๓] ส. ทุกคนที่กล่าวคำว่า ทุกข์ ชื่อว่ายังมรรคให้เกิดได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พาลปุถุชนที่กล่าวคำว่า ทุกข์ ก็ชื่อว่ายังมรรคให้เกิดได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ฆ่ามารดา ฯลฯ ผู้ฆ่าบิดา ผู้ฆ่าพระอรหันต์ ผู้ทำโลหิตุบาท ฯลฯ 
ผู้ทำสังฆเภท กล่าวคำว่า ทุกข์ ก็ชื่อว่ายังมรรคให้เกิดได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ทุกขาหารกถา จบ. 

จิตตฐิติกถา 

[๖๒๔] สกวาที ชิตดวงหนึ่งตั้งอยู่ได้ตลอดวัน หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. กึ่งวันเป็นอุปปาทขณะ กึ่งวันเป็นวยขณะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๖๒๕] ส. จิตดวงหนึ่งตั้งอยู่ได้ตลอด ๒ วัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วันหนึ่งเป็นอุปปาทขณะ อีกวันหนึ่งเป็นวยขณะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 275 

[๖๒๖] ส. จิตดวงหนึ่งตั้งอยู่ได้ตลอด ๔ วัน ฯลฯ ตั้งอยู่ได้ตลอด ๘ วัน ตั้งอยู่ได้ 
ตลอด ๑๐ วัน ตั้งอยู่ได้ตลอด ๒๐ วัน ตั้งอยู่ได้ตลอดเดือนหนึ่ง ตั้ง 
อยู่ได้ตลอด ๒ เดือน ตั้งอยู่ได้ตลอด ๔ เดือน ตั้งอยู่ได้ตลอด ๘ เดือน 
ตั้งอยู่ได้ตลอด๑๐เดือนตั้งอยู่ได้ตลอดปีหนึ่งตั้งอยู่ได้ตลอด๒ปี 
ตั้งอยู่ได้ตลอด ๔ ปี ตั้งอยู่ได้ตลอด ๘ ปี ตั้งอยู่ได้ตลอด ๑๐ ปี ตั้งอยู่ 
ได้ตลอด ๒๐ ปี ตั้งอยู่ได้ตลอด ๓๐ ปี ตั้งอยู่ได้ตลอด ๔๐ ปี ตั้งอยู่ 
ได้ตลอด ๕๐ ปี ตั้งอยู่ได้ตลอด ๑๐๐ ปี ตั้งอยู่ได้ตลอด ๒๐๐ ปี ตั้งอยู่ 
ได้ตลอด ๔๐๐ ปี ตั้งอยู่ได้ตลอด ๕๐๐ ปี ตั้งอยู่ได้ตลอด ๑,๐๐๐ ปี 
ตั้งอยู่ได้ตลอด ๒,00๐ปี ตั้งอยู่ได้ตลอด ๔,00๐ปี ตั้งอยู่ได้ตลอด 
๘,00๐ ปี ตังอยู่ไดตลอด ๑๖,00๐ ปี ตั้งอยู่ได้ตลอดกัลปึหนึ่ง ตั้งอยู่ได้ 
ตลอด ๒ กัลป๋ ตั้งอยู่ได้ตลอด ๔ กัลปึ ตั้งอยู่ได้ตลอด ๘ กัลปึ 
ตั้งอยู่ได้ตลอด ๑๖ กัลปึ ตั้งอยู่ได้ตลอด ๓๒ กัลป็ ตั้งอยู่ได้ตลอด ๖๔ 
กัลปึ ตั้งอยู่ได้ตลอด ๕๐๐ กัลปึ ตั้งอยู่ได้ตลอด ๑, 00๐ กัลปึ ตั้งอยู่ 
ได้ตลอด ๒,00๐ กัลปึ ตั้งอยู่ได้ตลอด ๔,๐๐๐ กัลป๋ ตั้งอยู่ได้ตลอด 
๘,00๐ กัลปิ ตังอยู่ไดตลอด ๑๖,00๐ กัลปิ ตังอยู่ไดตลอด ๒๐,00๐ 
กัลป๋ ตั้งอยู่ได้ตลอด ๖๐,00๐ กัลปิ ฯลฯ ตังอยู่ได้ตลอด ๔๘,00๐ 
กัลป๋ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ๒,๐๐๐ กัลปึเป็นอุปปาทขณะ อีก ๔๘,00๐ กัลปึ เป็นวยขณะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๖๒๗] ส. จิตดวงหนึ่งตั้งอยู่ตลอดวันหนึ่ง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นแล้วดับไป แม้มากครั้งในวันหนึ่งมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 276 

ส. ธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๒๘] ส. ธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม , พิจารณาเห็น 
ธรรมอื่น แม้สักอย่างหนึ่ง ที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วเหมือนชิตเลย แม้ 
การเปรียบเทียบว่า จิตได้เปลี่ยนแปลงไปเร็วเพียงไรก็ทำได้ไม่ง่าย 
เลยทีเดียว ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าจิต 
[๖๒๙] ส. ธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลิงเที่ยวไปในป่า 
ในไพร จับกิ่งไม้ ปล่อยกิ่งนั้นแล้วจับกิ่งอื่น ปล่อยกิ่งนั้นแล้วจับ 
กิ่งอื่น แม้ฉันใด ธรรมชาติที่เรียกว่า จิต ม้าง ว่า มโน ม้าง 
ว่า วิญญาณ ม้าง ก็ฉันนั้นแล ดวงอื่นเทียวเกิดขึ้น ดวงอื่นเทียว 
ดับไป ทั้งคืนทั้งวัน ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ธรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าจิต 
[๖๓๐] ส. ชิตดวงหนึ่งตั้งอยู่ได้ตลอดวันหนึ่ง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณตั้งอยู่ได้ตลอดวันหนึ่ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 277 

ส. โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ จิตเป็น 
อกุศล ชิตสหรคตด้วยราคะ จิตสหรคตด้วยโทสะ จิตสหรคตด้วยโมหะ 
จิตสหรคตด้วยมานะ จิตสหรคตด้วยทิฏฐิ ชิตสหรคตด้วยวิจิกิจฉา จิต 
สหรคตด้วยถีนะ จิตสหรคตด้วยอุทธัจจะ จิตสหรคตด้วยอหิริกะ จิต 
สหรคตด้วยอโนตดัปปะ ตั้งอยู่ได้ตลอดวันหนึ่ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๖๓๑] ส. ชิตดวงหนึ่งตั้งอยู่ได้ตลอดวันหนึ่ง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลเห็นรูปด้วยตาทางจิตใด ก็ฟ้งเสียงทางหูด้วยชิตดวงเดียวกันนั้น 
แหละ ฯลฯ ดมกลิ่นทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้น ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ 
รู้ธรรมารมณ์ทางใจด้วยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ ฯลฯ บุคคลรู้ธรรมา 
รมฟ้ทางใจด้วยชิตใด ก็เห็นรูปทางตาด้วยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ ฯลฯ 
พึงเสียงทางหู ดมกลิ่นทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้น ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะ 
ทางกายด้วยชิตดวงเดียวกันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๖๓๒] ส. จิตดวงหนึ่งตั้งอยู่ได้ตลอดวันหนึ่ง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลก้าวไปด้วยชิตใด ก็ถอยกลับด้วยชิตดวงเดียวกันนั้นแหละ ถอย 
กลับด้วยจิตใด ก็ก้าวไปด้วยชิตดวงเดียวกันนั้นแหละ แลดูด้วยจิตใด 
ก็เหลียวซ้ายแลขวาด้วยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ เหลียวซ้ายแลขวาด้วย 
จิตใดก็แลดูด้วยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ คู้เข้าด้วยจิตใด ก็เหยียดออก 
ด้วยชิตดวงเดียวกันนั้นแหละ เหยียดออกด้วยชิตใด ก็คู้เข้าด้วยชิต 
ดวงเดียวกันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๓๓] ส. เทพทั้งหลายผู้อุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ มีจิตดวงเดียว ตั้งอยู่ 
จนตลอดอายุ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 278 


ป. ลูกแล้ว 

ส. มนุษย์ทั้งหลายก็มีจิตดวงเดียว ตั้งอยู่จนตลอดอายุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๓๔] ส. เทพทั้งหลายผู้อุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ มีจิตดวงเดียว ตั้งอยู่จน 
ตลอดอายุ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เทพชั้นจาตุมหาราช ฯลฯ เทพชั้นดาวดึงส์ -.. เทพชั้นยามา ... เทพชั้น 
ดุสิต -.. เทพชั้นนิมมานรดี ... เทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตี -.. เทพชั้นพรหม 
ปาริสัช -.. เทพชั้นพรหมปุโรหิต ... เทพชั้นมหาพรหม ... เทพชั้นปริต 
ตาภา ... เทพชั้นดัปปมาณาภา ... เทพชั้นอาบัสสรา ... เทพชั้นปริตตสุภา ... 
เทพชั้นอัปปมาณสุภา ... เทพชั้นสุภกิณหา -.. เทพชั้นเวหัปผลา -.. 

เทพชั้นอวิหา ... เทพชั้นอาตัปปา ... เทพชั้นสุท้สสา -.. เทพชั้นสุทัสสี ฯลฯ 
เทพชั้นอกนิฏฐา มีจิตดวงเดียว ตั้งอยู่จนตลอดอายุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๓๕] ส. เทพทังหลายผู้อุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ มีประมาณอายุ ๒๐,00๐ 
กัลป๋ เทพเหล่านั้น มีจิตดวงเดียว ตั้งอยู่ตลอด ๒๐,00๐ กัลปึ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. มนุษย์ทั้งหลายมีประมาณอายุ ๑๐๐ปี มนุษย์เหล่านั้นก็มีจิตดวงเดียว 
ตั้งอยู่ตลอด ๑๐๐ปี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๓๖] ส. เทพทั้งหลายผู้อุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ มีประมาณอายุ ๒๐,00๐ 
ก็ลปึ เทพเหล่านั้น มีจิตดวงเดียวตั้ง อยู่ตลอด ๒๐,00๐ กัลปึ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เทพชั้นจาตุมหาราช มีประมาณอายุ ๕๐๐ ปี เทพเหล่านั้น ก็มีจิตดวงเดียว 
ตั้งอยู่ตลอด ๕๐๐ ปี ฯลฯ ตั้งอยู่ตลอด ๑, 00๐ ปี (ชั้นดาวดึงส์) -.. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 279 

ตั้งอยู่ตลอด ๒,๐00 ปี (ชั้นยามา) -.. ตั้งอยู่ตลอด ๔,00๐ ปี (ชั้น 
ดุสิต) .-. ตั้งอยู่ตลอด ๘,00๐ ปี (ชั้นนิมมานรดี) ... ตั้งอยู่ ๑๖,๐00 
ปี (ชั้นปรนึมมิตวสวัตตี) ตั้งอยู่ตลอด ๑ ใน ๓ ส่วน ของคัลปี (ชั้น 
พรหมปาริสัช) -.. ตั้งอยู่ตลอดกึ่งกัลปึ (ชั้นพรหมปุโรหิต) -.. ตั้งอยู่ 
ตลอดกัลปึหนึ่ง (ชั้นมหาพรหม) -.. ตั้งอยู่ตลอด ๒ กัลปึ (ชั้น 
ปริตตาภา) ตั้งอยู่ตลอด ๔ กัลปึ (ชั้นดัปปมาณาภา) -.. ตั้งอยู่ 
ตลอด ๘ กัลปึ (ชั้นอาภิสสรา) -.. ตั้งอยู่ตลอด ๑๖ กัลปึ (ชั้นปริตต 
สุภา) -.. ตั้งอยู่ตลอด ๓๒ กัลปึ (ชั้นอัปปมาณสุภา) -.. ตั้งอยู่ตลอด 
๖๔ กัลปึ (ชั้นสุภกิณหา) -.. ตั้งอยู่ตลอด ๕๐๐ กัลปึ (ชั้นเวหัปผลา) -.. 

ตั้งอยู่ตลอด ๑,๐๐๐ กัลปึ (ชั้นอวิหา) -.. ตั้งอยู่ตลอด ๒,00๐ กัลป็ 
(ชั้นอตัปปา) -.. ตั้งอยู่ตลอด ๔,00๐ กัลปึ (ชั้นสุทัสสา) -.. ตั้งอยู่ 
ตลอด ๘,๐๐๐ กัลปึ (ชั้นสุทัสสี) ฯลฯ เทพชั้นอกนึฏฐา มีประมาณ 
อายุ ๑๖,00๐ กัลปึ เทพเหล่านั้น มีจิตดวงเดียว ตั้งอย่ตลอด ๑๖,๐๐๐ 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๓๗] ป. จิตของเทพทั้งหลายผู้อุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ เกิดขึ้นครู , หนึ่งๆ 
ดับไปครู , หนึ่งๆ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เทพทั้งหลายผู้อุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ จุติครู่หนึ่งๆ อุปบัติครู , 

หนึ่งๆ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๓๘] ส. เทพทั้งหลายผู้อุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ มีจิตดวงเดียว ตั้งอยู่ตลอด 
อายุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 280 

ส. เทพทั้งหลายผู้อุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ อุปบัติด้วยจิตดวงใด ก็ 
จุติด้วยชิตดวงเดียวกันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
จิตตฐิติกถา จบ 


กุกกุฬกถา 

[๖๓๙] สกวาที สังขารทั้งปวง เป็นดุจเถ้ารึง (ร้อนระอุ) ไม่มีระยะว่างเว้น หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. สุขเวทนา สุขทางกาย สุขทางใจ สุขเป็นทิพย์สุขของมนุษย์ สุข 
ในลาภ สุขในสักการะ สุขในการไป สุขในการนอน สุขในความเป็น 
ใหญ่ สุขในความเป็นอธิบดี สุขของคฤหัสถ์ สุขของสมณะ สุขมี 
อาสวะ สุขไม่มีอาสวะ สุขมีอุปธิ สุขมีอามิส สุขไม่มีอุปธิ สุขไม่มีอามิส 
สุขมีปีติ สุขไม่มีปีติ สุขในฌาน สุขคือความหลุดพ้น สุขในกาม 
สุขในการออกบวช สุขเกิดแต่ความวิเวก สุขคือความสงบ สุขเกิดแต่ 
ความตรัสรู้มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า สุขเวทนา ฯลฯ สุขเกิดแต่ความตรัสรู้มีอยู่ ก็ไม , ต้องกล่าวว่า 
สังขารทั้งปวงเป็นดุจเล้ารึง ไม่มีระยะว่างเว้น 
[๖๔๐] ส. สังขารทั้งปวงเป็นดุจเล้ารึง ไม่มีระยะว่างเว้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สังขารทั้งปวงเป็นทุกขเวทนา เป็นทุกข์ทางกาย เป็นทุกข์ทางใจ เป็น 
ความโศก ความรํ่าไร ทุกขโทมนัส อุปายาส (ความลับแค้น) หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 281 

[๖๔๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า สังขารทั้งปวงเป็นดุจเถ้ารึง ไม่มีระยะว่างเว้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเป็นของ 
ร้อน อะไรเล่าชื่อว่า สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักขุ 
เป็นของร้อน รูปทั้งหลายเป็นของร้อน จักขุวิญญาณเป็นของร้อน 
จักขุสัมผัสเป็นของร้อน แม้ความรู้สึกเสวยอารมณ์ อันใด เป็นสุขก็ 
ตาม ทุกข์ก็ตาม มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ตาม เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัส 
เป็นปัจจัย แม้อันนั้น ก็เป็นของร้อน ร้อนด้วยอะไร ร้อนด้วยไฟ 
คือราคะ ด้วยไฟคือโทสะ ด้วยไฟคือโมหะ ร้อนด้วยชาติ ด้วย 
ชรา มรณะ ด้วยโศก ด้วยปริเทวะ ด้วยทุกข์ ด้วยโทมนัส ด้วย 
อุปายาส เรากล่าวว่า สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน ฉะนี้ โสตะเป็นของร้อน 
เสียงทั้งหลายเป็นของร้อน ฯลฯ ฆานะเป็นของร้อน กลิ่นทั้งหลาย 
เป็นของร้อน ฯลฯ ชิวหาเป็นของร้อน รสทั้งหลายเป็นของร้อน ฯลฯ 
กายเป็นของร้อน โผฏฐัพพะทั้งหลายเป็นของร้อน ฯลฯ มโน 
เป็นของร้อน ธรรมทั้งหลายเป็นของร้อน มโนวิญญาณเป็นของร้อน 
มโนสัมผัสเป็นของร้อน ความรู้สึกเสวย อารมณ์ อันใด เป็นสุข 
ก็ตาม ทุกข์ก็ตาม ไม่ใช่สุขไม , ใช่ทุกข์ก็ตาม เกิดขึ้นเพราะมโน 
สัมผัสเป็นปัจจัย แม้อันนั้น ก็เป็นของร้อน ร้อนด้วยอะไร ร้อน 
ด้วยไฟคือราคะ ด้วยไฟคือโทสะ ด้วยไฟคือโมหะ ร้อนด้วยชาติ 
ด้วยชรา มรณะ ด้วยโศก ด้วยปริเทวะ ด้วยทุกข์ ด้วยโทมนัส 
ด้วยอุปายาส เรากล่าวว่า สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน ฉะนี้ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 282 


ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น สังขารทั้งปวงก็เป็นดุจเถ้ารึง ไม่มีระยะว่างเว้นน่ะสิ 
[๖๔๒] ส. สังขารทั้งปวงเป็นดุจเถ้ารึง ไม่มีระยะว่างเว้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้ 
๕ ประการอะไรบ้าง รูปทั้งหลายอันเป็นวิสัยแห่งจักขุวิญญาณ ที่ 
น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพึงใจ มีลักษณะน่ารัก ยั่วกามเป็นที่ตั้ง 
แห่งความกำหนัด เสียงทั้งหลายอันเป็นวิสัยแห่งโสตวิญญาณ ฯลฯ 
กลิ่นทั้งหลายอันเป็นวิสัยแห่งฆานวิญญาณ ฯลฯ รสทั้งหลายอันเป็น 
วิสัยแห่งชิวหาวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลายอันเป็นวิสัยแห่ง 
กายวิญญาณ ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพึงใจ มีลักษณะน่ารัก 
ยั่วกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ 
ประการ เหล่านี้แล ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า สังขารทั้งปวงเป็นดุจเถ้ารึง ไม่มีระยะว่างเว้น 
[๖๔๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า สังขารทั้งปวงเป็นดุจเถ้ารึง ไม่มีระยะว่างเว้น หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เป็นลาภของพวกเธอ 
พวกเธอได้ดี ขณะเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ พวกเธอแทง 
ตลอดแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราได้เห็นนรกชื่อว่า ฉผัสสายตนิกา 
ในนรกชื่อว่า ฉผัสสายตนิกานั้น บุคคลเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย 
จักษุ ย่อมเห็นแต่รูปที่มีลักษณะไม่น่าปรารถนา มิได้เห็นรูปที่มี 
ลักษณะน่าปรารถนา ย่อมเห็นแต่รูปที่มีลักษณะไม่น่าใคร่ มิได้เห็น 
รปที่มีลักษณะน่าใคร , ย่อมเห็นแต่รปที่มีลักษณะไม่น่าพึงใจ มิได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 283 

เห็นรูปที่มีลักษณะน่าพึงใจ พึงเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยโสต ฯลฯ 
ดมกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ด้วยลิ้น ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกาย ฯลฯ 
รู้แจ้งธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยใจ ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมณ์ 
ที่มีลักษณะไม , น่าปรารถนา มิได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่มีลักษณะน่า 
ปรารถนา ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมณ์ที่มีลักษณะไม , น่าใคร่ มิได้รู้แจ้ง 
ธรรมารมณ์ที่มีลักษณะน่าใคร่ ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมณ์ที่มีลักษณะ 
ไม่น่าพึงใจ มิได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่มีลักษณะน่าพึงใด ดังนี้เป็น 
สูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น สังขารทั้งปวงก็เป็นดุจเล้ารึง ไม่มีระยะว่างเว้นน่ะสิ 
[๖๔๔] ส. สังขารทั้งปวงเป็นดุจเล้ารึง ไม่มีระยะว่างเว้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เป็นลาภของพวกเธอ 
พวกเธอได้ดีแล้ว ขณะเพื่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ พวกเธอแทง 
ตลอดแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราได้เห็นสวรรค์ชื่อว่า ฉผัสสายตนิกา 
ในสวรรค์ชื่อว่า ฉผัสสายตนิกานั้น บุคคลเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ด้วยจักษุ ย่อมเห็น แต่ รูปที่มีลักษณะน่าปรารถนา มิได้เห็นรูปที่มี 
ลักษณะไม่น่าปรารถนา ย่อมเห็นแต่รูปที่มีลักษณะน่าใคร่ มิได้เห็น 
รูปที่มีลักษณะไม่น่าใคร , ย่อมเห็น แต่ รูปที่มีลักษณะน่าพึงใจ มิได้ 
เห็นรูปที่มีลักษณะไม่น่าพึงใจ พึงเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยโสต ฯลฯ 
ดมกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ด้วยลิ้น ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกาย ฯลฯ 
ร้แจ้งธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วย ใจ ย่อมร้แจ้ง แต่ ธรรมารมณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 284 

ที่มีลักษณะน่าปรารถนา มิได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่มีลักษณะไม่น่า 
ปรารถนา ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมณ์ที่มีลักษณะน่าใคร , มิได้รู้แจ้ง 
ธรรมารมณ์ที่มีลักษณะไม , น่าใคร่ ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมณ์ที่มี 
ลักษณะน่าพึงใจ มิได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่มีลักษณะไม , น่าพึงใจ 
ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า สังขารทั้งปวงเป็นดุจเถ้ารึง ไม่มีระยะว่างเว้น 
[๖๔๕] ป. ไม่พึงกล่าวว่า สังขารทั้งปวงเป็นดุจเล้ารึง ไม่มีระยะว่างเว้น หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นทุกข์ สังขารทั้งปวง 
ไม่เที่ยง มิใช่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นทุกข์สังขาร 
ทั้งปวงไม่เที่ยง ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า สังขารทั้งปวงเป็นดุจ 
เล้ารึง ไม่มีระยะว่างเว้น 

[๖๔๖] ส. สังขารทั้งปวงเป็นดุจเล้ารึง ไม่มีระยะว่างเว้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทาน มีผลไม่นำปรารถนา มีผลไม , น่าใคร่ มีผลไม่เป็นที่ฟูใจมีผลแสลง 
มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ศีล ฯลฯ อุโบสถ ฯลฯ ภาวนา ฯลฯ พรหมจรรย์ มีผลไม่นำปรารถนา มี 
ผลไม่น่าใคร่ มีผลไม่เป็นที่ฟูใจ มีผลแสลง มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็น 
วิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 285 

ส. ทาน มีผลน่าปรารถนา มีผลน่าใคร่ มีผลเป็นที่ฟู , ใจ มีผลไม่แสลง มีสุข 
เป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ทานมีผลน่าปรารถนา มีผลน่าใคร่ มีผลเป็นที่ฟู , ใจ มีผลไม , แสลง 
มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก ก็ต้องไม่กล่าวว่า สังขารทั้งปวง เป็นดุจ 
เล้ารึง ไม่มีระยะว่างเว้น 

ส. ศีล ฯลฯ อุโบสถ ฯลฯ ภาวนา ฯลฯ พรหมจรรย์ มีผลน่าปรารถนา มีผล 
น่าใคร่ มีผลเป็นที่ฟู , ใจ มีผลไม่แสลง มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พรหมจรรย์ มีผลน่าปรารถนา มีผลน่าใคร่ มีผลเป็นที่ฟู , ใจ มีผล 
ไม่แสลง มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก ก็ต้องไม่กล่าวว่า สังขารทั้งปวง 
เป็นดุจเถ้ารึง ไม , มีระยะว่างเว้น 

[๖๔๗] ส. สังขารทั้งปวงเป็นดุจเล้ารึง ไม่มีระยะว่างเว้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคไต้ตรัสไว้ว่า ความสงัดของบุคคลผู้ยินดีแล้ว ผู้มีธรรม 
อันได้สดับแล้ว เห็นอยู่ เป็นสุข ความไม , เบียดเบียนคือความสำรวม 
ในสัตว์ทั้งหลาย เป็นสุขในโลก ความคลายกำหนัดคือความล่วง 
กามทั้งหลายเสียได้ เป็นสุขในโลก การที่นำอัสมิมานะออกเสียได้ 
นี่แลเป็นสุขอย่างยิ่ง สุขยิ่งกว่าความสุขนั้น เราได้ถึงแล้วนั้นเป็น 
สุขเต็มที่ทีเดียว วิชชา ๓ เราได้บรรลุโดยลำดับแล้ว ข้อนี้แล 
เป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า สังขารทั้งปวงเป็นดุจเล้ารึงไม , มีระยะว่างเว้น 


กุกกุฬกถา จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 286 

อนุปุพพาภิสมยกถา 

[๖๔๘] สกวาที การตรัสรู้ธรรมเป็นการตรัสรู้โดยลำดับ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. บุคคลยังโสดาปัตติมรรคให้เกิดได้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลยังโสดาปัตติมรรคให้เกิดได้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลได้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๔๙] ส. การตรัสรู้ธรรมเป็นการตรัสรู้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลยังสกทาคามิมรรคให้เกิดได้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลยังสกทาคามิมรรคให้เกิดได้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลได้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๕๐] ส. การตรัสรู้ธรรมเป็นการตรัสรู้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลยังอนาคามิมรรคให้เกิดได้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลยังอนาคามิมรรคให้เกิดได้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 287 

ส. บุคคลกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคาทามิผลได้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๕๑] ส. การตรัสรู้ธรรมเป็นการตรัสรู้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลยังอรหัตมรรคให้เกิดได้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลยังอรหัตมรรคให้เกิดได้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลได้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๕๒] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ละอะไรได้ด้วยการเห็น 
ทุกข์ 

ป. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส และบรรดากิเลสพวก 
เดียวกัน ได้ ๑ ใน๔ ส่วน 

ส. ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นพระโสดาบัน อีก ๓ ใน ๔ ส่วน ไม่เป็นพระโสดาบัน, 

๑ ใน ๔ ส่วน ถึง ได้ บรรลุ ทำให้แจ้ง เข้าถึงอยู่ ถูกต้องด้วยนาม 
กายอยู่ซึ่งโสดาปัตติผล อีก ๓ ใน ๔ ส่วน ไม , ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่ง 
โสดาปัตติผล, ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นพระโสดาบันผู้-สัตตขัตตุปรมะ 
ผู้โกลังโกละ ผู้เอกพีชี ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม , หวั่นไหวใน 
พระพุทธเจ้า ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ์ ฯลฯ ประกอบด้วยอริย 
กันตศีล อีก ๓ ใน ๔ ส่วน ไม , ประกอบด้วยอริยกันตศีล หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ละอะไรได้ด้วยการเห็น 
สมุทัย ฯลฯ ด้วยการเห็นนิโรธ ฯลฯ ด้วยการเห็นมรรค 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 288 

ป. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพพตปรามาส และบรรดากิเลสพวกเดียวกัน 
ได้ ๑ ใน ๔ ส่วน 

ส. ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นพระโสดาบัน อีก ๓ ใน ๔ ส่วน ไม่เป็นพระโสดาบัน, 

๑ ใน ๔ ส่วน ถึง ได้ บรรลุ ทำให้แจ้ง เข้าถึงอยู่ ถูกต้องด้วย 
นามกายอยู่ซึ่งโสดาปัตติผล อีก ๓ ใน ๔ ไม , ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ 
ซึ่งโสดาปัตติผล, ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นพระโสดาบันผู้-สัตตขัตตุปรมะ 
ผู้โกลังโกละ ผู้เอกพีชี ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม , หวั่นไหวในพระ 
พุทธเจ้า ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ์ ฯลฯ ประกอบด้วยอริย 
กันตศีล อีก ๓ ใน ๔ ส่วน ไม , ประกอบด้วยอริยกันตศีล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๕๓] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ 

ป. ละกามราคะอย่างหยาบ พยาบาทอย่างหยาบ และบรรดากิเลสพวก 
เดียวกันได้ ๑ ใน ๔ ส่วน 

ส. ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นพระสกทาคามี อีก ๓ ใน ๔ ส่วน ไม , เป็นพระ 
สกทาคามี, ๑ ใน ๔ ส่วน ถึง ได้ บรรลุ ทำให้แจ้ง เข้าถึงอยู่ ถูก 
ต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่งสกทาคามิผล อีก ๑ ใน ๔ ส่วน ไม , ถูกต้องด้วย 
นามกายอยู่ซึ่งสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ละอะไรได้ด้วยการเห็น 
สมุทัย ฯลฯ ด้วยการเห็นนิโรธ ฯลฯ ด้วยการเห็นมรรค 

ป. ละกามราคะอย่างหยาบ พยาบาทอย่างหยาบ และบรรดากิเลสพวก 
เดียวกันได้ ๑ ใน ๔ ส่วน 

ส. ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นพระสกทาคามี อีก ๓ ใน ๔ ส่วน ไม , เป็นพระ 
สกทาคามี, ๑ ใน ๔ ส่วน ถึง ได้ บรรลุ ทำให้แจ้ง เข้าถึงอยู่ ถูก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 289 

ต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่งสกทาคามิผล อีก ๓ ใน ๔ ส่วน ไม , ถูกต้องด้วย 
นามกายอยู่ซึ่งสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๕๔] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ 

ป. ละกามราคะอย่างละเอียด พยาบาทอย่างละเอียด และบรรดากิเลสพวก 
เดียวกันได้ ๑ ใน ๔ ส่วน 

ส. ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นพระอนาคามี อีก ๓ ใน ๔ ส่วน ไม่เป็นพระ 
อนาคามี, ๑ ใน ๔ ส่วน ถึง ได้ บรรลุ ทำให้แจ้ง เข้าถึงอยู่ ถูก 
ต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่งอนาคามิผล อีก ๓ ใน ๔ ส่วน ไม , ถูกต้องด้วย 
นามกายอยู่ซึ่งอนาคามิผล, ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปริ 
นิพพายี ฯลฯ ผู้อุปหัจจปรินิพพาขี ฯลฯ ผู้อสังขารปรินึพพาขี ฯลฯ 
ผู้สสังขารปรินิพพาขี ฯลฯ ผู้อุทธังโสโตอกนึฏฐคามี อีก ๓ ใน ๔ ส่วน 
ไม่เป็นพระอนาคามี ผู้อุทชังโสโตอกนึฏฐคามี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทัย 
ฯลฯ ด้วยการเห็นนิโรธ ฯลฯ ด้วยการเห็นมรรค 

ป. ละกามราคะอย่างละเอียด พยาบาทอย่างละเอียด และบรรดากิเลสพวก 
เดียวกันได้ ๑ ใน ๔ ส่วน 

ส. ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นพระอนาคามี อีก ๓ ใน ๔ ส่วน ไม่เป็นพระ 
อนาคามี, ๑ ใน ๔ ส่วน ถึง ได้ บรรลุ ทำให้แจ้ง เข้าถึงอยู่ ถูก 
ต้องด้วยนามกายซึ่งอนาคามิผล อีก ๓ ใน ๔ ส่วน ไม , ถูกต้องด้วยนาม 
กายอยู่ซึ่งอนาคามิผล, ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินึพ 
พาขี ฯลฯ ผ้อปหัจจปรินิพพาขี ฯลฯ ผ้อสังขารปรินิพพาขี ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 290 

ผู้สสังขารปรินิพพายี ฯลฯ ผู้อุทชังโสโตอกนิฏฐคามี อีก ๓ ใน ๔ ส่วน 
ไม่เป็นพระอนาคามี ผู้อุทชังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๕๕] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ 

ป. ละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา และบรรดากิเลสพวก 
เดียวกันได้ ๑ ใน ๔ ส่วน 

ส. ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นพระอรหันต์ อีก ๓ ใน ๔ ส่วน ไม่เป็นพระอรหันต์, 

๑ ใน ๔ ส่วน ถึง ได้ บรรลุ ทำให้แจ้ง เข้าถึงอยู่ ถูกต้องด้วย 
นามกายอยู่ซึ่งอรหัตผล, อีก ๓ ใน ๔ ส่วน ไม , ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ 
ซึ่งอรหัตตผล, ๑ ใน ๔ ส่วนเป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแล้ว 
ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระแล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้ว มีเครื่อง 
ผูกไว้ในภพสิ้นไปรอบแล้ว พ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบ มีลิ่มอันยกขึ้น 
แล้ว มีคูอันกลบแล้ว มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแล้ว เป็นผู้ไม่มีลิ่มสลัก 
เป็นอริยะลดธง (คือมานะ) แล้ว วางภาระแล้ว หมดเครื่องผูกพัน 
แล้ว มีชัยชนะอย่างดีวิเศษแล้ว ท่านกำหนดรู้ทุกข์แล้ว ละสมุทัยแล้ว 
ทำนิโรธให้แจ้งแล้ว ยังมรรคให้เกิดแล้ว รู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งแล้ว 
กำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้แล้ว ละธรรมที่ควรละแล้ว บำเพ็ญธรรมที่ 
ควรบำเพ็ญแล้ว ฯลฯ ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว อีก ๓ ใน 
๔ ส่วน ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ละอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทัย 
ฯลฯ ด้วยการเห็นนิโรธ ฯลฯ ด้วยการเห็นมรรค 

ป. ละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา และบรรดากิเลสพวก 
เดียวกันได้ ๑ ใน ๔ ส่วน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 291 

ส. ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นพระอรหันต์อีก ๓ ใน ๔ ไม่เป็นพระอรหันต์, 

๑ ใน ๔ ส่วน ถึง ได้ บรรลุ ทำให้แจ้ง เข้าถึงอยู่ ถูกต้องด้วยนาม 
กายอยู่ซึ่งอรหัตผล อีก ๓ ใน ๔ ส่วน ไม , ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่ง 
อรหัตผล, ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแล้ว 
ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระแล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้ว มีเครื่อง 
ผูกไว้ในภพสิ้นไปรอบแล้ว พ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบ มีลิ่มสลักอันยก 
ขึ้นแล้ว มีคูอันกลบแล้ว มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแล้ว เป็นผู้ไม , มีลิ่ม 
สลัก เป็นอริยะ ลดธง (คือมานะ) แล้ว หมดเครื่องผูกพันแล้ว มี 
ชัยชนะอย่างดีวิเศษแล้ว ท่านกำหนดรู้ทุกข์แล้ว ละสมุทัยแล้ว ทำ 
นิโรธให้แจ้งแล้ว ยังมรรคให้เกิดแล้ว รู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งแล้ว 
กำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้แล้ว ละธรรมที่ควรละแล้ว บำเพ็ญธรรมที่ 
ควรบำเพ็ญแล้ว ฯลฯ ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว อีก ๓ 
ใน ๔ ส่วน ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๕๖] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล เมื่อเห็นทุกข์พึงกล่าวว่า ผู้ 
ดำเนินไปแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อเห็นทุกข์แล้ว พึงกล่าวว่า ผู้ตั้งอยู่แล้วในผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อเห็นสมุทัย ฯลฯ เมื่อเห็นนิโรธ พึงกล่าวว่า ผู้ดำเนินไปแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อเห็นนิโรธแล้ว พึงกล่าวว่า ผู้ตั้งอยู่แล้วในผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๕๗] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล เมื่อเห็นมรรค พึงกล่าวว่า 
ผู้ดำเนินไปแล้ว เมื่อเห็นมรรคแล้ว พึงกล่าวว่า ผู้ตั้งอยู่แล้วในผล หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 292 


ป. ลูกแล้ว 

ส. เมื่อเห็นทุกข์ พึงกล่าวว่า ผู้ดำเนินไปแล้ว เมื่อเห็นทุกข์แล้ว พึงกล่าวว่า 
ผู้ตั้งอยู่แล้วในผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อเห็นมรรค พึงกล่าวว่า ผู้ดำเนินไปแล้ว เมื่อเห็นมรรคแล้ว พึงกล่าว 
ว่า ผู้ตั้งอยู่แล้วในผล หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เมื่อเห็นสมุทัย ฯลฯ เมื่อเห็นนิโรธ พึงกล่าวว่า ผู้ดำเนินไปแล้ว เมื่อ 
เห็นนิโรธแล้ว พึงกล่าวว่า ตั้งอยู่แล้วในผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๕๘] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล เมื่อเห็นทุกข์พึงกล่าวว่า ผู้ 
ดำเนินไปแล้ว เมื่อเห็นทุกข์แล้ว ไม่พึงกล่าวว่า เป็นผู้ที่ควรกล่าวว่า 
ตั้งอยู่แล้วในผล หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เมื่อเห็นมรรค พึงกล่าวว่า ผู้ดำเนินไปแล้ว เมื่อเห็นมรรคแล้ว ไม่พึง 
กล่าวว่า เป็นผู้ที่ควรกล่าวว่าตั้งอยู่แล้วในผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อเห็นสมุทัย ฯลฯ เมื่อเห็นนิโรธ พึงกล่าวว่า ผู้ดำเนินไปแล้ว เมื่อ 
เห็นนิโรธแล้ว ไม่พึงกล่าวว่า เป็นผู้ที่ควรกล่าวว่าตั้งอยู่แล้วในผล 
หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เมื่อเห็นมรรค พึงกล่าวว่า ผู้ดำเนินไปแล้ว เมื่อเห็นมรรคแล้ว ไม่พึง 
กล่าวว่า เป็นผู้ที่ควรกล่าวว่าตั้งอยู่แล้วในผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 293 

[๖๕๙] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล เมื่อเห็นทุกข์พึงกล่าวว่า ผู้ 
ดำเนินไปแล้ว เมื่อเห็นทุกข์แล้ว ไม่พึงกล่าวว่า เป็นผู้ที่ควรกล่าวว่า 
ตั้งอยู่แล้วในผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเห็นทุกข์ไร้ประโยชน์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อเห็นสมุทัย ฯลฯ เมื่อเห็นนิโรธ พึงกล่าวว่า ผู้ดำเนินไปแล้ว เมื่อ 
เห็นนิโรธแล้ว ไม่พึงกล่าวว่า เป็นผู้ที่ควรกล่าวว่าตั้งอยู่แล้วในผล 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเห็นนิโรธไร้ประโยชน์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๖๐] ป. เมื่อเห็นทุกข์แล้ว สัจจะ ๔ ก็เป็นอันได้เห็นแล้ว หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ทุกขสัจเป็นสัจจะ ๔ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๖๑] ส. เมื่อเห็นรูปขันธ์โดยความไม , เที่ยงแล้ว ขันธ์ ๕ ก็เป็นอันได้เห็นโดย 
ความไม่เที่ยงหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปขันธ์เป็นขันธ์ ๕ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๖๒] ส. เมื่อเห็นจักขายตนะโดยความไม่เที่ยงแล้ว อายตนะ ๑๒ ก็เป็นอันได้ 
เห็นโดยความไม่เที่ยง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 294 

ส. จักขายตนะเป็นอายตนะ ๑๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๖๓] ส. เมื่อเห็นจักขุธาตุโดยความไม่เที่ยงแล้ว ธาตุ ๑๘ ก็เป็นอันได้เห็นโดย 
ความไม่เที่ยง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุธาตุเป็นธาตุ ๑๘ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๖๔] ส. เมื่อเห็นชักขุนอินทรีย์โดยความไม่เที่ยงแล้ว อินทรีย์ ๒๒ ก็เป็นอันได้ 
เห็นโดยความไม่เที่ยงหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุนทรีย์ เป็นอินทรีย์ ๒๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๖๕] ส. บุคคลทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลได้ด้วยญาณ ๔ หรือ ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสดาปัตติผล เป็น ๔ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลได้ด้วยญาณ ๘ หรือ ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสดาปัตติผลเป็น ๘ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลได้ด้วยญาณ ๑๒ หรือ ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสดาปัตติผลเป็น ๑๒ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 295 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลด้วยญาณ ๔๔ หรือ ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสดาปัตติผล เป็น ๔๔ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลได้ด้วยญาณ ๗๗ หรือ ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสดาปัตติผลเป็น ๗๗ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๖๖๖] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ตรัสรู้ธรรมโดยลำดับ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรลาดไปโดย 
ลำดับ ลุ่มไปโดยลำดับ ลึกไปโดยลำดับ มิได้ลึกเป็นเหวแต่เบื้อง 
ต้นทีเดียว แม้ฉันใด ในธรรมวินัยนั้ ก็ฉันนั้นเทียวแลเป็นการศึกษา 
โดยลำดับ เป็นการกระทำโดยลำดับ เป็นการปฏิบัติโดยลำดับ มิ 
ได้เป็นการแทงตลอดโดยรู้ทั่วถึงแต่เบื้องต้นทีเดียว ดังนี้ เป็นสูตร 
มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น การตรัสรู้ธรรมก็เป็นการตรัสรู้โดยลำดับน่ะสิ 
[๖๖๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ตรัสรู้ธรรมโดยลำดับ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 296 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ผู้เป็นปราชญ์พึงกำจัดมลทินของตนทีละ 
น้อยๆ ทุกๆ ขณะโดยลำดับ ดุจช่างทองกำจัดมลทินทองฉะนั้น 
ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น การตรัสรู้ธรรมก็เป็นการตรัสรู้โดยลำดับน่ะสิ 
[๖๖๘] ส. การตรัสรู้ธรรมเป็นการตรัสรู้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านพระควัมปติเถระได้กล่าวกะภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่า กำนี้ข้าพเจ้าได้ 
สดับมาโดยตรง ได้รับมาโดยตรงต่อพระผู้มีพระภาคว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้นั้นย่อมเห็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ด้วย ย่อม 
เห็นธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกข์ด้วย ย่อมเห็นปฏิปทาอันให้ถึงธรรมเป็น 
ที่ดับแห่งทุกข์ด้วย ผู้ใดเห็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ ผู้นั้นย่อมเห็นทุกข์ 
ด้วย ย่อมเห็นธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกข์ด้วย ย่อมเห็นปฏิปทาให้ถึง 
ธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกข์ด้วย ผู้ใดเห็นธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกข์ ผู้นั้น 
ย่อมเห็นทุกข์ด้วย ย่อมเห็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ด้วย ย่อมเห็นปฏิปทา 
อันให้ถึงธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกข์ ผู้ใดเห็นปฏิปทาอันให้ถึงธรรมเป็น 
ที่ดับแห่งทุกข์ ผู้นั้นย่อมเห็นทุกข์ด้วย ย่อมเห็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ 
ด้วย ย่อมเห็นธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกข์ด้วย ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า การตรัสรู้ธรรมเป็นการตรัสรู้โดยลำดับ 
[๖๖๙] ส. การตรัสรู้ธรรมเป็นการตรัสรู้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 297 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า พร้อมกับการถึงพร้อมด้วยหัสสนะของ 
ท่าน (พระโสดาบัน) ท่าน ฯลฯ เป็นผู้ไม , ควรทำความผิดสถาน 
หนัก ๖ ประการ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า การตรัสรู้ธรรมเป็นการตรัสรู้โดยลำดับ 
[๖๗๐] ส. การตรัสรู้ธรรมเป็นการตรัสรู้โดยลำดับ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใดธรรมจักษุ 
(ดวงตาเห็นธรรม) ปราศจากผงฝ็า ได้เกิดขึ้นแก , พระอริยสาวกว่า 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับ 
เป็นธรรมดา (สมัยนั้น) พร้อมกับความเกิดขึ้นแห่งโสดาปัตติมรรค 
อริยสาวกนั้นละสัญโญชน์ได้ ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต 
ปรามาส ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า การตรัสรู้ธรรมเป็นการตรัสรู้โดยลำดับ 
อนุปุพพาภิสมยกถา จบ 

โวหารกถา 

[๖๗๑] สกวาที พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตตระ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 298 

ส. พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า กระทบโสตที่เป็นโลกุตตระ ไม่ 
กระทบโสตที่เป็นโลกิยะ รับรู้ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกุตตระ รับรู้ไม , ได้ 
ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกิยะ พระสาวกทั้งหลายรับรู้ได้ ปุถุชนทั้งหลายรับ 
รู้ไม , ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างทั้น ฯลฯ 

[๖๗๒] ส. พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า กระทบโสตที่เป็นโลกิยะ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า กระทบโสตที่เป็นโลกิยะ 
ก็ต้องไม , กล่าวว่า พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตตระ 
[๖๗๓] ส. พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า รับรู้ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกิยะ 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า รับรู้ได้ด้วยวิญญาณที่เป็น 
โลกิยะ ก็ต้องไม , กล่าวว่า พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เป็น 
โลกุตตระ 

[๖๗๔] ส. พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าปุถุชนทั้งหลายรับรู้ได้ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ปุถุชนรับรู้พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าได้ ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เป็นโลกุตตระ 
[๖๗๕] ส. พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เป็นโลกุตตระ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นมรรค เป็นผล เป็นนิพพาน เป็นโสดาปัตติมรรค เป็นโสดาปัต 
ติผล เป็นสกทาคามิมรรค เป็นสกทาคามิผล เป็นอนาคามิมรรค เป็น 
อนาคามิผล เป็นอรหัตมรรค เป็นอรหัตผล เป็นสติปัฏฐาน เป็น 
สัมมัปปธาน เป็นอิทธิบาท เป็นอินทรีย์ เป็นพละ เป็นโพชฌงค์ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 299 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๗๖] ส. พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เป็นโลกุตตระ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ใครๆ ที่ฟ้งพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าได้ มีอยู่หรือ 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โลกุตตรธรรม พึงรับรู้ได้ด้วยโสต กระทบที่โสตมาสู่คลองแห่งโสต 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๗๗] ส. โลกุตตรธรรม ไม่พึงรับรู้ได้ด้วยโสต ไม , กระทบที่โสไม่มาสู่คลองแห่ง 
โสต มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า โลกุตตรธรรม ไม่พึงรับรู้ได้ด้วยโสต ไม่กระทบที่โสต ไม่มาสู่ 
คลองแห่งโสต ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า 
เป็นโลกุตตระ 

[๖๗๘] ส. พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เป็นโลกุตตระ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ใครๆ ที่พึงยินดีในพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โลกุตตรธรรมเป็นที่ตั้งแห่งราคะ เป็นที่ตั้งแห่งความยินดี เป็นที่ตั้งแห่ง 
ความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา เป็นที่ตั้งแห่งความติด เป็นที่ตั้ง 
แห่งความสยบ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๗๙] ส. โลกุตตรธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดี ไม่เป็น 
ที่ตั้งแห่งความใคร่ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความติด 
ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสยบ มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 300 


ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า โลกุตตรธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดี 
ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ ไม , เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา ไม่เป็นที่ตั้งแห่ง 
ความติด ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสยบ ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระดำรัสของ 
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตตระ 
[๖๘๐] ส. พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตตระ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ใครๆ ที่พึงขัดเคืองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ หรือ 

ป. ลูกแล้ว 

ส. โลกุตตรธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง'โทสะ เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง เป็นที่ตั้ง 
แห่งความกระทบกระเทือน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๘๑] ส. โลกุตตรธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง ไม่ 
เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระเทือน มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

, V 1 ,* 

ส. หากว่า โลกุตตรธรรม ไม่เป็นทีตังแห่งโทสะ ไม่เป็นทีตังแห่งความ 
ขัดเคือง ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระเทือน ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เป็นโลกุตดระ 
[๖๘๒] พระดำรัสของผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เป็นโลกุตดระ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ใครๆ ที่พึงหลงในพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. โลกุตตรธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง'โมหะ กระทำความไม , รู้ กระทำให้ตาบอด 
เป็นที่เสื่อมสิ้นแห่งปัญญา เป็นฟิกฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปพร้อม 
เพื่อนิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 301 

[๖๘๓] ส.โลกุตตรธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะ ไม่กระทำความไม , รู้ ไม่กระทำให้ตา 
บอด เป็นที่เจริญแห่งปัญญา ไม่เป็นฟิกฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไป 
พร้อมเพื่อนิพพาน มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.หากว่า โลกุตตรธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะ ไม่กระทำความไม , รู้ ไม่กระทำ 
ให้ตาบอด เป็นที่เจริญแห่งปัญญา ไม่เป็นฟิกฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไป 
พร้อมเพื่อนิพพาน ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระดำรัสของพระผู้มีพระภาค 
พุทธเจ้าเป็นโลกุตตระ 

[๖๘๔] ส. พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เป็นโลกุตตระ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง พึงพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอยู่ ชน 
เหล่านั้นทั้งหมดชื่อว่ายังมรรคให้เกิดได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๘๕] ส. ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง พึงพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอยู่ ชน 
เหล่านั้นทั้งหมดชื่อว่ายังมรรคให้เกิดได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พาลปุถุชน พึงพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอยู่ พาลปุถุชนก็ชื่อ 
ว่ายังมรรคให้เกิดได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. คนทำมาตุฆาต ฯลฯ คนทำปิตุฆาต -.. คนทำอรหันตฆาต -.. คนทำโลหิตุป 
บาท ฯลฯ คนทำสังฆเภท พึงพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอยู่ 
คนทำสังฆเภท ก็ชื่อว่ายังมรรคให้เกิดได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๘๖] ป. กองข้าวก็ดี กองทองก็ดี ใช้ไม้เท้าทองชี้บอกได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 302 

ป. เหมือนกันนั่นแหละ ธรรมที่เป็นโลกิยะก็ดี ที่เป็นโลกุตตระก็ดี พระผู้มี 
พระภาคย่อมตรัสด้วยพระดำรัสที่เป็นโลกุตตระ 
[๖๘๗] ส. กองข้าวก็ดี กองทองก็ดี ใช้ไม้เท้าต้นละหุ่งชี้บอกก็ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ป. เหมือนกันนั่นแหละ ธรรมที่เป็นโลกิยะก็ดี ที่เป็นโลกุตตระก็ดี พระผู้มี 
พระภาคย่อมตรัสด้วยพระดำรัสที่เป็นโลกิยะ 
[๖๘๘] ส. พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เมื่อตรัสโลกิยธรรม ก็เป็นโลกิยะ 
เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม ก็เป็นโลกุตตระ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อตรัสโลกิยธรรม พระดำรัสนั้น กระทบโสตที่เป็นโลกิยะ เมื่อตรัส 
โลกุตตรธรรม ก็กระทบโสตที่เป็นโลกุตตระ เมื่อตรัสโลกิยธรรม ชน 
ทั้งหลายรับรู้ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกิยะ เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม ก็รับรู้ 
ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกุตตระ เมื่อตรัสโลกิยธรรม ปุถุชนทั้งหลาย 
รับรู้ได้ เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม พระสาวกทั้งหลายรับรู้ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๘๙] ป. ไม่พึงกล่าวว่า พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เมื่อตรัสโลกิยธรรม 
ก็เป็นโลกิยะ เมื่อตรัสโลถุตตรธรรม ก็เป็นโลกุตตระ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคตรัสทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรม มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าตรัสทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรม 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านต้องกล่าวว่า พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า 
เมื่อตรัสโลกิยธรรม ก็เป็นโลกิยะ เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม ก็เป็นโลถุตตระ 
[๖๙๐] ส. พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เมื่อตรัสโลกิยธรรม ก็เป็นโลกิยะ 
เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม ก็เป็นโลกุตตระ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 303 


ป. ลูกแล้ว 

ส. เมื่อตรัสมรรค ก็เป็นมรรค เมื่อตรัสธรรมมิใช่มรรค ก็เป็นธรรมมิใช่ 
มรรค เมื่อตรัสผล ก็เป็นผล เมื่อตรัสธรรมมิใช่ผล ก็เป็นธรรมมิใช่ 
ผล เมื่อตรัสนิพพาน ก็เป็นนิพพาน เมื่อตรัสธรรมมิใช่นิพพาน ก็เป็น 
ธรรมมิใช่นิพพาน เมื่อตรัสสังขตะ ก็เป็นสังขตะ เมื่อตรัสอสังขต ก็ 
เป็นอสังขตะ เมื่อตรัสรูป ก็เป็นรูป เมื่อตรัสอรูป ก็เป็นอรูป เมื่อ 
ตรัสเวทนาก็เป็นเวทนา เมื่อตรัสธรรมมิใช่เวทนา ก็เป็นธรรมมิใช่เวทนา 
เมื่อตรัสสัญญา ก็เป็นสัญญา เมื่อตรัสธรรมมิใช่สัญญา ก็เป็นธรรมมิ 
ใช่สัญญา เมื่อตรัสสังขาร ก็เป็นสังขาร เมื่อตรัสธรรมมิใช่สังขาร ก็ 
เป็นธรรมมิใช่สังขาร เมื่อตรัสวิญญาณ ก็เป็นวิญญาณ เมื่อตรัสธรรมมิ 
ใช่วิญญาณ ก็เป็นธรรมมิใช่วิญญาณ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
โวหารกถา จบ 


นิโรธกถา 

[๖๙๑] ส. นิโรธ เป็น สอง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทุกขนิโรธ เป็น สอง หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ทุกขนิโรธ เป็น สอง หรือ? 
ป. ลูกแล้ว 

ส. นิโรธสัจจะ เป็น สอง หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 304 

ส. นิโรธสัจจะ เป็น สอง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทุกขสัจจะ เป็น สอง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. นิโรธสัจจะ เป็น สอง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สมุทัยสัจจะ เป็น สอง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. นิโรธสัจจะ เป็น สอง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มรรคสัจจะ เป็น สอง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. นิโรธสัจจะเป็น สอง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ตาณะ (ที่ต้านท่านทาน) เป็น สอง หรือ ฯลฯ เลณะ (ที่เร้น) 

เป็น สอง หรือ... สรณะ (ที่พึ่ง) เป็น สอง หรือ... ปรายนะ 
(ที่หมาย) เป็น สอง หรือ... อัจจุตะ (ที่มั่น) เป็น สอง หรือ... 

อมตะ เป็น สอง หรือ ฯลฯ นิพพาน เป็นสอง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. นิพพานเป็นสอง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มีความสูงและตํ่า ความเลวและประณีต ความยิ่งและหย่อนเขตแดน 
ความแตกต่าง ร่องรอย ระหว่าง แห่งนิพพานทั้งสอง หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 305 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๖๙๒] ส. นิโรธเป็นสองหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สังขารที่ยังไม่ดับด้วยป้ญญาเป็นเครื่องพิจารณา (โลกุตตรญาณ) จะพิจารณา 
แล้วให้ดับได้ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า สังขารที่ยังไม่ดับด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา จะพิจารณาแล้ว 
ให้ดับได้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า นิโรธเป็นสอง 
[๖๙๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า นิโรธเป็นสองหรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. สังขารทั้งที่ยังไม , ดับด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ทั้งที่ดับแล้วด้วยปัญญา 
เป็นเครื่องพิจารณา ต่างก็ย่อยยับไปสิ้นแล้ว มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า สังขารทั้งที่ยังไม , ดับด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ทั้งที่ดับด้วย 
ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ต่างก็ย่อยยับไปสิ้นแล้ว ด้วยเหตุนั้นนะท่าน 
จึงต้องกล่าวว่า นิโรธเป็นสอง 
[๖๙๔] ส. นิโรธเป็นสอง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สังขารที่ดับแล้วด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ชื่อว่าดับแล้วเพราะอาศัย 
อริยมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. แม้สังขารที่ยังไม , ดับด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ก็ชื่อว่าดับแล้วเพราะ 
อาศัยอริยมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๖๙๕] ส. นิโรธเป็นสองหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 306 


ป. ลูกแล้ว 

ส. สังขารที่ดับแล้วด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ย่อมไม่เกิดขึ้นได้อีก 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สังขารที่มิ'ได้ดับด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ก็ย่อมไม , เกิดขึ้นได้อีก 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า นิโรธเป็นสอง 
นิโรธกถา จบ. 

วรรคที่ ๒ จบ. 


วรรคที่ ๓ 
พลกถา 

[๖๙๖] สกวาที กำลังของพระตถาคตทั่วไปแก , พระสาวกหรือ? 

ปราวที ลูกแล้ว 

ส. กำลังของตถาคต ก็คือ กำลังของพระสาวก กำลังของพระสาวก ก็คือ 
กำลังของพระตถาคต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๙๗] ส. กำลังของพระตถาคตทั่วไปแก่พระสาวก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

! 1 0 , ะ * 0 , - 

ส. กำลังของพระตถาคตอันนัน กำลังของพระสาวกก็อันนันแหละ กำลัง 

ของพระสาวกอันนั้น กำลังของพระตถาคตก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๙๘] ส. กำลังของพระตถาคตทั่วไปแก , พระสาวก หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 307 


ป. ลูกแล้ว 

ส. กำลังของพระตถาคตเช่นใด กำลังแห่งพระสาวกก็เช่นนั้นกำลังแห่ง 
พระสาวกเช่นใด กำลังของพระตถาคตก็เช่นนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๖๙๙] ส. กำลังของพระตถาคตทั่วไปแก่พระสาวก หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุรพประโยค บุรพจริยา การกล่าวธรรม การแสดงธรรมแห่งพระตถาคต 
เช่นใด บุรพประโยค บุรพจริยา การกล่าวธรรม การแสดงธรรม แห่ง 
พระสาวกก็เช่นนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๐๐] ส. กำลังของพระตถาคตทั่วไปแก , พระสาวก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระตถาคต คือ พระชินะ พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธะพระ 
สัพพัญญ (ผู้รู้:ธรรมทั้งปวง) พระสัพพทัสสาวี (ผู้เห็นธรรมทั้งปวง) พระ 
ธรรมสามี (เจ้าแห่งธรรม) พระธรรมปฏิสรณะ (ผู้มีธรรมเป็นที่อาศัย) 
หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระสาวก ก็คือ พระชินะ พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธะ พระสัพ 
พัญญ พระสัพพทัสสา'วี พระธรรมสามี พระธรรมปฏิสรณะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๐๑] ส. กำลังของพระตถาคตทั่วไปแก , พระสาวก หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระตถาคต เป็นผู้ยังมรรคที่ยังมิได้บังเกิดให้บังเกิดขึ้น เป็นผู้ยังมรรค 
ที่ยังมิได้ปรากฏให้ปรากฏขึ้น เป็นผู้กล่าวมรรคที่ใครๆ มิเคยได้กล่าว 
เป็นผู้รู้มรรค เป็นผู้รู้แจ้งมรรค เป็นผู้ฉลาดในมรรค หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 308 

ส. พระสาวก ก็เป็นผู้ยังมรรคที่ยังมิได้บังเกิดให้บังเกิดขึ้น เป็นผู้ยังมรรค 
ที่ย้งมิได้ปรากฏให้ปรากฏขึ้น เป็นผู้กล่าวมรรคที่ใครๆ มิเคยได้กล่าว 
เป็นผู้รู้มรรค เป็นผู้รู้แจ้งมรรค เป็นผู้ฉลาดในมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๐๒] ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงซึ่งความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ 
ทั่วไปแก่พระสาวก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสาวก เป็นพระสัพพ้ฌูญ เป็นพระสัพพทัสสาวี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๗๐๓] ป. พระสาวกรู้ฐานะและอฐานะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระสาวกรู้ฐานะและอฐานะ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงซึ่งฐานะและอฐานะ ทั่วไปแก่ 
พระสาวก ดังนี้ 

[๗๐๔] ป. พระสาวกรู้ผลอันสุกวิเศษโดยฐานะ โดยเหตุแห่งกรรมสมาทานทั้งอดีต 
อนาคตและปัจจุบัน หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระสาวกรู้ผลอันสุกวิเศษโดยฐานะ โดยเหตุแห่งกรรมสมาทาน 
ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า กำลัง 
ของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงซึ่งผลอันสุกวิเศษโดยฐานะ โดยเหตุ 
แห่งกรรมสมาทานทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน ทั่วไปแก , พระสาวก 
[๗๐๕] ป. พระสาวก รู้ปฏิปทาอันนำไปสู่คติทั้งปวง หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระสาวกรู้ปฏิปทาอันนำไปสู่คตึทั้งปวง ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึง 
ต้องกล่าวว่า กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงซึ่งปฏิปทาอันจะ 
นำไปในคติทั้งปวง ทั่วไปแก , พระสาวก ดังนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 309 

[๗๐๖] ป. พระสาวกรู้โลกอันมีธาตุต่างๆ มีธาตุมิใช่น้อย หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระสาวกรู้โลกอันมีธาตุต่างๆ มีธาตุมิใช่น้อย ด้วยเหตุนั้นนะ 
ท่านจึงต้องกล่าวว่า กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงซึ่งโลกอัน 
มีธาตุต่างๆ มีธาตุมิใช่น้อย ทั่วไปแก่พระสาวก 
[๗๐๗] ป. พระสาวก รู้ความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีอธิมุติ (อัธยาศัย) ต่างๆ กัน 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระสาวกรู้ความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีอธิมุติต่างๆ กัน ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริง 
ซึ่งความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีอธิมุติต่างๆ กัน ทั่วไปแก , พระสาวก 
[๗๐๘] ป. พระสาวกรู้ความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว การออกแห่งฌาน วิโมกข์ 
สมาธิ และสมาบัติ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระสาวกรู้ความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว การออกแห่งฌาน 
วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า กำลัง 
ของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงซึ่งความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว 
การออกแห่งฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติ ทั่วไปแก่พระสาวก 
[๗๐๙] ป. พระสาวกรู้ญาณเป็นเครื่องระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในกาลก่อน (ระลึก 
ชาติหนหลังได้) หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระสาวกรู้ญาณเป็นเครื่องระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในกาลก่อน 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตาม 
จริงซึ่งญาณเป็นเครื่องระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในกาลก่อน ทั่วไปแก , 


พระสาวก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 310 

[๗๑๐] ป. พระสาวกรูจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลาย หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระสาวกรู้จุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลาย ด้วยเหตุนั้นนะท่าน 
จึงต้องกล่าวว่า กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงซึ่งจุติและอุปบัติ 
แห่งสัตว์ทั้งหลาย ทั่วไปแก , พระสาวก 

[๗๑๑] ป. อาสวะทั้งหลาย ทั้งของพระตถาคต ทั้งพระสาวกต่างก็สิ้นไปแล้ว มิใช่ 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. มีเหตุอะไรๆ ที่ท่าให้ต่างกันในระหว่างความสิ้นอาสวะแห่งพระตถาคต 
กับความสิ้นอาสวะแห่งพระสาวก หรือในระหว่างความหลุดพ้นแห่ง 
พระตถาคต กับความหลุดพ้นแห่งพระสาวก หรือ? 

ส. ไม่มี 

ป. หากว่า ไม่มีเหตุอะไรๆ ที่ท่าให้ต่างกันในระหว่างความสิ้นอาสวะแห่ง 
พระตถาคต กับความสิ้นอาสวะแห่งพระสาวก หรือในระหว่างความ 
หลุดพ้นแห่งพระตถาคต กับความหลุดพ้นแห่งพระสาวก ด้วยเหตุนั้น 
นะท่านจึงต้องกล่าวว่า กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความ 
สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ทั่วไปแก , พระสาวก 

[๗๑๒] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้ง 
หลาย ทั่วไปแก่พระสาวก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะ ทั่วไปแก่ 
พระสาวก หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๑๓] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้ง 
หลาย ทั่วไปแก , พระสาวก หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 311 


ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้ง 
หลาย ทั่วไปแก , พระสาวก หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๑๔] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะ ไม , ทั่วไปแก , 
พระสาวก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั่ง 
หลาย ไม่ทั่วไปแก , พระสาวก หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๑๕] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั่งหลาย 
ไม่ทั่วไปแก่พระสาวก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั่งหลาย 
ไม่ทั่วไปแก่พระสาวก หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๑๖] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงซึ่งความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ 
ไม่ทั่วไปแก่พระสาวก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามความจริงในฐานะและอฐานะ ไม่ทั่วไป 
แก , พระสาวกหรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๑๗] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงซึ่งความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ 
ไม่ทั่วไปแก่พระสาวก หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 312 


ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
ไม่ทั่วไปแก่พระสาวก หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๑๘] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะ ทั่วไปแก่ 
พระสาวก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงซึ่งความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ 
ทั่วไปแก่พระสาวก หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๑๙] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั่งหลาย 
ทั่วไปแก่พระสาวก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงซึ่งความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ 
ทั่วไปแก่พระสาวก หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
พลกถา จบ. 


อริยันติกถา 

[๗๒๐] สกวาที กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะ เป็น 
อริยะ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 313 

ส. เป็นมรรค เป็นผล เป็นนิพพาน เป็นโสดาปัตติมรรค เป็นโสดาปัตติผล 
เป็นสกทาคามิมรรค เป็นสกทาคามิผล เป็นอนาคามิมรรค เป็นอนาคา 
มิผล เป็นอรหัตมรรค เป็นอรหัตผล เป็นสติปัฏฐาน เป็นสัมมัปปธาน 
เป็นอิทธิบาท เป็นอินทรีย์ เป็นพละ เป็นโพชฌงค์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๒๑] ส. กำลังของพระตถาคต คือ การเตามจริงในฐานะและอฐานะเป็นอริยะ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มีสุญญตะ เป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีสุญญตะ เป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระตถาคตทรงทำไว้ในพระทัยซึ่งฐานะและอฐานะด้วย ทรงทำไว้ใน 
พระทัยซึ่งสุญญตะด้วย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระตถาคตทรงทำไว้ในพระทัยซึ่งฐานะและอฐานะด้วย ทรงทำไว้ใน 
พระทัยซึ่งสุญญตะด้วย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมแห่งผัสสะ ๒ อย่าง แห่งจิต ๒ ดวง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะเป็นอริยะ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 314 

ส. มือนิมิตตะเป็นอารมณ์หรือ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระตถาคตทรงทำไว้ในพระทัยซึ่งฐานะและอฐานะด้วย ทรงทำไว้ใน 
พระทัยซึ่งอัปปณิหิตะด้วย หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระตถาคตทรงทำไว้ในพระทัยซึ่งฐานะและอฐานะด้วย ทรงทำไว้ใน 
พระทัยซึ่งดัปปณิหิตะด้วย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมแห่งผัสสะ ๒ อย่าง แห่งจิต ๒ ดวง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๒๒] ส. สติปัฏฐาน เป็นอริยะ มีสุญญตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะเป็นอริยะ 
มีสุญญตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สติปัฏฐาน เป็นอริยะ มีอนิมิตตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะ เป็น 
อารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอนฐานะ เป็นอริยะ 
มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๒๓] ส. สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ เป็นอริยะ มีสุญญตะ 
เป็นอารมณ์ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 315 


ป. ลูกแล้ว 

ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะเป็นอริยะ มี 
สุญญตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โพชฌงค์เป็นอริยะ มีอนิมิตตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเป็น 
อารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะเป็นอริยะ มี 
อัปปฌิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๒๔] ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะเป็นอริยะ 
แต่ไม่พึงกล่าวว่า มีสุญญตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สติปัฏฐานเป็นอริยะ แต่ไม่พึงกล่าวว่า มีสุญญตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะเป็นอริยะ 
แต่ไม่พึงกล่าวว่า มีอนิมิตตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สติปัฏฐานเป็นอริยะ แต่ไม่พึงกล่าวว่า มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะเป็นอริยะ 
แต่ไม่พึงกล่าวว่า มีสุญญตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีอนิมิตตะเป็นอารมณ์ 
ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 316 


ป. ลูกแล้ว 

ส. สัมมัปปธาน ฯลฯ โพชฌงค์ เป็นอริยะ แต่ไม , พึงกล่าวว่า มีอัปปฌิ 
หิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๒๕] ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลาย 
เป็นอริยะ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เป็นมรรค เป็นผล เป็นนิพพาน เป็นโสดาปัตติมรรค เป็นโสดาปัตติผล 
ฯลฯ เป็นโพชฌงค์หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๒๖] ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้ง 
หลาย เป็นอริยะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มีสุญญตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีสุญญตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระตถาคตทรงทำไว้ในพระท้ย ซึ่งจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายด้วย 
ทรงทำไว้ในพระทัยซึ่งสุญญตะด้วย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระตถาคตทรงทำไว้ในพระท้ย ซึ่งจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายด้วย 
ทรงทำไว้ในพระทัยซึ่งสุญญตะด้วย หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมแห่งผัสสะ ๒ อย่าง แห่งจิต ๒ ดวง หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 317 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลาย 
เป็นอริยะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มือนิมิตตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระตถาคตทรงทำไว้ในพระทัย ซึ่งจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายด้วย 
ทรงทำไว้ในพระทัยซึ่งลัปปณิหิตะด้วย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระตถาคตทรงทำไว้ในพระทัย ซึ่งจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายด้วย 
ทรงทำไว้ในพระทัยซึ่งลัปปณิหิตะด้วย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมแห่งผัสสะ ๒ อย่าง แห่งจิต ๒ ดวง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๒๗] ส. สติปัฏฐาน เป็นอริยะ มีสุญญตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ มือนิมิตตะเป็น 
อารมณ์ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลาย 
เป็นอริยะ มีอัปปฌิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมัปปธาน ฯลฯ โพชฌงค์ เป็นอริยะ มีสุญญตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ 
มือนิมิตตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 318 


ป. ลูกแล้ว 

ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลาย 
เป็นอริยะ มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๒๘] ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลาย 
เป็นอริยะ แต่ไม , พึงกล่าวว่า มีสุญญตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีอนิมิตตะเป็น 
อารมณ์ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. สติปัฏฐาน เป็นอริยะ แต่ไม่พึงกล่าวว่า มีอัปปณิหิตะ เป็นอารมณ์ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๒๙] ส. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามความจริงในจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ 
ทั้งหลาย เป็นอริยะ แต่ไม , พึงกล่าวว่า มีสุญญตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีอนิ 
มิตตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. สัมมัปปธาน ฯลฯ โพชฌงค์ เป็นอริยะ แต่ไม , พึงกล่าวว่า มีอัปปฌิหิตะ 
เป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๓๐] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
เป็นอริยะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะเป็นอริยะ 
หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 319 

[๗๓๑] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
เป็นอริยะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลาย 
เป็นอริยะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๓๒] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะ ไม่พึงกล่าว 
ว่าเป็นอริยะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
ก็ไม่พึงกล่าวว่าเป็นอริยะ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๓๓] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลาย 
ไม่พึงกล่าวว่าเป็นอริยะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
ก็ไม่พึงกล่าวว่าเป็นอริยะ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๓๔] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
เป็นอริยะ มีสุญญตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะก็เป็นอริยะ 
มีสุญญตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 320 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
เป็นอริยะ มือนิมิตตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะก็เป็นอริยะ 
มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๓๕] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
เป็นอริยะ มีสุญญตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีอนิมิตตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ 
มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลาย 
ก็เป็นอริยะ มีอัปปฌิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๓๖] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะเป็นอริยะ 
แต่ไม่พึงกล่าวว่า มีสุญญตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
เป็นอริยะ แต่ไม , พึงกล่าวว่า มีสุญญตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในฐานะและอฐานะเป็นอริยะ 
แต่ไม่พึงกล่าวว่า มีอนิมิตตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
ก็เป็นอริยะ แต่ไม่พึงกล่าวว่า มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 321 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๓๗] ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลาย 
เป็นอริยะ แต่ไม , พึงกล่าวว่า มีสุญญตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีอนิมิตตะเป็น 
อารมณ์ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กำลังของพระตถาคต คือ การรู้ตามจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
ก็เป็นอริยะ แต่ไม่พึงกล่าวว่า มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
อริยันติกถา จบ. 


วิมุจจดึกถา 

[๗๓๘] สกวาที จิตมีราคะหลุดพ้นได้ หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. ชิตสหรคตด้วยราคะ เกิดพร้อมกับราคะ ระคนด้วยราคะ สัมปยุตด้วย 
ราคะ ปรากฏพร้อมกับราคะ แปรไปตามราคะ เป็นอกุศล เป็นโลกิยะ 
เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ เป็นอารมณ์ของ 
คันถะ เป็นอารมณ์ของโอฆะ เป็นอารมณ์ของโยคะ เป็นอารมณ์ของ 
นิวรณ์ เป็นอารมณ์ของปรามาสะ เป็นอารมณ์ของอุปทาน เป็นอารมณ์ 
ของสังกิเลส หลุดพ้นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๓๙] ส. จิตมีผัสสะหลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งผัสสะและชิต หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 322 

ส. จิตมีราคะ หลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งราคะและชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๔๐] ส. จิตมีเวทนา ฯลฯ จิตมีสัญญา ฯลฯ จิตมีเจตนา ฯลฯ จิตมีปัญญา 
หลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งปัญญาและชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชิตมีราคะหลุดพ้นได้ หลุดพ้นได้ทั้งสอง คือ ทั้งราคะและจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๔๑] ส. จิตมีผัสสะ มีราคะ หลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งผัสสะและชิต 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งราคะและชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๔๒] ส. จิตมีเวทนา มีราคะ ฯลฯ จิตมีสัญญา มีราคะ ฯลฯ จิตมีเจตนา มีราคะ 
ฯลฯ จิตมีปัญญา มีราคะ หลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งปัญญาและ 
จิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งราคะและชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๔๓] ส. จิตมีโทสะ หลุดพ้นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จิตสหรคตด้วยโทสะ เกิดพร้อมกับโทสะ ระคนด้วยโทสะ สัมปยุตด้วย 
โทสะ ปรากฏพร้อมกับโทสะ แปรไปตามโทสะ เป็นอกุศล เป็นโลกิยะ 
เป็นอารมณ์ของอาสวะ ฯลฯ เป็นอารมณ์ของสังกิเลส หลุดพ้นได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 323 

[๗๔๔] ส. จิตมีผัสสะ หลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งผัสสะและจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จิตมีโทสะ หลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งโทสะและชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๔๕] ส. จิตมีเวทนา ฯลฯ จิตมีสัญญา ฯลฯ จิตมีเจตนา ฯลฯ ชิตมีปัญญา 
หลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งปัญญาและจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จิตมีโทสะ หลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งโทสะและชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๔๖] ส. จิตมีผัสสะ มีโทสะ หลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งผัสสะและจิต 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งโทสะและชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๔๗] ส. จิตมีเวทนา มีโทสะ ฯลฯ จิตมีสัญญา มีโทสะ ฯลฯ จิตมีเจตนา มี 
โทสะ ฯลฯ จิตมีปัญญา มีโทสะ หลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้ง 
ปัญญาและชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หลุดพ้นทั้งสอง คือทั้งโทสะและชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๔๘] ส. จิตมีโมหะ หลุดพ้นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จิตสหรคตด้วยโมหะ เกิดพร้อมกับโมหะ ระคนด้วยโมหะ สัมปยุตด้วย 
โมหะ ปรากฏพร้อมกับโมหะ แปรไปตามโมหะ เป็นอกุศล เป็นโลกิยะ 
เป็นอารมณ์ของอาสวะ ฯลฯ เป็นอารมณ์ของสังกิเลส หลุดพ้นได้ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 324 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๔๙] ส. จิตมีผัสสะ หลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งผัสสะและชิต หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. ชิตมีโมหะ หลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งโมหะและชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๕๐] ส. ชิตมีเวทนา ฯลฯ ชิตมีสัญญา ฯลฯ ชิตมีปัญญา หลุดพ้น 
ได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งปัญญาและชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชิตมีโมหะ หลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งโมหะและชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๕๑] ส. ชิตมีผัสสะ มีโมหะ หลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งผัสสะและ 
ชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งโมหะและชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๕๒] ส. ชิตมีเวทนา มีโมหะ ฯลฯ ชิตมีสัญญา มีโมหะ ฯลฯ ชิตมีเจตนา 
มีโมหะ ฯลฯ ชิตมีปัญญา มีโมหะ หลุดพ้นได้ หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้ง 
ปัญญาและชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หลุดพ้นทั้งสอง คือ ทั้งโมหะและชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๕๓] ส. ไม่พึงกล่าวว่า ชิตมีราคะ มีโทสะ มีโมหะ หลุดพ้นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชิตที่ปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ หมดกิเลส หลุด 
พ้น หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 325 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ถ้าอย่างนั้น จิตมีราคะ มีโทสะ มีโมหะ ก็หลุดพ้นได้น่ะสิ 
วิมุจจติกถา จบ. 

วิมุจจมานกถา 

[๗๕๔] สกวาที ชิตที่หลุดพ้นแล้ว ยังหลุดพ้นอยู่ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ส่วนหนึ่งหลุดพ้นแล้ว อีกส่วนหนึ่งยังไม , หลุดพ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๕๕] ส. ส่วนหนึ่งหลุดพ้นแล้ว อีกส่วนหนึ่งยังไม , หลุดพ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ส่วนหนึ่ง เป็นพระโสดาบัน อีกส่วนหนึ่ง ไม , เป็นพระโสดาบัน ส่วน 
หนึ่ง ถึงแล้ว ได้เฉพาะแล้ว บรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว เข้าถึงอยู่ 
ถูกต้องด้วยกายอยู่ ซึ่งโสดาปัตติผล อีกส่วนหนึ่ง ไม , ถูกต้องด้วยการอยู่ 
ซึ่งโสดาปัตติผล ส่วนหนึ่ง เป็นพระโสดาบัน ผู้-สัตตขัตตุปรมะ ผู้โกลัง 
โกละ ผู้เอกพีชี ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม , หวั่นไหวในพระพุทธ 
เจ้า ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ์ฯลฯ ประกอบด้วยอริยกันตศีล 
อีกส่วนหนึ่งไม่ประกอบด้วยอริยกันตศีล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๕๖] ส. ส่วนหนึ่ง หลุดพ้นแล้ว อีกส่วนหนึ่ง ยังไม , หลุดพ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ส่วนหนึ่ง เป็นพระสกทาคามี อีกส่วนหนึ่ง ไม่เป็นพระสกทาคามี ส่วน 
หนึ่ง ถึงแล้ว ได้เฉพาะแล้ว บรรลแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว เข้าถึงอย่ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 326 

ถูกต้องด้วยกายอยู่ ซึ่งสกทาคามิผล อีกส่วนหนึ่ง ไม , ถูกต้องด้วยกาย 
อยู่ซึ่งสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๕๗] ส. ส่วนหนึ่ง หลุดพ้นแล้ว อีกส่วนหนึ่ง ยังไม , หลุดพ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามี ส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามี ส่วนหนึ่งถึง 
แล้ว ได้เฉพาะแล้ว บรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว เข้าถึงอยู่ ถูกต้องด้วย 
กายอยู่ ซึ่งอนาคามิผล อีกส่วนหนึ่ง ไม , ถูกต้องด้วยกายอยู่ซึ่งอนาคามิ 
ผล ส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพาพายี ผู้อุปหัจจปรินิพพาขี 
ผู้อสังขารปรินิพพาขี ผู้สสังขารปรินึพพาขี ผู้อุทชังโสโตอกนึฏฐคามี 
อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุทชังโสโตอกนึฏฐคามี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๕๘] ส. ส่วนหนึ่งหลุดพ้นแล้ว อีกส่วนหนึ่งยังไม , หลุดพ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ส่วนหนึ่งเป็นพระอรหันต์ อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอรหันต์ ส่วนหนึ่ง 
ถึงแล้ว ได้เฉพาะแล้ว บรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว เข้าถึงอยู่ ถูกต้อง 
ด้วยกายอยู่ ซึ่งอรหัตผล อีกส่วนหนึ่งไม , ถูกต้องด้วยกายอยู่ซึ่งอรหัต 
ผล ส่วนหนึ่งปราศจากราคะ โทสะ โมหะแล้ว ฯลฯ ส่วนหนึ่งทำให้แจ้ง 
แล้วซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้ง อีกส่วนหนึ่งไม่ทำให้แจ้งแล้วซึ่งธรรมที่ควร 
ทำให้แจ้ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๗๕๙] ส. จิตที่หลุดพ้นแล้ว ยังหลุดพ้นอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชิตหลุดพ้นแล้วในขณะเกิดขึ้น ยังหลุดพ้นอยู่ในขณะดับไป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 327 

[๗๖๐] ป. ไม่พึงกล่าวว่า จิตที่หลุดพ้นแล้ว ยังหลุดพ้นอยู่ หรือ? 

ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า เมื่อบุคคลนั้น รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ 
จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะ จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากอาสวะ 
จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากอวิชชาสวะ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่ 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น จิตที่หลุดพ้นแล้ว ก็ยังหลุดพ้นอยู่น่ะสิ 
[๗๖๑] ส. ชิตที่หลุดพ้นแล้ว ยังหลุดพ้นอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลนั้น เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว เป็นจิต 
บริสุทธิ” , ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวน ปราศจากอุปกิเลส เป็นชิต 
อ่อน ควรแก , การงาน ถึงความเป็นชิตไม , หวั่นไหวตั้งอยู่แล้วอย่างนี้ 
ย่อมน้อมจิตไปเพื่อญาณเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งอาสวะ ดังนี้ เป็นสูตร 
มีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า จิตที่หลุดพ้นแล้ว ยังหลุดพ้นอยู่ 
[๗๖๒] ส. จิตที่หลุดพ้นอยู่ มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชิตที่กำหนัดอยู่ ขัดเคืองอยู่ หลงอยู่ เศร้าหมองอยู่ มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ชิตมีแต่กำหนัดแล้วและไม่กำหนัดแล้ว ขัดเคืองแล้วและไม่ขัดเคืองแล้ว 
หลงแล้วและไม , หลงแล้ว ขาดแล้วและไม่ขาดแล้ว ตกแล้วและไม่แตก 
แล้ว อันปัจจัยทำแล้วและอันปัจจัยไม่ทำแล้ว เท่านั้น มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 328 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าจิตมีแต่กำหนัดแล้วและไม , กำหนัดแล้ว ขัดเคืองแล้วละไม่ขัดเคืองแล้ว 
หลงแล้วและไม , หลงแล้ว ขาดแล้วและไม่ขาดแล้ว แตกแล้วและไม่ 
แตกแล้ว อันปัจจัยทำแล้วและอันปัจจัยไม , ทำแล้ว เท่านั้น ก็ต้องไม , กล่าว 
ว่า จิตหลุดพ้นอยู่ มีอยู่ 
วิมุจจมานกถา 

อัฏฐมกกถา 

[๗๖๓] สกวาที บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิได้แล้ว หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ เป็นพระโสดาบัน เป็นผู้ถึงแล้ว ได้เฉพาะแล้ว บรรลุแล้ว 
กระทำให้แจ้งแล้ว เข้าถึงอยู่ ลูกต้องด้วยกายอยู่ ซึ่งโสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๖๔] ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุ้มรุมคือวิจิกิจฉาได้แล้ว หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ เป็นพระโสดาบัน เป็นผู้ถึงแล้ว ฯลฯ ลูกแล้ว ด้วยกายอยู่ 
ซึ่งโสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๖๕] ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิได้แล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ละอนุสัยคือทิฏฐิได้แล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิได้แล้ว หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 329 


ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ละอนุสัยคือวิจิกิจฉา ฯลฯ สีลพพตปรามาสได้แล้ว หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๖๖] ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุ้มรุมคือวิจิกิจฉาได้แล้ว หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ละอนุสัยคือวิจิกิจฉาได้แล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุ้มรุมคือวิจิกิจฉาได้แล้ว หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ละอนุสัยคือทิฏฐิ ฯลฯ สีลัพพตปรามาส 1 ได้แล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๗๖๗] ส. บุคคลที่ ๘ ยังละอนุสัยคือทิฏฐิไม , ได้ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ยังละเครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิไม , ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลที่ ๘ ยังละอนุสัยคือทิฏฐิไม , ได้ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ยังละเครื่องกลุ้มรุมคือวิจิกิจฉาไม , ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลที่ ๘ ยังละอนุสัยคือวิจิกิจฉา ฯลฯ สีลัพพตปรามาสไม , ได้ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ยังละเครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิไม , ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 330 

ส. บุคคลที่ ๘ ยังละสีลัพพตปรามาสไม , ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ยังละเครื่องกลุ้มรุมคือวิจิกิจฉาไม่ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๖๘] ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิได้แล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ยังมรรคให้เกิดแล้ว เพื่อละเครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิได้แล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ยังสติปัฏฐานให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังสัมมัปปธาน ฯลฯ ยังโพช 
ฌงคให้เกิดแล้ว เพื่อละเครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๖๙] ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุ้มรุมคือวิจิกิจฉาได้แล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละ 
เครื่องกลุ้มรุมคือวิจิกิจฉา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๗๐] ส. บุคคลที่ ๘ ไม , ได้ยังมรรคให้เกิดเพื่อละเครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. เครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิอันบุคคลที่ ๘ ละได้แล้ว ด้วยธรรมที่มิใช่มรรค 
เป็นโลกิยะ เป็นอารมณ์ของอาสวะ ฯลฯ เป็นอารมณ์ของสังกิเลส 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 331 

ส. บุคคลที่ ๘ ไม , ได้ยังสติปัฏฐาน ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละ 
เครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิอันบุคคลที่ ๘ ละได้แล้ว ด้วยธรรมที่มิใช่มรรค 
เป็นโลกิยะ เป็นอารมณ์ของอาสวะ ฯลฯ เป็นอารมณ์ของสังกิเลส 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๗๑] ส. บุคคลที่ ๘ ไม , ได้ยังมรรคให้เกิดแล้ว ฯลฯ ไม , ได้ยังสติปัฏฐาน ฯลฯ ยัง 
โพชฌงค์ให้เกิดแล้ว เพื่อละเครื่องกลุ้มรุมคือวิจิกิจฉา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เครื่องกลุ้มรุมคือวิจิกิจฉา อันบุคคลที่ ๘ ละได้แล้วด้วยธรรมที่มีใช่มรรค 
เป็นโลกิยะ เป็นอารมณ์ของอาสวะ ฯลฯ เป็นอารมณ์ของสังกิเลส 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๗๒] ป. ไม , พึงกล่าวว่า บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิได้แล้ว หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิยังจักเกิดขึ้น หรือ? 

ส. จักไม่เกิดขึ้น 

ป. หากว่า จักไม , เกิดขึ้น ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าบุคคลที่ ๘ ละ 
เครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิได้แล้ว 

[๗๗๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุ้มรุมคือวิจิกิจฉาได้แล้ว หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เครื่องกลุ้มรุมคือวิจิกิจฉายังจักเกิดขึ้น หรือ? 

ส. จักไม่เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 332 

ป. หากว่า จักไม , เกิดขึ้น ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า บุคคลที่ ๘ และ 
เครื่องกลุ้มรุมคือวิจิกิจฉาได้แล้ว 

[๗๗๔] ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อว่าละเครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิได้แล้ว เพราะท่าอธิบายว่าจัก 
ไม่เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อว่าละอนุสัยคือทิฏฐิได้แล้ว เพราะท่าอธิบายว่าจักไม่เกิด 
ขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๗๕] ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อว่าละเครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิได้แล้ว เพราะท่าอธิบายว่าจัก 
ไม่เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อว่าละอนุสัยคือวิจิกิจฉา ฯลฯ สีลัพพตปรามาสได้แล้ว 
เพราะท่าอธิบายว่าจักไม่เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๗๖] ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อว่าละเครื่องกลุ้มรุมคือวิจิกิจฉาได้แล้ว เพราะท่าอธิบายว่า 
จักไม่เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อว่าละอนุสัยคือวิจิกิจฉา ฯลฯ สีลัพพตปรามาส 1 ได้แล้ว 
เพราะท่าอธิบายว่าจักไม่เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๗๗] ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อว่าละเครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิได้แล้ว เพราะท่าอธิบายว่าชัก 
ไม่เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 333 

ส. บุคคลผู้โคตรภู ชื่อว่าละเครื่องกลุ้มรุมคือทิฏฐิได้แล้ว เพราะทำอธิบายว่า 
จักไม่เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๗๘] ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อว่าละเครื่องกลุ้มรุมคือวิจิกิจฉาได้แล้ว เพราะทำอธิบายว่า 
จักไม , เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้โคตรภู ชื่อว่าละเครื่องกลุ้มรุมคือวิจิกิจฉาได้แล้ว เพราะทำอธิ 
บายว่าจักไม่เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
อัฏฐมกกถา จบ. 

อัฏฐมกัสส อินทริยกถา 

[๗๗๙] สกวาที บุคคลที่ ๘ ไม่มีสัทธินทรีย์ หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ไม่มีศรัทธา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๘๐] ส. บุคคลที่ ๘ ไม่มีริริยินทรีย์ ฯลฯ ไม่มีสตินทรีย์ ฯลฯ ไม่มีสมาธินทรีย์ ฯลฯ 
ไม่มีปัญญินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ ไม่มีปัญญา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๗๘๑] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 334 

ส. บุคคลที่ ๘ มีสัทธินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลที่ ๘ มีวิริยะ ฯลฯ มีสติ ฯลฯ มีสมาธิ ฯลฯ มีปัญญา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ มีปัญญินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๗๘๒] ส. บุคคลที่ ๘ มีมโน มีมนินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา มีสัทธินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. บุคคลที่ ๘ มีมโน มีมนินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ มีปัญญา มีปัญญินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๘๓] ส. บุคคลที่ ๘ มีโสมนัส มีโสมนัสสินทรีย์ ฯลฯ มีชีวิต มีชีริตินทรีย์ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา มีสัทธินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. บุคคลที่ ๘ มีชีวิต มีชีริตินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ มีวิริยะ ฯลฯ มีปัญญา มีปัญญินทรีย์หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๘๔] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา แต่ไม่มีสัทธินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 335 

ส. บุคคลที่ ๘ มีมโน แต่ไม่มีมนินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๘๕] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา แต่ไม่มีสัทธินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ มีโสมนัส แต่ไม่มีโสมนัสสินทรีย์ ฯลฯ มีชีวิต แต่ไม่มี 
ชีริตินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๘๖] ส. บุคคลที่ ๘ มีปัญญา แต่ไม่มีปัญญินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ มีมโน แต่ไม่มีมนินทรีย์ ฯลฯ มีโสมนัส แต่ไม่มีโสมนัส 
สินทรีย์ ฯลฯ มีชีวิต แต่ไม่มีชีริตินทรีย์หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๗๘๗] ส. บุคคลที่ ๘ ไม่มีสัทธินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ เป็นผู้ไม่มีศรัทธา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. บุคคลที่ ๘ ไม่มีวิริยินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ เป็นผู้เกียจคร้าน ละความเพียร หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. บุคคลที่ ๘ ไม่มีสดึนทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 336 

ส. บุคคลที่ ๘ เป็นผู้ลืมสติ ไม่มีสัมปชัญญะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลที่ ๘ ไม่มีสมาธินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ เป็นผู้ไม่มีสมาธิ มีจิตวอกแวก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๘๘] ส. บุคคลที่ ๘ ไม่มีปัญญินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ เป็นผู้มีปัญญาทราม น้านั้าลาย (โง่เขลา) หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๘๙] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา และศรัทธานั้นเป็นนิยยานิกะ (เครื่องนำออกไป) 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา และศรัทธานั้นเป็นนึยยานึกะก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า บุคคลที่ ๘ ไม่มีสัทธินทรีย์ 

ส. บุคคลที่ ๘ มีวิริยะ และวิริยะนั้นเป็นนึยยานิกะ ฯลฯ มีสดึ และสติ 
นั้นเป็นนึยยานิกะ ฯลฯ มีสมาติ และสมาธินั้นเป็นนึยยากะ ฯลฯ มี 
ปัญญา และปัญญานั้นเป็นนิยยานึกะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลที่ ๘ มีปัญญา และปัญญานั้นเป็นนิยยานิกะก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า บุคคลที่ ๘ ไม่มีปัญญินทรีย์ 

[๗๙๐] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล มีศรัทธา มีสัทธินทรีย์ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 337 

ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา มีสัทธินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล มีปัญญา มีปัญญินทรีย์ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ มีปัญญา มีปัญญินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๙๑] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอานาคามิผล ฯลฯ บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อ 
กระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล มีศรัทธา มีสัทธินทรีย์ ฯลฯ มีปัญญา 
มีปัญญินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ มีปัญญา มีปัญญินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๗๙๒] บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา แต่ไม่มีสัทธินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล มีศรัทธา แต่ไม่มี 
สัทธินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลที่ ๘ มีปัญญา แต่ไม , มีปัญญินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล มีปัญญา แต่ไม่มีปัญ 
ญินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 338 

[๗๙๓] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา แต่ไม่มีสัทธินทรีย์ ฯลฯ มีปัญญา แต่ไม่มีปัญญินทรีย์ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ฯลฯ บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อ 
กระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล มีปัญญา แต่ไม่มีปัญญินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๗๙๔] ส. บุคคลที่ ๘ ไม่มีอินทรีย์ ๕ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์นี้๕ ประการ, 

๕ ประการ เป็นไฉน สัทธินทรีย์ ๑ วิริยินทรีย์ ๑ สตินทรีย์ ๑ 
สมาธินทรีย์ ๑ ปัญญินทรีย์ ๑ อินทรีย์ ๕ ประการฉะนี้แล, ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะความเต็มบริบูรณ์แห่งอินทรีย์ ๕ ประการนี้แล 
จึงเป็นพระอรหันต์ เพลากว่านั้น ก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้ง 
ซึ่งอรหัตผล เพลากว่านั้น ก็เป็นพระอนาคามี เพลากว่านั้น ก็เป็น 
ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เพลากว่านั้นก็เป็นพระ 
สกทาคามี เพลากว่านั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้ง ซึ่งสกทาคา 
มิผล เพลากว่านั้น ก็เป็นพระโสดาบัน เพลากว่านั้น ก็เป็นผู้ปฏิบัติ 
เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดแล ไม , 

มีอินทรีย์ ๕ ประการนี้เสียเลย โดยประการทั้งปวง เราเรียกผู้นั้นว่า 
เป็นคนภายนอก เป็นผู้ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชน ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลที่ ๘ เป็นคนภายนอก เป็นผู้ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ล้าอย่างนั้น บุคคลที่ ๘ ก็มีอินทรีย์ ๕ น่ะสิ 
อัฏฐมกัสส อินทริยกถา จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 339 

ทิพพจักขุกถา 

[๗๙๕] สกวาที มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยจักษุ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. มังสจักษุ ก็คือทิพยจักษุ ทิพยจักษุ ก็คือมังสจักษุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๙๖] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยจักษุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มังสจักษุเป็นเช่นใด ทิพยจักษุก็เป็นเช่นนั้น ทิพยจักษุเป็นเช่นใด 
มังสจักษุก็เป็นเช่นนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๙๗] ส. มังสจักษุอันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยจักษุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มังสจักษุอันนั้น ทิพยจักษุก็อันนั้นแหละ ทิพยจักษุอันนั้น มังสจักษุก็ 
อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๙๘] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยจักษุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิสัย อานุภาพ โคจร ของมังสจักษุ เป็นเช่นใด วิสัย อานุภาพ โคจร 
ของทิพยจักษุ ก็เป็นเช่นนั้น หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๗๙๙] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยจักษุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นอุปาทินนะแล้วเป็นอนุปาทินนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 340 

[๘๐๐] ส. เป็นอุปาทินนะแล้วเป็นอนุปาทินนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นกามาวจรแล้วเป็นรูปาวจร หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๘๐๑] ส. เป็นกามาวจรแล้วเป็นรูปาวจร หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นรูปาวจรแล้วเป็นอรูปาวจร หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๘๐๒] ส. เป็นรูปาวจรแล้วเป็นอรูปาวจร หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นปริยาปันนะแล้วเป็นอปริยาปันนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๐๓] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยจักษุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทิพยจักษุ อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว ก็เป็นมังสจักษุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๐๔] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยจักษุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทิพยจักษุ อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นปัญญาจักษุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๐๕] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยจักษุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทิพยจักษุ อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นมังสจักษุ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 341 

[๘๐๖] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยจักษุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักษุ มี ๒ อย่างเท่านั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๘๐๗] ส. จักษุ มี ๒ อย่างเท่านั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสจักษุว่ามี ๓ คือ มังสจักษุ ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสจักษุว่ามี ๓ คือ มังสจักษุ ทิพยจักษุ 
ปัญญาจักษุ ก็ต้องไม่กล่าวว่า จักษุมี ๒ อย่างเท่านั้น 
[๘๐๘] ส. จักษุมี ๒ อย่างเท่านั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุนี้มี ๓ อย่าง, ๓ 
อย่างเป็นไฉน มังสจักษุ ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ จักษุมี ๓ อย่าง 
ฉะนึแล 

พระผู้มีพระภาคผู้ปุริ'โสดม ได้ตรัสจักษุ ๓ อย่างนี้คือ 
มิ'งสจักษุ ทิพยจักษุ และปัญญาจักษุ อันยอดเยี่ยมไว้แล้ว ความ 
เกิดขึ้นแห่งมังสจักษุ เป็นทางแห่งทิพยจักษุ ก็เมื่อใด ญาณ คือ 
ปัญญาจักษุ อันยอดเยี่ยมเกิดขึ้นแล้ว เมื่อนั้น ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้ง 
ปวงได้ เพราะการได้จักษุนั้น ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 342 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า จักษุมี ๒ อย่างเท่านั้น 
ทิพพจักขุกถา จบ 

ทิพพโสตกถา 

[๘๐๙] สกวาที มังสโสต อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยโสต หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. มังสโสต ก็คือทิพยโสต ทิพยโสต ก็คือ มังสโสต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๑๐] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยโสต หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. มังสโสตเป็นเช่นใด ทิพยโสตก็เป็นเช่นนั้น ทิพยโสตเป็นเช่นใด 
มังสโสตก็เป็นเช่นนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๑๑] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยโสต หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. มังสโสตอันนั้น ทิพยโสตก็อันนั้นแหละ ทิพยโสตอันนั้น มังส , โสตก็ 
อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๑๒] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยโสต หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 

ส. วิสัย อานุภาพ โคจร แห่งมังสโสต เป็นเช่นใด วิสัย อานุภาพ โคจร 
แห่งทิพยโสต ก็เป็นเช่นนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๑๓] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยโสต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นอุปาทินนะแล้วเป็นอนุปาทินนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๘๑๔] ส. เป็นอุปาทินนะแล้วเป็นอนุปาทินนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นกามาวจรแล้วเป็นรูปาวจร หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๘๑๕] ส. เป็นกามาวจรแล้วเป็นรูปาวจร หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นรูปาวจรแล้วเป็นอรูปาวจร หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๘๑๖] ส. เป็นรูปาวจรแล้วเป็นอรูปาวจร หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นปริยาปันนะแล้วเป็นอปริยาปันนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๑๗] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยโสต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทิพยโสต อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว ก็เป็นมังสโสต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 344 

[๘๑๘] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภ์แล้ว เป็นทิพยโสต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสตมีอย่างเดียวเท่านั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๘๑๙] ส. โสตมีอย่างเดียวเท่านั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสโสตว่ามี ๒ อย่าง คือ มังสโสตและทิพยโสต 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสโสตว่ามี ๒ อย่าง คือมิ'งส , โสต และทิพย 
โสต ก็ต้องไม่กล่าวว่า โสตมีอย่างเดียวเท่านั้น 
ท่พพโสตกถา จบ. 


ยถากัมมูปคตญาณกถา 

[๘๒๐] สกวาที ยถากัมมูปคตญาณ (ญาณเป็นเครื่องรู้ความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นไป 
ตามกรรม) เป็นทิพยจักษุ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ทำไว้ในใจซึ่งความที่สัตว์เป็นไปตามกรรมด้วย เห็นรูปได้ด้วยทิพยจักษุ 
ด้วย หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 345 

[๘๒๑] ส. ทำไว้ในใจซึ่งความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมด้วย เห็นรูปด้วยทิพย 
จักษุด้วย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมแห่งผัสสะ ๒ อย่าง แห่งจิต ๒ ดวง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๘๒๒] ส. ยถากัมมูปคตญาณ เป็นทิพยจักษุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทำไว้ในใจซึ่งบทว่า "สัตว์เหล่านี้หนอ ท่านทั้งหลาย" ดังนี้ด้วย ทำไว้ 
ในใจซึ่งบทว่า "เป็นผู้ประกอบด้วยกายทุจริต" ดังนี้ด้วย ทำไว้ในใจซึ่ง 
บทว่า "เป็นผู้ประกอบด้วยวจีทุจริต" ดังนี้ด้วย ทำไว้ในใจซึ่งบทว่า 
"เป็นผู้ประกอบด้วยมโนทุจริต" ดังนี้ด้วย ท้าไว้ในใจซึ่งบทว่า "เป็นผู้ 
ติเตียนพระอริยะทั้งหลาย" ดังนี้ด้วย ทำไว้ในใจซึ่งบทว่า "เป็นมิจฉา 
ทิฏฐิ" ดังนี้ด้วย ทำไว้ในใจซึ่งบทว่า "สมาทานกรรมคือมิจฉาทิฏฐิ" ดังนี้ 
ด้วยทำไว้ในใจซึ่งบทว่า"สัตว์เหล่านั้นเข้าถึงแล้วซึ่งอบายทุคติวินิ 
บาต นรก เบื้องหน้าแต่มรณะ เพราะกายแตก" ดังนี้ด้วย ทำไว้ในใจ 
ซึ่งบทว่า "ก็หรือสัตว์เหล่านี้นะท่านทั้งหลาย" ดังนี้ด้วย ทำไว้ในใจซึ่งบท 
ว่า "เป็นผู้ประกอบด้วยกายสุจริต" ดังนี้ด้วย ทำไว้ในใจซึ่งบทว่า 
"เป็นผู้ประกอบด้วยวจีสุจริต" ดังนี้ด้วย ทำไว้ในใจซึ่งบทว่า "เป็นผู้ 
ประกอบด้วยมโนสุจริต" ดังนี้ด้วย ทำไว้ในใจซึ่งบทว่า "เป็นผู้ไม่ติเตียน 
พระอริยะทั้งหลาย" ดังนี้ด้วย ทำไว้ในใจซึ่งบทว่า "เป็นสัมมาทิฏฐิ" 

ดังนี้ด้วย ทำไว้ในใจซึ่งบทว่า "สมาทานกรรมคือสัมมาทิฏฐิ" ดังนี้ด้วย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 346 

ทำไว้ในใจซึ่งบทว่า "สัตว์เหล่านั้นเข้าถึงแล้วซึ่งสุคติ โลกสวรรค์ เบื้อง 
หน้าแต่มรณะ เพราะกายแตก" ดังนี้ด้วย เห็นรูปด้วยทิพยจักษุด้วย 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๘๒๓] ส. ยถากัมมูปคตญาณเป็นทิพยจักษุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทำไว้ในใจซึ่งบทว่า "สัตว์เหล่านี้หนอ ท่านทั้งหลาย" ดังนี้ด้วย ฯลฯ ทำ 
ไว้ในใจซึ่งบทว่า "สัตว์เหล่านั้นได้เข้าถึงแล้วซึ่งสุคติ โลกสวรรค์ เบื้อง 
หน้าแต่มรณะ เพราะกายแตก" ดังนี้ด้วย เห็นรูปด้วยทิพยจักษุด้วย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมแห่งผัสสะ ๒ อย่าง แห่งจิต ๒ ดวง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

[๘๒๔] ส. ยถากัมมูปคตญาณเป็นทิพยจักษุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลบางคน เป็นผู้ไม่มีทิพยจักษุ เป็นผู้ไม , ได้เฉพาะแล้ว ไม่บรรลุแล้ว 
ไม่กระทำให้แจ้งแล้วซึ่งทิพยจักษุ แต่รู้ความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตาม 
กรรมได้มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลบางคน เป็นผู้ไม่มีทิพยจักษุ เป็น!ไม , ได้เฉพาะแล้ว ไม่ 
บรรลุแล้ว ไม่กระทำให้แจ้งแล้วซึ่งทิพยจักษุ แต่รู้ความที่สัตว์ทั้งหลาย 
เป็นไปตามกรรมได้มีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ยถากัมมูปคตญาณเป็นทิพยจักษุ 
[๘๒๕] ส. ยถากัมมูปคตญาณเป็นทิพยจักษุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านพระสารีบุตรรู้ความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรม หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 347 


ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า ท่านพระสารีบุตร รู้ความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรม ก็ต้อง 
ไม่กล่าวว่า ยถากัมมูปคตญาณเป็นทิพยจักษุ 
[๘๒๖] ส. ท่านพระสารีบุตร รู้ความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรม หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ท่านพระสารีบุตรมีทิพยจักษุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๘๒๗] ส. ท่านพระสารีบุตรมีทิพยจักษุ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ท่านพระสารีบุตร ได้กล่าวคำนี้ไว้ว่า การตั้งความปรารถนา เพื่อปุพ 
เพนิวาสญาณ ทิพพจักขุญาณ เจโตปริยญาณ อิทธิวิธิ ความหมด 
จดแห่งโสตธาตุ และจุตูปปาตญาณของเราไม่มี ดังนี้ เป็นสูตรมี 
อยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ยถากัมมูปคตญาณเป็นทิพยจักษุ ดังนี้ 
ยถากัมมูปคตญาณกถา จบ 


สังวรกถา 

[๘๒๘] สกวาที ความสำรวมมีอยู่ในหมู , เทวดา หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ความไม , สำรวมก็มีอยู่ในหมู , เทวดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 348 

[๘๒๙] ส. ความไม , สำรวมไม , มีในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสำรวมก็ไม , มีในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๓๐] ส. ศีล คือความสำรวมจากความไม , สำรวม มิใช่หรือ ความสำรวมมีอยู่ใน 
หมู่เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ศีล คือความสำรวมจากความไม , สำรวมใด ความไม , สำรวมนั้น ก็มีอยู่ 
ในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ท่านจงรับรู้นิคคหะ, หากว่า ศีล คือความสำรวมจากความไม่สำรวม 
ความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดา ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ศีล 
คือความสำรวมจากความไม่สำรวมใด ความไม่สำรวมนั้นก็มีอยู่ในหมู่ 
เทวดา, ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ศีล คือความสำรวม 
จากความไม , สำรวม ความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดา แต่ไม่พึงกล่าวว่า 
ศีล คือความสำรวมจากความไม , สำรวมใด ความไม่สำรวมนั้นก็มีอยู , ใน 
หมู่เทวดา ดังนี้ ผิด, แต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่า ศีล คือความสำรวมจาก 
ความไม่สำรวมใด ความไม , สำรวมนั้นก็มีอยู่ในหมู่เทวดา ก็ต้องไม , กล่าว 
ว่า ศีล คือความสำรวมจากความไม , สำรวม ความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดา 
ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่า ศีล คือความสำรวมจากความ 
ไม่สำรวม ความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดา แต่ไม่พึงกล่าวว่า ศีล คือความ 
สำรวมจากความไม่สำรวมใด ความไม , สำรวมนั้นก็มีอยู , ในหมู่เทวดา ดัง 
นี้ ผิด 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 349 

[๘๓๑] ส. ความสำรวมมีอยู่ในมนุษย์ ความไม , สำรวมก็มีอยู่ในหมู่มนุษย์นั้น หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดา ความไม , สำรวมก็มีอยู่ในหมู่เทวดานั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๓๒] ส. ความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดา ความไม่สำรวมไม่มีอยู่ในหมู่เทวดานั้น 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสำรวมมีอยู่ในหมู่มนุษย์ ความไม่สำรวมไม่มีอยู่ในหมู่มนุษย์หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๓๓] ส. การเว้นจากปาณาติบาต มีอยู่ในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปาณาติบาตก็มีอยู่ในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การเว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือดื่มนั้นมา กล่าวคือสุรา 
และเมรัย มีอยู่ในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

'- 1 . 0 , 

ส. เหตุเป็นทีตังแห่งความประมาท คือ ดืมนำเมากล่าวคือสุราและเมรัย ก็ 
อยู่ในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๘๓๔] ส. ปาณาติบาตไม่มีอยู่ในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเว้นจากปาณาติบาต ก็ไม่มีในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 350 

ส. เหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ ดื่มนํ้าเมากล่าวคือ สุราและเมรัย 
ไม่มีอยู่ในหมู , เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ ดื่มนํ้าเมากล่าวคือสุรา 
และเมรัย ก็ไม , มีในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๓๕] ส. การเว้นจากปาณาติบาตมีอยู่ในหมู่มนุษย์ ปาณาติบาตก็มีอยู่ในหมู่มนุษย์ 
นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเว้นจากปาณาติบาตมีอยู่ในหมู่เทวดา ปาณาติบาตก็มีอยู่ในหมู่เทวดา 
นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การเว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ ดื่มนั้นมากล่าวคือ สุรา 
และเมรัย มีอยู่ในหมู่มนุษย์เหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ ดื่ม 
นั้นมากล่าวคือสุราและเมรัย ก็มีอยู่ในหมู่มนุษย์นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ ดื่มนั้นมากล่าวคือสุรา 
และเมรัย มีอยู่ในหมู่เทวดา เหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือดื่ม 
นั้นมากล่าวคือสุราและเมรัย ก็มีอยู่ในหมู่เทวดานั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๓๖] ส. การเว้นจากปาณาติบาตมีอยู่ในหมู่เทวดา ปาณาติบาตไม่มีในหมู่หมวดนั้น 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 351 

ส. การเว้นจากปาณาติบาตมีอยู่ในหมู่มนุษย์ ปาณาติบาตไม่มีในหมู่มนุษย์นั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การเว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ ดื่มนั้นมากล่าวคือสุรา 
และเมรัย มีอยู่ในหมู่เทวดา เหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ ดื่มนั้า 
เมากล่าวคือสุราและเมรัยไม่มีอยู่ในหมู่เทวดานั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การเว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ ดื่มนั้นมากล่าวคือสุรา 
และเมรัย มีอยู่ในมนุษย์เหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือดื่มนั้นมา 
กล่าวคือสุราและเมรัย ไม , มีในมนุษย์นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๘๓๗] ป. ความสำรวมไม่มีในหมู่เทวดา หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เทวดาทั้งปวง เป็นผู้ผลาญชีวิต เป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ 
เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม เป็นผู้พูดเท็จ เป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาท 
คือ ดื่มนั้นมากล่าวคือสุราและเมรัย หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ล้าอย่างนั้น ความสำรวมก็มีอยู่ในหมู่เทวดา น่ะสิ 
สังวรกถา จบ 


อสัญญกถา 

[๘๓๘] สกวาที สัญญามีอยู่ในสัญญสัตว์ทั้งหลาย หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 352 

ส. เป็นสัญญภพ เป็นสัญญคติ เป็นสัญญสัตตาวาส เป็นสัญญสงสาร 
เป็นสัญญโยนิ (กำเนิดแห่งสัตว์ผู้มีสัญญา) เป็นสัญญัตตภาวปฏิลาภ 
(การได้อัตภาพแห่งสัตว์ผู้มีสัญญา) หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๓๙] ส. เป็นอสัญญภพ เป็นอสัญญคติ เป็นอสัญญสัตตาวาส เป็นอสัญญ 
สงสาร เป็นอสัญญโยนึ เป็นอสัญฌูตตภาวปฏิลาภ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เป็นสัญญภพ เป็นอสัญญคติ เป็นอสัญญสัตตาวาส เป็น 
อสัญญสงสาร เป็นอสัญญโยนิ เป็นอสัญฌูตตภาวปฏิลาภ ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่าสัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทั้งหลาย 
[๘๔๐] ส. สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทั้งหลาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นปัญจโวการภพ เป็นปัญจโวการคติ สัตตาวาส สงสาร โยนึ อัตต 
ภาวปฏิลาภ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๔๑] ส. เป็นเอกโวการภพ เป็นเอกโวการคติ สัตตาวาส สงสาร โยนึ อัตตภาว 
ปฏิลาภ มิใช่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เป็นเอกโวการภพ คติ สัตตาวาส สงสาร โยนึ อัตตภาวปฏิลาภ 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทั้งหลาย 
[๘๔๒] ส. สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทั้งหลาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทำกิจที่พึ่งทำด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 353 

[๘๔๓] ส. สัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย และนั้นเป็นสัญญภพ เป็นสัญญคติ 
เป็นสัญญสัตตาวาส เป็นสัญญสงสาร เป็นสัญญโยนิ เป็นสัญญัตตภาว 
ปฏิลาภ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทั้งหลาย และนั้นเป็นสัญญภพ เป็นสัญญคติ 
เป็นสัญญสัตตาวาส เป็นสัญญสงสาร เป็นสัญญโยนิ เป็นสัญวัตตภาว 
ปฏิลาภ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๔๔] ส. สัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย และนั้นเป็นปัญจโวการภพ คติ สัตตา 
วาส สงสาร โยนิ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

, ,, 1 , , V 

ส. สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทังหลาย และทันเป็นปัญจโวการภพ คติ สัตตา 
วาส สงสาร โยนิ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๔๕] ส. สัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ทำกิจที่พึงทำด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญา 
นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ทำกิจที่พึงทำด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญา 
นั้น หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๔๖] ส. สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทั้งหลาย และนั้นเป็นอสัญญภพ เป็นอสัญญคดึ 
เป็นอสัญญสัตตาวาส เป็นอสัญญสงสาร เป็นอสัญญโยนึ เป็นอสัญ 
ฌูตตภาวปฏิลาภ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 354 


ป. ลูกแล้ว 

ส. สัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย และนั้นเป็นอสัญญภพ ฯลฯ เป็นอสัญ 
ฌูตตภาวปฏิลาภ หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๔๗] ส. สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทั้งหลาย และนั้นเป็นเอกโวการภพ คติ 
สัตตวาส สงสาร โยนิ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

; ,, V 

ส. สัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์ทังหลาย และนันเป็นเอกโวการภพ ฯลฯ อัตต 
ภาวปฏิลาภ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๔๘] ส. สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทั้งหลาย แต่ทำกิจที่พึงทำด้วยสัญญาไม , ได้ด้วย 
สัญญาไม , ได้ด้วยสัญญานั้น หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. สัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย แต่ทำกิจที่พึงทำด้วยสัญญาไม , ได้ด้วย 
สัญญานั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๔๙] ป. ไม่พึงกล่าวว่า สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทั้งหลาย หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาชื่ออสัญญสัตว์ 
มีอยู่ ก็เทวดาเหล่านั้น ย่อมจุติจากหมู่นั้น เพราะความเกิดขึ้นแห่ง 
สัญญา ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น สัญญาก็มีอยู่ในอสัญญสัตว์ทั้งหลาย น่ะสิ 

[๘๕๐] ส. สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทั้งหลาย หรือ? 

ป. มีในกาลบางคราว ไม่มีในกาลบางคราว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 355 

ส. เป็นสัญญสัตว์ในบางคราว เป็นอสัญญสัตว์ในกาลบางคราว เป็นสัญญ 
ภพในกาลบางคราว เป็นสัญญภพในกาลบางคราว เป็นปัญจโวการภพ 
ในกาลบางคราว เป็นเอกโวการภพในกาลบางคราว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๕๑] ส. สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทั้งหลายในกาลบางคราว ไม่มีในกาลบางคราว 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มีอยู่ในกาลไหน ไม่มีในกาลไหน 

ป. มีอยู่ในกาลจุติ ในกาลอุปบัติ ไม่มีในกาลตั้งอยู่ 

ส. เป็นสัญญสัตว์ในกาลจุติ ในกาลอุปบัติ เป็นอสัญญสัตว์ในกาลตั้งอยู่ 
เป็นสัญญภพในกาลจุติ ในกาลอุปบัติ เป็นอสัญญภพในกาลตั้งอยู่ เป็น 
ปัญจโวการภพในกาลจุติ ในกาลอุปบัติ เป็นเอกโวการภพในกาลตั้งอยู่ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
อสัญญกถา จบ. 

เนวสัญญานาสัญญายตนกถา 

[๘๕๒] สกวาที ไม่พึงกล่าวว่าสัญญามีอยู่ในฌวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นอสัญญภพ เป็นอสัญญคติ เป็นอสัญญสัตตาวาส เป็นอสัญญสงสาร 
เป็นอสัญญโยนิ เป็นอสัญฌูตตภาวปฏิลาภ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 356 

[๘๕๓] ส. เป็นสัญญภพ สัญญคติ สัญญสัตตวาส สัญญสงสาร สัญญโยนิ 
สัญฌูตตภาวปฏิลาภ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เป็นสัญญภพ เป็นสัญญคติ ฯลฯ เป็นสัญญัตตภาวปฏิลาภ 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า ไม่พึงกล่าวว่าสัญญมีอยู่ในฒวสัญญานาสัญญายตนภพ 
[๘๕๔] ส. ไม่พึงกล่าวว่าสัญญามีอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นเอกโวการภพ คติ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นจตุโวการภพ เป็นจตุโวการคติ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เป็นจตุโวการภพ คติ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
ไม่พึงกล่าวว่าสัญญามีอยู่ในเนวสัญญายตนภพ 
[๘๕๕] ป. ไม่พึงกล่าวว่า สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทั้งหลาย และนั้นเป็นอสัญญภพ 
เป็นอสัญญคติ เป็นอสัญญสัตตาวาส เป็นอสัญญสงสาร เป็นอสัญญโยนิ 
เป็นอสัญฌูตตภาวปฏิลาภ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ไม่พึงกล่าวว่า สัญญามีอยู่ในณวสัญญานาสัญญายตนภพ และนั้นก็เป็น 
อสัญญภพ เป็นอสัญญคติ เป็นอสัญญสัตตาวาส เป็นอสัญญสงสาร 
เป็นอสัญญโยนิ เป็นอสัญฌูตตภาวปฏิลาภ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ไม่พึงกล่าวว่า สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทั้งหลาย และนั้นเป็นเอกโว 
การภพ คติ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 357 


ส. ถูกแล้ว 

ป. ไม่พึงกล่าวว่า สัญญามีอยู่ในเนวสัญญายตนภพ และนั้นก็เป็นเอก 
โวการภพ คติ สัตตาวาส สงสาร โยนิ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๕๖] ส. ไม่พึงกล่าวว่า สัญญามีอยู่ในณวสัญญานาสัญญายตนภพ และนั้นเป็น 
สัญญภพ สัญญคติ ฯลฯ สัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ไม , พึงกล่าวว่า สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทังหลาย และทันเป็นสัญญภพ 
สัญญคติ ฯลฯ สัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๕๗] ส. ไม่พึงกล่าวว่า สัญญามีอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ และนั้นเป็น 
จตุโวการภพ คติ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

" ,2 V 

ส. ไม่พึงกล่าวว่า สัญญามีอยู่ในอสัญญสัตว์ทังหลาย และทันเป็นจตุโวการ 
ภพ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๕๘] ส. ไม่พึงกล่าวว่า สัญญามีอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เป็นจตุโวการภพ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เนวสัญญานาสัญญายตนภพเป็นจตุโวการภพ ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
ไม่พึงกล่าวว่าสัญญามีอยู่ในฒวสัญญานายตนภพ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 358 

[๘๕๙] ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เป็นจตุโวการภพ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สัญญามี 
อยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อากาสนัญจายตนภพ เป็นจตุโวการภพ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สัญญามีอยู่ 
ในอากาสานํฌูจายตนภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๖๐] ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เป็นจตุโวการภพ แต่ไม่พึงกล่าวว่า สัญญา 
มีอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณัญจายตนภพ ฯลฯ อากิญจัญญายตนภพ เป็นจตุโวการภพ แต่ไม่ 
พึงกล่าวว่าสัญญามีอยู่ในอากิญจัญญยตนภพ หรือ? 

ป. ไม่กล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๖๑] ส. อากาสานัญจายตนภพเป็นจตุโวการภพ สัญญามีอยู่ในภพนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพเป็นจตุโวการภพ สัญญามีอยู่ในภพนั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิญญาณัญจายตนภพ ฯลฯ อากิญจัฌญายตนภพ เป็นจตุโวการภพ สัญญา 
มีอยู่ในภพนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพเป็นจตุโวการภพ สัญญามีอยู่ในภพนั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 359 

[๘๖๒] ส. ไม่พึงกล่าวว่าสัญญามีอยู่ หรือว่าไม่มีอยู่ ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพเป็นจตุโวการภพ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เนวสัญญานาสัญญายตนภพเป็นจตุโวการภพ ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
ไม่พึงกล่าวว่าสัญญามีอยู่ หรือว่า ไม่มีอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ 

[๘๖๓] ส. ฒวสัญญานาสัญญายตนภพเป็นจตุโวการภพ แต่ไม , พึงกล่าวว่าสัญญามี 
อยู่ หรือว่าไม่มีอยู่ ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อากาสานัญจายตนภพ ฯลฯ วิญญาณัญจายตนภพ ฯลฯ อากิญจัญญาย 
ตนภพ เป็นจตุโวการภพ แต่ไม่พึงกล่าวว่าสัญญามีอยู่ หรือว่าไม่มีอยู่ 
ในอากิญจัญญายตนภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๖๔] ส. อากาสานัญจายตนภพเป็นจตุโวการภพ สัญญามีอยู่ในภพนั้นหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เป็นจตุโวการภพ สัญญามีอยู่ในภพนั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิญญาฌัญจายตนภพ ฯลฯ อากิญจัญญายตนภพ เป็นจตุโวการภพ 
สัญญามีอยู่ในภพนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เป็นจตุโวการภพ สัญญามีอยู่ในภพนั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 360 

[๘๖๕] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หาควรกล่าวไม , ว่า มี 
สัญญาหรือว่าไม่มีสัญญา หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. เป็นเนวสัญญานาสัญายตนภพ มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. หากว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนภพ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าว 
ว่า ในณวสัญญานาสัญญายตนภพ หาควรกล่าวไม , ว่ามีสัญญาหรือ? ว่า 
ไม่มีสัญญา 

[๘๖๖] ส. เพราะทำอธิบายว่า เป็นณวสัญญานาสัญญายตนภพ จึงหาควรกล่าวไม , ว่า 
สัญญามีอยู่หรือว่าไม่มีอยู่ ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เพราะทำอธิบายว่า เป็นอทุกขมสุขเวทนา จึงหาควรกล่าวไม่ว่าเวทนา 
หรือว่ามิใช่เวทนา ในอทุกขมสุขเวทนา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ฒวสัญญานาสัญญายตนกถา จบ 
วรรคที่ ๓ จบ 


วรรคที่ ๔ 
คิหิสส อรหาติกถา 

[๘๖๗] สกวาที คฤหัสถ์พึงเป็นพระอรหันต์ได้ หรือ? 
ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. คิหิสัญโญชน์ของพระอรหันต์ยังมีอยู่ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 361 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. คิหิสัญโญชน์ของพระอรหันต์ไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า คิหิสัญโญชน์ของพระอรหันต์ไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า คฤหัสถ์ 
พึงเป็นพระอรหันต์ไต้ 

[๘๖๘] ส. คฤหัสถ์พึงเป็นพระอรหันต์ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คิหิสัญโญชน์อันพระอรหันต์ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็น 
ดุจตาลยอดด้วน ทำให้ไม่เกิดได้ในภายหลัง ทำให้มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไป 
เป็นธรรมดาแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า คิหิสัญโญชน์อันพระอรหันต์ละขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว ทำ 
ให้เป็นดุจตาลยอดด้วน ทำให้ไม่เกิดได้ในภายหลัง ทำให้มีอันไม่เกิด 
ขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า คฤหัสถ์พึงเป็นพระอรหันต์ 

ไๅ V 

เด 

[๘๖๙] ส. คฤหัสถ์พึงเป็นพระอรหันต์ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คฤหัสถ์ไรๆ ที่ยังมิได้ละคิหิสัญโญชน์แล้วเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ 
ในปัจจุบันเทียวมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่มี 

ส. หากว่า คฤหัสถ์ไรๆ ที่ยังมิได้ละคิหิสัญโญชน์แล้วเป็นผู้กระทำที่สุด 
แห่งทุกข์ในปัจจุบันเทียวไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า คฤหัสถ์พึงเป็นพระอรหันต์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 362 

[๘๗๐] ส. คฤหัสถ์พึงเป็นพระอรหันต์ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปริพาชก ผู้วัจฉโคตร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระ 
โคดมผู้เจริญ คฤหัสถ์ไรๆ ที่ยังมิได้ละคิหิสัญโญชน์ แล้วเป็นผู้ 
กระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะกายแตกมีอยู่หรือหนอ พระผู้มีพระ 
ภาคตรัสตอบว่า ดูกรวัจฉะ ไม่มีคฤหัสถ์ไรๆ ที่ยังมิได้ละคิหิลัญ 
โญชน์แล้วเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ 1 ได้เพราะกายแตก ดังนี้ เป็น 
สูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า คฤหัสถ์พึงเป็นพระอรหันต์ได้ ดังนี้ 

[๘๗๑] ส. คฤหัสถ์พึงเป็นพระอรหันต์ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ทรงเสพเมถุนธรรม พึงยังเมถุนธรรมให้เกิดขึ้น พึงนอนที่ 
นอนอันดับแคบด้วยบุตร พึงใช้ผ้ากาสิกและจุรณจันทน์พึงทัดทรงดอก 
ไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้ พึงยินดีเงินทอง พึงรับแพะ แกะ ไก , 

สุกร พึงรับช้าง วัว ม้า ลา พึงรับนกกระทา นกคุ่ม และหางนกยูง 
พึงทรงเกี้ยว (เครื่องประดับมวยผม) มีขั้วอันเหลือง พึงทรงผ้าขาวมีชาย 
ยาว พึงเป็นผู้ครองเรือนตลอดชีวิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๗๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า คฤหัสถ์พึงเป็นพระอรหันต์ได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ยสกุลบุตร อุตติยคฤหบดี เสตุมาณพ ได้บรรลุพระอรหัตทั้งเพศคฤหัสถ์ 
มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 363 


ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า ยสกุลบุตร อุตติยคฤหบดี เสตุมาณพ ได้บรรลุพระอรหัตทั้งเพศ 
คฤหัสถ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า คฤหัสถ์พึงเป็นพระอรหันต์ 

11 V 

เด 

คิหิสส อรหาติกถา จบ 


อุปปัตติกถา 

[๘๗๓] สกวาที เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นพระโสดาบันพร้อมกับการผุดเกิดก็ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๗๔] ส. เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีพร้อมกับการผุดก็เกิดได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๗๕] ส. เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นพระอนาคามีพร้อมกับการผุดเกิดก็ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๗๖] ส. เป็นพระโสดาบันพร้อมกับการผุดเกิดไม , ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เป็นพระโสดาบันพร้อมกับการผุดเกิดไม , ได้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 364 

[๘๗๗] ส. เป็นพระสกทาคามีพร้อมกับการผุดเกิดไม , ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เป็นพระสกทาคามีพร้อมกับการผุดเกิดไม , ได้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ 
[๘๗๘] ส. เป็นพระอนาคามีพร้อมกับการผุดเกิดไม , ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เป็นพระอนาคามีพร้อมกับการผุดเกิดไม , ได้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ 
[๘๗๙] ส. เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสารีบุตรเถระ เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิด หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระโมคคัลลานเถระ ฯลฯ พระมหากัสสปเถระ ฯลฯ พระมหากัจจายน 
เถระ ฯลฯ พระมหาโกฏฐิตเถระ ฯลฯ พระมหาป้ณฐกเถระ เป็น 
พระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิด หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๘๐] ส. พระสารีบุตรเถระ มิได้เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิด หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระสารีบุตรเถระ มิได้เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิด 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ 
[๘๘๑] ส. พระมหาโมคคัลลานเถระ ฯลฯ พระมหากัสสปเถระ มหากัจจายนเถระ 
พระมหาโกฏฐิตเถระ ฯลฯ 

[๘๘๒] ส. พระมหาปัฌฐกเถระ มิได้เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิด หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระมหาป้ณฐกเถระ มิได้เป็นพระอรหันต์พร้อมกับผุดเกิด ก็ต้อง 
ไม่กล่าวว่า เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 365 

[๘๘๓] ส. เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทำให้แจ้งซึ่งพระอรหัตได้ด้วยจิตดวงแสวงหาการผุดเกิด อันเป็นโลกิยะ 
มีอาสวะ ฯลฯ ประกอบด้วยสังกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๘๔] ส. เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชิตดวงแสวงหาการผุดเกิด เป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏ ให้ถึงความสิ้น 
ไปให้ถึงความตรัสรู้ ให้ถึงนิพพาน ไม , เป็นอารมณ์ของอาสวะ ฯลฯ 
ไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๘๕] ส. จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด ไม่เป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏ ไม่เป็น 
ธรรมให้ถึงความสิ้นไป ไม่เป็นธรรมให้ถึงความตรัสรู้ ไม่เป็นธรรมให้ 
ถึงนิพพาน เป็นอารมณ์ของอาสวะ ฯลฯ เป็นอารมณ์ของสังกิเลส 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด ไม , เป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏ 
ไม่เป็นธรรมให้ถึงความสิ้นไป ไม่เป็นธรรมให้ถึงความตรัสรู้ ไม่เป็นธรรม 
ให้ถึงนิพพาน เป็นอารมณ์ของอาสวะ ฯลฯ เป็นอารมณ์ของสังกิเลสก็ 
ต้องไม , กล่าวว่า เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ 

[๘๘๖] ส. เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 366 

ส. ละราคะได้ ละโทสะได้ ละโมหะได้ ฯลฯ ละอโนตตัปปะ ได้ด้วย 
จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๘๗] ส. เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชิตดวงแสวงหาการผุดเกิด เป็นมรรค ฯลฯ เป็นสติปัฏฐาน เป็น 
สัมมัปปธาน เป็นอิทธิบาท เป็นอินทรีย์ เป็นพละ ฯลฯ เป็นโพชฌงค์ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๘๘] ส. เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กำหนดรู้ทุกข์ ละสมุทัย ทำให้แจ้งนิโรธ ยังมรรคให้เกิดได้ด้วยชิตดวง 
แสวงหาการผุดเกิด หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๘๙] ส. เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการผุดเกิดได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จุติชิตเป็นมัคคชิต ชิตดวงแสวงหาการผุดเกิด เป็นผลชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
อุปปัตติกถา จบ 


อนาสวกถา 

[๘๙๐] สกวาที ธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 367 

ส. เป็นมรรค เป็นผล เป็นนิพพาน เป็นโสดาปัตติมรรค เป็นโสดาปัตติผล 
เป็นสกทาคามิมรรค เป็นสกทาคามิผล เป็นอนาคามิมรรค เป็นอนาคามิผล 
เป็นอรหัตมรรค เป็นอรหัตผล เป็นสติปัฏฐาน เป็นสัมมัปปธาน 
เป็นอิทธิบาท เป็นอินทรีย์ เป็นพละ เป็นโพชฌงค์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๙๑] ส.ธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์ ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักษุของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. จักษุของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นมรรค เป็นผล เป็นนิพพาน เป็นโสดาปัตติมรรค เป็นโสดาปัตติผล 
ฯลฯ เป็นโพชฌงค์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสตะของพระอรหันต์ ฯลฯ ฆานะของพระอรหันต์ ฯลฯ ชิวหาของ 
พระอรหันต์ ฯลฯ กายของพระอรหันต์ ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๙๒] ส. กายของพระอรหันต์ ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นมรรค เป็นผล เป็นนิพพาน เป็นโสดาปัตติมรรค เป็นโสดาปัตติผล 
ฯลฯ เป็นโพชฌงค์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๙๓] ส. กายของพระอรหันต์ ไม , เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 368 

ส. กายของพระอรหันต์ ยังเข้าถึงการยกย่องและการข่มขี่ ยังเข้าถึงการดัด 
และการทำลาย ยังทั่วไปแก , ฝูงกา ฝูงแร้ง ฝูงเหยี่ยว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมอันไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ยังเข้าถึงการยกย่องและการข่มขี่ ยัง 
เข้าถึงการตัดและการทำลาย ยังทั่วไปแก่ฝูงกา ฝูงแร้ง ฝูงเหยี่ยว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๙๔] ส. พิษพึงเข้าไป ศาตราพึงเข้าไป ไฟพึงเข้าไป ในกายของพระอรหันต์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พิษพึงเข้าไป ศาตราพึงเข้าไป ไฟพึงเข้าไปในธรรมอันไม่เป็นอารมณ์ของ 
อาสวะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๙๕] ส. กายของพระอรหันต์ ยังจะจองจำ ด้วยเครื่องจองจำคือขื่อ ด้วยเครื่องจอง 
จำคือเชือก ด้วยเครื่องจองจำคือตรวน ด้วยเครื่องจองจำคือบ้าน ด้วย 
เครื่องจองจำคือนิคม ด้วยเครื่องจองจำคือเมือง ด้วยเครื่องจองจำคือ 
ชนบท ด้วยเครื่องจองจำ ๕ ประการ ได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมอันไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ยังจะจองจำด้วยเครื่องจองจำคือขื่อ 
ด้วยเครื่องจองจำคือเชือก ด้วยเครื่องจองจำคือตรวน ด้วยเครื่องจองจำ 
คือบ้าน ด้วยเครื่องจองจำคือนิคม ด้วยเครื่องจองจำคือเมือง ด้วยเครื่อง 
จองจำคือชนบท ด้วยเครื่องจองจำ ๕ ประการ ได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๙๖] ส. ผิว่า พระอรหันต์ให้จีวรแก่ปุถุชน จีวรนั้นไม , เป็นอารมณ์ของอาสวะแล้ว 
เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 369 

ส. จีวรนั้นไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วเป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ของที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอันนั้น ของที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็อัน 
นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ของที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอันนั้น ของที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็ 
นั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มรรคไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ แล้วเป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผล สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ ไม่เป็น 
อารมณ์ของอาสวะแล้วเป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๙๗] ส. ผิว่า พระอรหันต์ ให้บิณฑบาต ให้เสนาสนะ ให้คิลานปัจจัยเภสัชชบริ 
ขาร แก่ปุถุชน คิลานปัจจัยเภสัชชบริขารนั้น ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 
แล้วเป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. คิลานปัจจัยเภสัชชบริขารนั้น ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วเป็นอารมณ์ 
ของอาสวะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ของที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอันนั้น ของเป็นอารมณ์ของอาสวะก็อัน 
นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 370 

ส. ของที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอันนั้น ของที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็อัน 
นั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มรรคไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ แล้วเป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผล สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ ไม , เป็น 
อารมณ์ของอาสวะแล้ว เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๙๘] ส. ผิว่า ปุถุชน ถวายจีวรแก่พระอรหันต์จีวรนั้นเป็นอารมณ์ของอาสวะ 
แล้วไม , เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๘๙๙] ส. จีวรนั้น เป็นอารมณ์ของอาสวะ แล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ของที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอันนั้น ของที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็อัน 
นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ของที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอันนั้น ของที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็ 
อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ราคะเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้ว ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โทสะ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เป็นอารมณ์ของอาสวะแล้ว ไม่เป็น 
อารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 371 

[๙๐๐] ส. ผิว่า ปุถุชน ถวายบิณฑบาต ถวายเสนาสนะ ถวายกิลานปัจจยเภสัชช 
บริขารแก , พระอรหันต์ กิลานปัจจยเภสัชชบริขารนั้น เป็นอารมณ์ของ 
อาสวะ แล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๐๑] ส. กิลานปัจจยเภสัชชบริขารนั้น เป็นอารมณ์ของอาสวะ แล้วไม่เป็นอารมณ์ 
ของอาสวะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ของที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอันนั้น ของที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็อัน 
นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ของที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอันนั้น ของที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็อัน 
นั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ราคะเป็นอารมณ์ของอาสวะ แล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โทสะ ฯลฯ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เป็นอารมณ์ของอาสวะแล้ว 
ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๐๒] ป.ไม่พึงกล่าวว่าธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์ ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีอาสวะ มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 372 


ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีอาสวะ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
ธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์ ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ดังนี้ 
อนาสวกถา จบ 


สมันนาคตกถา 

[๙๐๓] สกวาที พระอรหันต์ประกอบด้วยผล ๔ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ประกอบด้วยผัสสะ ๔ ด้วยเวทนา ๔ ด้วยสัญญา ๔ ด้วย 
เจตนา ๔ ด้วยจิต ๔ ด้วยศรัทธา ๔ ด้วยวิริยะ ๔ ด้วยสติ ๔ ด้วย 
สมาธิ ๔ ด้วยปัญญา ๔ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๙๐๔] ส. พระอนาคามีประกอบด้วยผล ๓ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีประกอบด้วยผัสสะ ๓ ฯลฯ ด้วยปัญญา ๓ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๙๐๕] ส. พระสกทาคามีประกอบด้วยผล ๒ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีประกอบด้วยผัสสะ ๒ ฯลฯ ด้วยปัญญา ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๙๐๖] ส. พระอรหันต์ประกอบด้วยโสดาปัตติผลหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 373 

ส. พระอรหันต์เป็นพระโสดาบันผู้สัตตข้ตตุปรมะ ผู้โกลังโกละ ผู้เอกพีชี 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ประกอบด้วยสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เป็นพระสกทาคามี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ประกอบด้วยอนาคามิผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี ผู้อุปหัจจปรินิพพาขี ผู้ 
อสังขารปรินึพพาขี ผู้สสังขารปรินึพพาขี ผู้อุทชังโสโตอกนึฏฐคามี 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๙๐๗] ส. พระอนาคามีประกอบด้วยโสดาปัตติผลหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีเป็นพระโสดาบันผู้สัตตขัตตุปรมะ ผู้โกลังโกละ ผู้เอกพีชี 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอนาคามีประกอบด้วยสกทาคามิผลหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีเป็นพระสกทาคามีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 374 

[๙๐๘] ส. พระสกทาคามีประกอบด้วยโสดาปัตติผลหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีเป็นพระโสดาบันผู้สัตตข้ตตุปรมะ ผู้โกลังโกละ ผู้เอกพีชี 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๐๙] ส. ผู้ประกอบด้วยโสดาปัตติผล พึงกล่าวว่า โสดาบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ประกอบด้วยโสดาปัตติผลหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์องค์นั้น พระโสดาบันก็องค์นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๑๐] ส. ผู้ประกอบด้วยสกทาคามิผล พึงกล่าวว่า สกทาคามี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ประกอบด้วยสกทาคามิผลหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์องค์นั้น พระสกทาคามีก็องค์นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๑๑] ส. ผู้ประกอบด้วยอนาคามิผล พึงกล่าวว่า อนาคามี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ประกอบด้วยอนาคามิผลหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์องค์นั้น พระอนาคามีก็องค์นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 375 

[๙๑๒] ส. ผู้ประกอบด้วยโสดาปัตติผล พึงกล่าวว่า โสดาบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีประกอบด้วยโสดาปัตติผลหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีองค์นั้น พระโสดาบันก็องค์นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๑๓] ส. ผู้ประกอบด้วยสกทาคามิผล พึงกล่าวว่า สกทาคามี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีประกอบด้วยสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีองค์นั้น พระสกทาคามีก็องค์นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๑๔] ส. ผู้ประกอบด้วยโสดาปัตติผล พึงกล่าวว่า โสดาบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีประกอบด้วยโสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีองค์นั้น พระโสดาบันก็องค์นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๙๑๕] ส. พระอรหันต์ประกอบด้วยโสดาปัตติผลหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เลยโสดาปัตติผลไปแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์เลยโสดาปัตติผลไปแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระ 
อรหันต์ประกอบด้วยโสดาปัตติผล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 376 

[๙๑๖] ส. พระอรหันต์เลยโสดาปัตติผลไปแล้ว ยังชื่อว่าประกอบด้วยโสดาปัตติผล 
นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เลยโสดาปัตติมรรคไปแล้ว เลยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉา สีลพ 
พตปรามาส ราคะที่เป็นอปายคามี โทสะที่เป็นอปายคามี โมหะที่เป็น 
อปายคามี ไปแล้ว ยังชื่อว่าประกอบด้วยโมหะที่เปีนอปายคามีนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๙๑๗] ส. พระอรหันต์ประกอบด้วยสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เลยสกทาคามิผลไปแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์เลยสกทาคามิผลไปแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระ 
อรหันต์ประกอบด้วยสกทาคามิผล 

[๙๑๘] ส. พระอรหันต์เลยสกทาคามิผลไปแล้ว ยังชื่อว่าประกอบด้วยสกทาคามิผล 
นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เลยสกทาคามิมรรคไปแล้ว เลยกามราคะอย่างหยาบ พยาบาท 
อย่างหยาบไปแล้ว ยังชื่อว่า ประกอบด้วยพยาบาทอย่างหยาบนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๙๑๙] ส. พระอรหันต์ประกอบด้วยอนาคามิผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เลยอนาคามิผลไปแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์เลยอนาคามิผลไปแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระ 
อรหันต์ประกอบด้วยอนาคามิผล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 377 

[๙๒๐] ส. พระอรหันต์เลยอนาคามิผลไปแล้ว ยังชื่อว่าประกอบด้วยอนาคามิผลนั้น 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เลยอนาคามิมรรคไปแล้ว เลยกามราคะอย่างละเอียด พยาบาท 
อย่างละเอียดไปแล้ว ยังชื่อว่า ประกอบด้วยพยาบาทอย่างละเอียดนั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๒๑] ส. พระอนาคามีประกอบด้วยโสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีเลยโสดาปัตติผลไปแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอนาคามีเลยโสดาปัตติผลไปแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระ 
อนาคามีประกอบด้วยโสดาปัตติผล 

[๙๒๒] ส. พระอนาคามีเลยโสดาปัตติผลไปแล้ว ยังชื่อว่าประกอบด้วยโสดาปัตติผล 
นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีเลยโสดาปัตติมรรคไปแล้ว เลยสักกายทิฏฐิ ฯลฯ โมหะ 
ที่เป็นอปายคามีไปแล้ว ยังชื่อว่า ประกอบด้วยโมหะที่เป็นอปายคามีนั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๒๓] ส. พระอนาคามีประกอบด้วยสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีเลยสกทาคามิผลไปแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 378 

ส. หากว่า พระอนาคามีเลยสกทาคามิผลไปแล้ว ก็ต้องไม , กล่าวว่า พระ 
อนาคามีประกอบด้วยสกทาคามิผล 

[๙๒๔] ส. พระอนาคามีเลยสกทาคามิผลไปแล้ว ยังชื่อว่าประกอบด้วยสกทาคามิผล 
นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอนาคามีเลยสกทาคามิมรรคไปแล้ว เลยกามราคะอย่างหยาบ พยาบาท 
อย่างหยาบไปแล้ว ยังชื่อว่าประกอบด้วยพยาบาทอย่างหยาบนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๒๕] ส. พระสกทาคามีประกอบด้วยโสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีเลยโสดาปัตติผลไปแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระสกทาคามีเลยโสดาปัตติผลไปแล้ว ก็ต้องไม , กล่าวว่า พระ 
สกทาคามีประกอบด้วยโสดาปัตติผล 

[๙๒๖] ส. พระสกทาคามีเลยโสดาปัตติผลไปแล้ว ยังชื่อว่าประกอบด้วยโสดาปัตติผล 
นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีเลยโสดาปัตติมรรคไปแล้ว เลยสักกายทิฏฐิ ฯลฯ โมหะ 
ที่เป็นอปายคามีไปแล้ว ยังชื่อว่าประกอบด้วยโมหะที่เป็นอปายคามีนั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๒๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า พระอรหันต์ประกอบด้วยผล ๔ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระอรหันต์ได้ผล ๔ แล้ว และไม , เสื่อมจากผล ๔ นั้น มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 379 

ป. หากว่า พระอรหันต์ได้ผล ๔ และไม่เสื่อมจากผล ๔ นั้น ด้วยเหตุนั้นนะ 
ท่านจึงต้องกล่าวว่า พระอรหันต์ประกอบด้วยผล ๔ 
[๙๒๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า พระอนาคามีประกอบด้วยผล ๓ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระอนาคามีได้ผล ๓ แล้ว และไม , เสื่อมจากผล ๓ นั้น มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระอนาคามี ได้ผล ๓ และไม , เสื่อมจากผล ๓ นั้น ด้วยเหตุนั้น 
นะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระอนาคามีประกอบด้วยผล ๓ 
[๙๒๙] ป. ไม่พึงกล่าวว่า พระสกทาคามีประกอบด้วยผล ๒ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระสกทาคามี ได้ผล ๒ แล้ว และไม่เสื่อมจากผล ๒ นั้น มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระสกทาคามี ได้ผล ๒ แล้ว และไม , เสื่อมจากผล ๒ นั้น 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระสกทาคามีประกอบด้วยผล ๒ 
[๙๓๐] ส. พระอรหันต์ ได้ผล ๔ แล้ว และไม , เสื่อมจากผล ๔ นั้น เพราะเหตุนั้น 
พระอรหันต์จึงชื่อว่า ประกอบด้วยผล ๔ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ได้มรรค ๔ แล้วไม่เสื่อมจากมรรค ๔ นั้น เพราะเหตุนั้น 
พระอรหันต์จึงชื่อว่า ประกอบด้วยมรรค ๔ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๓๑] ส. พระอนาคามี ได้ผล ๓ แล้ว และไม่เสื่อมจากผล ๓ นั้น เพราะเหตุนั้น 
พระอนาคามีจึงชื่อว่า ประกอบด้วยผล ๓ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 380 

ส. พระอนาคามีได้มรรค ๓ แล้ว และไม่เสื่อมจากมรรค ๓ นั้น เพราะเหตุ 
นั้น พระอนาคามีจึงชื่อว่า ประกอบด้วยมรรค ๓ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๓๒] ส. พระสกทาคามี ได้ผล ๒ แล้ว และไม , เสื่อมจากผล ๒ นั้น เพราะเหตุนั้น 
พระสกทาคามีจึงชื่อว่า ประกอบด้วยผล ๒ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามีได้มรรค ๒ แล้ว และไม , เสื่อมจากมรรค ๒ นั้น เพราะ 
เหตุนั้น พระสกทาคามีจึงชื่อว่า ประกอบด้วยมรรค ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
สมันนาคตกถา จบ 


อุเบกขาสมันนาคตกถา 

[๙๓๓] สกวาที พระอรหันต์ประกอบด้วยอุเบกขา ๖ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ประกอบด้วยผัสสะ ๖ ด้วยเวทนา ๖ ด้วยสัญญา ๖ ฯลฯ 
ด้วยปัญญา ๖ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๙๓๔] ส. พระอรหันต์ประกอบด้วยอุเบกขา ๖ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์เห็นรูปด้วยจักษุอยู่ ยังพึงเสียงด้วยโสตได้ ยังสูดกลิ่นด้วย 
ฆานะได้ ยังลิ้มรสด้วยชิวหาได้ ยังถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายได้ ยังรู้ 
ธรรมารมณ์ด้วยใจได้ ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจอยู่ ยังเห็นรูปด้วยจักษุได้ 
ยังพึงเสียงด้วยโสตได้ ยังสูดกลิ่นด้วยฆานะได้ ยังลิ้มรสด้วยชิวหาได้ 
ยังถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 381 

[๙๓๕] ส. พระอรหันต์ประกอบด้วยอุเบกขา ๖ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ประกอบ ตั้งมั่นด้วยอุเบกขา ๖ อุเบกขา ๖ ปรากฏเนืองๆ สมํ่าเสมอ 
ไม่ระคนกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๓๖] ป. ไม่พึงกล่าวว่า พระอรหันต์ประกอบด้วยอุเบกขา ๖ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระอรหันต์มีอุเบกขา ๖ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระอรหันต์มีอุเบกขา ๖ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
พระอรหันต์ประกอบด้วยอุเบกขา ๖ 
อุเบกขาสมันนาคตกถา จบ. 

โพธิยา พุทโธติกถา 

[๙๓๗] สกวาที ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เมื่อปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ดับไปแล้ว ปราศจากไปแล้ว ระงับไปแล้ว 
ก็กลับเป็นผู้มิใช่พุทธะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๓๘] ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชื่อว่า พทธะ เพราะปัฌฌาเป็นเครื่องตรัสรทเป็นอดีต หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 382 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๓๙] ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอดีต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ยังกระทำกิจที่พึงทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่อง 
ตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๔๐] ส. ยังกระทำกิจที่พึงทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่อง 
ตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ยังกำหนดรู้ทุกข์ ละสมุทัย ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธ ยังมรรคให้เกิดได้ ด้วย 
ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๔๑] ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอนาคต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๔๒] ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอนาคต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กระทำกิจที่พึงทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ได้ ด้วยปัญญาเป็นเครื่อง 
ตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๔๓] ส. กระทำกิจที่พึงทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ได้ ด้วยปัญญาเป็นเครื่อง 
ตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 383 

ส. กำหนดรู้ทุกข์ ฯลฯ ยังมรรคให้เกิดได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้นั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๔๔] ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นปัจจุบัน กระทำกิจที่พึง 
ทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอดีต กระทำกิจที่พึงทำ 
ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๔๕] ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นปัจจุบัน กำหนดรู้ทุกข์ 
ละสมุทัย ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธ ยังมรรคให้เกิดได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่อง 
ตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอดีต กำหนดรู้ทุกข์ ฯลฯ 
ยังมรรคให้เกิดได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๔๖] ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นปัจจุบัน กระทำกิจที่พึง 
ทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ได้ ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอนาคต กระทำกิจ 
ที่พึงกระทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ได้ ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้นั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 384 

[๙๔๗] ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นปัจจุบัน กำหนดรู้ทุกข์ 
ฯลฯ ยังมรรคให้เกิดได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอนาคต กำหนดรู้ทุกข์ 
ฯลฯ ยังมรรคให้เกิดได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๔๘] ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอดีต แต่กระทำกิจ 
ที่พึงทำ ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ไม , ได้ ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้นั้น 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นปัจจุบัน แต่กระทำกิจที่ 
พึงทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ไม , ได้ ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้นั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๔๙] ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอดีต แต่กำหนดรู้ทุกข์ 
ฯลฯ ยังมรรคให้เกิดไม , ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นปัจจุบัน แต่กำหนดรู้ 
ทุกข์ ฯลฯ ยังมรรคให้เกิดไม , ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๕๐] ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอนาคต แต่กระทำ 
กิจที่พึงทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ไม , ได้ ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ 
นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 385 

ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นปัจจุบัน แต่กระทำ 
กิจที่พึงกระทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ไม , ได้ ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ 
นั้นหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๕๑] ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอนาคต แต่กำหนดรู้ทุกข์ 
ฯลฯ ยังมรรคให้เกิดไม , ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นปัจจุบัน แต่กำหนดรู้ 
ทุกข์ ฯลฯ ยังมรรคให้เกิดไม , ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๕๒] ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอดีต ชื่อ ว่า พุทธะ 
เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอนาคต ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญา 
เป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้สาม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๕๓] ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้สาม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ประกอบ ตั้งมั่น ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งสาม ปัญญาเป็นเครื่อง 
ตรัสรู้ทั้งสาม ปรากฏเนื่องๆ สมํ่าเสมอ ไม่ระคนกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๕๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ชื่อว่า พุทธะ เพราะการได้ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 386 


ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า ชื่อว่า พุทธะ เพราะการได้ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ ด้วยเหตุนั้นนะ 
ท่านจึงต้องกล่าวว่า ชื่อว่า พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ 
[๙๕๕] ส. ชื่อว่า พุทธะ เพราะการได้ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า 
พุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชื่อว่า โพธิ (ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้) ก็เพราะการได้ปัญญาเป็นเครื่อง 
ตรัสรู้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
โพธิยา พุทโธติกถา จบ 

ลักษณกถา 

[๙๕๖] สกวาที ผู้ประกอบด้วยลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ผู้ประกอบด้วยลักษณะบางส่วน เป็นพระโพธิสัตว์ บางส่วน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๕๗] ส. ผู้ประกอบด้วยลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้ประกอบด้วยลักษณะ ๑ ใน ๓ ส่วน เป็นพระโพธิสัตว์ ๑ ใน ๓ ส่วน 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๕๘] ส. ผู้ประกอบด้วยลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 387 

ส. ผู้ประกอบด้วยลักษณะกึ่งหนึ่ง เป็นพระโพธิสัตว์กึ่งหนึ่ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๕๙] ส. ผู้ประกอบด้วยลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักกวัตติสัตว์เป็นผู้ประกอบด้วยลักษณะ จักกวัตติสัตว์ก็เป็นพระโพธิ 
สัตว์หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๖๐] ส. จักกวัตดึสัตว์เป็นผู้ประกอบด้วยลักษณะ จักกวัตติสัตว์ก็เป็นพระโพธิ 
สัตว์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุรพประโยค บุรพจริยา การกล่าวธรรม การแสดงธรรมของพระโพธิสัตว์ 
เป็นเช่นใด บุรพประโยค บุรพจริยา การกล่าวธรรม การแสดงธรรม ของ 
พระเจ้าจักรพรรดิ ก็เป็นเช่นนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๖๑] ส. เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติ พวกเทวดารับก่อน พวกมนุษย์รับภายหลัง 
ฉันใด เมื่อจักกวัตติสัตว์ประสูติ พวกเทวดารับก่อน พวกมนุษย์รับภาย 
หลัง ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๖๒] ส. เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติ เทวบุตร ๔ องค์รับแล้ววางไว้เบื้องหน้าพระ 
มารดา ทูลว่า ข้าแต่พระเทวี ทรงดีพระทัยเถิด พระโอรสผู้มีศักดใหญ่ของ 
พระองค์บังเกิดแล้ว ฉันใด เมื่อจักกวัตติสัตว์ประสูติ เทพบุตร ๔ องค์ 
รับแล้ววางไว้เบื้องหน้าพระมารดา ทูลว่า ข้าแต่พระเทวี ทรงดีพระทัยเถิด 
พระโอรสผู้มีศักดใหญ่ของพระองค์บังเกิดแล้ว ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 388 

[๙๖๓] ส. เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติ ธารนํ้าทั้ง ๒ คือ ธารนาเย็น ๑ ธารนาร้อน ๑ 
ปรากฏจากอากาศ สำหรับเป็นนํ้าสรงของพระโพธิสัตว์และพระมารดา 
ฉันใด เมื่อจักกวัตติสัตว์ประสูติ ธารนั้าทั้ง ๒ คือ ธารนาเย็น ๑ ธารนา 
ร้อน๑ก็ปรากฏจากอากาศสำหรับเป็นนํ้าสรงของจักกวัตติสัตว์และพระ 
มารดา ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๖๔] ส. พระโพธิสัตว์พอประสูติแล้วเดี๋ยวนั้น ก็ทรงยืนได้ด้วยพระบาททั้งสองอัน 
เสมอ ผันพระพักตร์ทางทิศอุดร ทรงดำเนินได้ ๗ ก้าว มีพระกรดขาว 
กั้นตามไป ทรงแลดูทิศทั้งปวง และทรงเปล่งอาสภิวาจาว่า เราเป็นผู้เลิศ 
แห่งโลก เราเป็นผู้ใหญ่แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลก 
ชาตินี้เป็นที่สุด บัดนี้ภพใหม่เป็นไม่มีอีกละ ดังนี้ฉันใด จักกวัตดึ 
สัตว์พอประสูติแล้วเดี๋ยวนั้น ก็ยืนได้ด้วยพระบาททั้งสองอันเสมอ ผัน 
พระพักตร์ไปทางทิศอุดร ทรงดำเนินไปได้ ๗ ก้าว มีพระกรดขาวกั้นตาม 
ไป ทรงแลดูทิศทั้งปวง และทรงเปล่งอาสภิวาจาว่า เราเป็นผู้เลิศแห่ง 
โลก เราเป็นผู้ใหญ่แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลก ชาติ 
นี้เป็นที่สุด บัดนี้ภพใหม่เป็นไม่มีละ ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๖๕] ส. เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติ ย่อมปรากฏแสงสว่างใหญ่ โอภาสใหญ่ แผ่นดิน 
ไหวใหญ่ ฉันใด เมื่อชักกวัตตึสัตว์ประสูติ ก็ย่อมปรากฏแสงสว่างใหญ่ 
โอภาสใหญ่ แผ่นดินไหวใหญ่ ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๖๖] ส. พระกายตามปกติของพระโพธิสัตว์ ฉายพระรัศมีออกไปว่าหนึ่งโดยรอบ 
ฉันใด พระกายตามปกติของจักกวัตติสัตว์ ก็ฉายพระรัศมีออกไปวาหนึ่ง 
โดยรอบ ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 389 

[๙๖๗] ส. พระโพธิสัตว์ทรงเห็นมหาสุบิน ฉันใด ชักกวัตติสัตว์ ก็ทรงเห็นมหาสุ 
บิน ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๖๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ผู้ประกอบด้วยลักษณะ เป็นพระโพธิสัตว์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาปุริสลักษณะ'ของ 
พระมหาบุรุษ ๓๒ ประการนี้ที่พระมหาบุรุษผู้ประกอบมีคติเป็น ๒ 
เท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่น คือ ถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
ผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา ทรงพิชิตตลอดปฐพีมีมหาสมุทรทั้ง ๔ 
เป็นที่สุด ทรงเจนจบรัฐประศาสโนบายเป็นเหตุมั่นคงแห่งชนบท ทรง 
ประกอบด้วยรัตนะ ๗ ประการ เพราะรัตนะ ๗ ประการนี้ ย่อมบัง 
เกิดแก่ท้าวเธอ ศึอชักกรัตนะ (จักรแก้ว) หัตถิรัตนะ (ช้างแก้ว) 

อัสสรัตนะ (ม้าแก้ว) มฌิรัตนะ (ดวงมณีแก้ว) อิตถีรัตนะ (นางแก้ว) 

คหปติรัตนะ (ขุนคลังแก้ว) ปริณายกรัตนะ (ขุนพลแก้ว) เป็นที่ ๗ 
และท้าวเธอมีพระราชบุตรจำนวนพันปลาย ล้วนแก้วกล้าองอาจ 
สามารถยํ่ายีกองทัพฝ่ายปรปักษ์ ทรงพิชิตยิ่งแก้ว ครอบครองแผ่นดิน 
นี้อันมีสาครเป็นขอบเขต โดยธรรม โดยไม่ต้องใช้อาญา โดย 
ไม่ต้องใช้ศาตรา แต่ถ้าออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริยะ จะเป็น 
พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแก้วในโลก 
ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแก้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น ผู้ประกอบด้วยลักษณะ ก็เป็นพระโพธิสัตว์ น่ะสิ 


ลักขณกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 390 

นิยาโมกกันติกถา 

[๙๖๙] สกวาที พระโพธิสัตว์ได้หยั่งลงสู่ทางอันแน่นนอน (อริยมรรค) มีพรหมจรรย์ 
อันประพฤติแล้ว ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่า กัสสปะ 
หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พระโพธิสัตว์เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค พระนามว่ากัสสปะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๗๐] ส. พระโพธิสัตว์เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นสาวกแล้ว จึงเป็นพระพุทธเจ้า หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๙๗๑] ส. เป็นสาวกแล้ว จึงเป็นพระพุทธเจ้า หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยการพึงตาม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๙๗๒] ส. เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยการพึงตาม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคเป็นพระสยัมภู หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสยัมภู ก็ต้องไม , กล่าวว่า เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยการ 
พึงตาม 

[๙๗๓] ส. พระโพธิสัตว์ ได้หยั่งลงสู่ทางอันแน่นอน มีพรหมจรรย์อันประพฤติแล้ว 
ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 391 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้สามัญญผลอีก ๓ เท่านั้น ณ ควงไม้โพธิ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๗๔] ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้สามัญญผลทั้ง ๔ ณ ควงไม้โพธิ มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้สามัญญผลทั้ง ๔ ณ ควงไม้โพธิ ก็ต้อง 
ไม่กล่าวว่า พระโพธิสัตว์ได้หยั่งลงสู่ทางอันแน่นอน มีพรหมจรรย์อัน 
ประพฤติแล้ว ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่า กัสสปะ 
[๙๗๕] ส. พระโพธิสัตว์ได้หยั่งลงสู่ทางอันแน่นอน มีพรหมจรรย์อันประพฤติแล้ว 
ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระโพธิสัตว์ได้กระทำทุกกรกิริยา หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทัสสนะ พึงกระทำทุกกรกิริยา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๗๖] ส. พระโพธิสัตว์ได้กระทำความเพียรอย่างอื่น ได้นับถือศาสดาอื่น หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้เข้าถึงพร้อมด้วยทัสสนะ พึงนับถือศาสดาอื่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๗๗] ส. ท่านพระอานนท์ได้หยั่งลงสู่ทางอันแน่นอน มีพรหมจรรย์อันประพฤติแล้ว 
ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค ท่านพระอานนท์เป็นสาวกของพระผู้มีพระ 
ภาค หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 392 

ส. พระโพธิสัตว์ได้หยั่งลงสู่ทางอันแน่นอน มีพรหมจรรย์อันประพฤติแล้ว 
ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ พระโพธิสัตว์เป็น 
สาวก'ของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๗๘] ส. ท่านจิตตคฤหบดี ท่านหัตถกะ ชาวเมืองอาฬวี ได้หยั่งลงสู่ทางอันแน่นอน 
มีพรหมจรรย์อันประพฤติแล้ว ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค ท่านชิต 
ตคฤหบดี ท่านหัตถกะ ชาวเมืองอาฬวี เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโพธิสัตว์ได้หยั่งลงสู่ทางอันแน่นอน มีพรหมจรรย์อันประพฤติแล้ว 
ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ พระโพธิสัตว์เป็น 
สาวกของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๗๙] ส. พระโพธิสัตว์ได้หยั่งลงสู่ทางอันแน่นอน มีพรหมจรรย์อันประพฤติแล้ว 
ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ แต่ไม่เป็นสาวก 
ของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.ท่านพระอานนท์ ได้หยั่งลงสู่อันแน่นอน มีพรหมจรรย์อันประพฤติแล้ว 
ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค แต่ไม่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๘๐] ส. พระโพธิสัตว์ได้หยั่งลงสู่ทางอันแน่นอน มีพรหมจรรย์อันประพฤติ 
แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่า กัสสปะ แต่เป็นสาวก 
ของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 393 

ส. ท่านจิตตคฤหบดี ท่านหัตถกะ ชาวเมืองอาฬวี ได้หยั่งลงสู่ทางทางอัน 
แน่นอน มีพรหมจรรย์อันประพฤติแล้ว ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค 
แต่ไม่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๘๑] ส. พระโพธิสัตว์ได้หยั่งลงสู่ทางอันแน่นอน มีพรหมจรรย์อันประพฤติแล้ว 
ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ แต่ไม่เป็นสาวก 
ของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นสาวก ครั้นล่วงชาติหนึ่งไปแล้ว กลับเป็นผู้มิใช่สาวก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๘๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า พระโพธิสัตว์ได้หยั่งลงสู่ทางอันแน่นอนมีพรหมจรรย์ 
อันประพฤติแล้ว ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรอานนท์ เราได้ประพฤติพรหมจรรย์ 
ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ เพื่อความตรัส เต่อ ไป 
ดังนี้เป็นสูตรมี อยู่ จริง มิใช่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น พระโพธิสัตว์ ก็ได้หยั่งลงสู่ทางอันแน่นอนมีพรหมจรรย์อัน 
พฤติแล้ว ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ น่ะสิ 

[๙๘๓] ส. พระโพธิสัตว์ได้หยั่งลงสู่ทางอันแน่นอน มีพรหมจรรย์อันประพฤติแล้ว 
ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 394 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า เราเป็นผู้ครอบงำเสียซึ่งธรรมทั้งปวง เป็น 
ผู้รู้แจ้งธรรมทั้งปวง ไม่ติดแล้วในธรรมทั้งปวง ละเสียซึ่งโลกิยธรรม 
ทั้งปวง หลุดพ้นแล้ว เพราะสิ้นไปแห่งตัณหา เรารู้ด้วยปัญญาดันยิ่ง 
เองแล้ว จะพึงอ้างศาสดาไรเล่า อาจารย์ของเราไม่มี ผู้ที่จะเสมอ 
ด้วยเราก็ไม่มี เราไม , มีบุคคลเปรียบในโลกนี้กับทั้งเทวโลก เพราะ 
เราเป็นพระอรหันต์ในโลก เราเป็นศาสดาที่ไม่มีศาสดาอื่นยิ่งกว่า 
เราผู้เดียวเป็นสัมมาสัมพุทธะ เป็นผู้เย็นแล้ว เป็นผู้ดับแล้ว เราจะ 
ไปยังเมืองแห่งชาวกาสี เพื่อยังธรรมจักรให้เป็นไป เราจักได้ดี 
อมตเภรี ให้บรรลือขึ้นในโลกอันมืดนี้ (อุปกาชีวกล่าวว่า) อาวุโส 
ตามที่ท่านปฏิญาณนั่นแล ท่านก็ควรเป็นอนัตชิน (พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า คนเช่นเรานี่แล) ที่ถึงแล้วซึ่งความสิ้นอาสวะ เป็นผู้ชื่อว่า 
ชินะ ดูกรอุปกะ เราชนะบาปธรรมทั้งหลายแล้ว เพราะฉะนั้น เรา 
จึงชื่อว่า ชินะ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า พระโพธิสัตว์ได้หยิ่งลงสู่ทางอันแน่นอน 
มีพรหมจรรย์อันประพฤติแล้ว ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า 
กัสสปะ น่ะสิ 

[๙๘๔] ส. พระโพธิสัตว์ ได้หยิ่งลงสู่ทางอันแน่นอน มีพรหมจรรย์อันประพฤติแล้ว 
ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุญาณ ปัญญา 
วิชชา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก , เรา ในธรรมทั้งหลายที่มิได้ 
สดับมาแล้วในกาลก่อนว่า นี้ทุกขอริยสัจ ดังนี้อนึ่งเล่า จักษุ ฯลฯ 
แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่มิได้สดับมา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 395 

แล้วในกาลก่อนว่า ทุกขอริยสัจนี้นั้น อันเราพึงกำหนดรู้ดังนี้ฯลฯ 
ว่าทุกขอริยสัจนี้นั้น อันเราได้กำหนดรู้แล้ว ดังนี้ฯลฯ ว่านี้ทุกข 
สมุทัยอริยสัจ ดังนี้ฯลฯ ว่าทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้น อันเราพึงละเสีย 
ดังนี้ฯลฯ ว่าทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้น อันเราละได้แล้ว ดังนี้ฯลฯ 
ว่านี้ทุกขนิโรธอริยสัจ ดังนี้ฯลฯ ว่าทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นอันเรา 
พึงทำให้แจ้ง ดังนี้ฯลฯ ว่าทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้น อันเราได้ทำ 
ให้แจ้งแล้ว ดังนี้ฯลฯ ว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดังนี้ 
ฯลฯ ว่าทุก'ขนิโรธคามินึปฏิปทาอริยสัจนี้นั้น อันเราพึงให้เกิดดังนี้ 
อนึ่งเล่า จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้ว 
แก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม , ได้สดับมาแล้วในกาลก่อน ว่า 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้น อันเราให้เกิดแล้ว ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า พระโพธิสัตว์ได้หยั่งลงสู่ทางอันแน่นอน 
มีพรหมจรรย์อันประพฤติแล้ว ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
กัสสปะ 

นึยาโมกกันติกถา จบ 
สมันนาคตกถา อีกกถาหนึ่ง 

[๙๘๕] สกวาที บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลเป็นผู้ประกอบด้วยผล ๓ 
หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 396 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล เป็นผู้ประกอบด้วย ผัสสะ ๔ 
เวทนา ๔ สัญญา ๔ เจตนา ๔ จิต ๔ สัทธา ๔ วิริยะ ๔ สติ ๔ สมาธิ ๔ 
ปัญญา ๔ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๘๖] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เป็นผู้ประกอบด้วยผล ๒ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เป็นผู้ประกอบด้วยผัสสะ ๓ 
เวทนา ๓ ฯลฯ ปัญญา ๓ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๘๗] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล เป็นผู้ประกอบด้วยโสดา 
ปัตติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล เป็นผู้ประกอบด้วยผัสสะ ๒ 
เวทนา ๒ ฯลฯ ปัญญา ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๘๘] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เป็นผู้ประกอบด้วยโสดาปัตติ 
ผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เป็นพระโสดาบัน ผู้สัตตข'ตตุ 
ปรมะ ผู้โกลังโกละ ผู้เอกพีชี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๘๙] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เป็นผู้ประกอบด้วยสกทาคามิผล 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 397 


ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เป็นพระสกทาคามี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๙๐] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เป็นผู้ประกอบด้วยอนาคามิผล 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เป็นพระอนาคามี ผู้อันตรา 
ปรินิพพายี ผู้อุปหัจจปรินึพพาขี ผู้อสังขารปรินิพพาขี ผู้สสังขารปรินิพพาขี 
ผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๙๑] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เป็นผู้ประกอบด้วยโสดาปัตติ 
ผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เป็นพระโสดาบัน ผู้สัตต 
ขัตตุปรมะ ผู้โกลังโกละ ผู้เอกพีชี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๙๒] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เป็นผู้ประกอบด้วยสกทาคามิ 
ผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เป็นพระสกทาคามี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๙๓] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล เป็นผู้ประกอบด้วยโสดา 
ปัตติผล หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 398 


ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล เป็นพระโสดาบัน ผู้สัตต 
ขัตตุปรมะ ผู้โกลังโกละ ผู้เอกพีชี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๙๔] ส. ผู้ประกอบด้วยโสดาปัตติผล พึงเรียกว่า พระโสดาบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เป็นผู้ประกอบด้วยโสดาปัตติ 
ผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลองค์นั้น พระโสดาบันก็องค์นั้นแหละ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๙๕] ส. ผู้ประกอบด้วยสกทาคามิผล พึงเรียกว่า พระสกทาคามี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เป็นผู้ประกอบด้วยสกทา 
คามิผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลองค์นั้น พระสกทาคามีก็องค์นั้นแหละ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๙๖] ส. ผู้ประกอบด้วยอนาคามิผล พึงเรียกว่า พระอนาคามี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เป็นผู้ประกอบด้วยอนาคามิผล 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 399 


ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลองค์นั้น พระอนาคามีก็องค์นั้นแหละ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๙๗] ส. ผู้ประกอบด้วยโสดาปัตติผล พึงเรียกว่า พระโสดาบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เป็นผู้ประกอบด้วยโสดาปัต 
ดึผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลองค์นั้น พระโสดาบันก็องค์นั้นแหล 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๙๘] ส. ผู้ประกอบด้วยสกทาคามิผล พึงเรียกว่า พระสกทาคามี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เป็นผู้ประกอบด้วยสกทาคา 
มิผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลองค์นั้น พระสกทาคามีก็องค์นั้น 
แหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๙๙๙] ส. ผู้ประกอบด้วยโสดาปัตติผล พึงเรียกว่า พระโสดาบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล เป็นผู้ประกอบด้วยโสดา 
ปัตติผล หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 400 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลองค์นั้น พระโสดาบันก็องค์นั้น 
แหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๐๐] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เป็นผู้ประกอบด้วยโสดา 
ปัตติผล หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เลยโสดาปัตติผลไปแล้ว 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เลยโสดาปัตติผลไป 
แล้ว ก็ต้องไม , กล่าวว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลเป็นผู้ 
ประกอบด้วยโสดาปัตติผล 

[๑๐๐๑] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เลยโสดาปัตติผลไปแล้ว แต่ 
ยังประกอบด้วยโสดาปัตติผลนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลเลยโสดาปัตติมรรคไปแล้ว เลย 
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะที่เป็นอปายคามี โทสะที่ 
เป็นอปายคามี โมหะที่เป็นอปายคามีไปแล้ว แต่ยังประกอบด้วยโมหะที่ 
เป็นอปายคามีนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๐๒] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เป็นผู้ประกอบด้วยสกทาคา 
มิผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 401 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เลยสกทาคามิผลไปแล้ว มิ 
ใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เลยสกทาคามิผลไป 
แล้ว ก็ต้องไม , กล่าวว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลเป็นผู้ 
ประกอบด้วยสกทาคามิผล 

[๑๐๐๓] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เลยสกทาคามิผลไปแล้ว แต่ 
ยังประกอบด้วยสกทาคามิผลนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เลยสกทาคามิมรรคไปแล้ว 
เลยกามราคะอย่างหยาบ พยาบาทอย่างหยาบ ไปแล้ว แต่ยังประกอบ 
ด้วยพยาบาทอย่างหยาบนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๐๔] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เป็นผู้ประกอบด้วยอนาคามิผล 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เลยอนาคามิผลไปแล้ว มิใช่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เลยอนาคามิผลไป 
แล้ว ก็ต้องไม , กล่าวว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เป็น 
ผู้ประกอบด้วยอนาคามิผล 

[๑๐๐๕] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เลยอนาคามิผลไปแล้ว แต่ 
ยังประกอบด้วยอนาคามิผลนั้น หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 402 


ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เลยอนาคามิมรรคไปแล้ว เลย 
กามราคะอย่างละเอียด พยาบาทอย่างละเอียดไปแล้ว แต่ยังประกอบด้วย 
พยาบาทอย่างละเอียดนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๐๖] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เป็นผู้ประกอบด้วยโสดาปัด 
ติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เลยโสดาปัตติผลไปแล้ว มิ 
ใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เลยโสดาปัตติผลไป 
แล้ว ก็ต้องไม , กล่าวว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เป็น 
ผู้ประกอบด้วยโสดาปัตติผล 

[๑๐๐๗] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เลยโสดาปัตติผลไปแล้ว แต่ 
ยังประกอบด้วยโสดาปัตติผลนั้น หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เลยโสดาปัตติมรรคไปแล้ว 
เลยสักกายทิฏฐิ ฯลฯ โมหะที่เป็นอปายคามีไปแล้ว แด , ยังประกอบด้วย 
โมหะที่เป็นอปายคามีนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๐๘] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เป็นผู้ประกอบด้วยสกทาคามิ 
ผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 403 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เลยสกทาคามิผลไปแล้ว มิใช่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เลยสกทาคามิผลไป 
แล้ว ก็ต้องไม , กล่าวว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลเป็นผู้ 
ประกอบด้วยสกทาคามิผล 

[๑๐๐๙] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เลยสกทาคามิผลไปแล้ว แต่ 
ยังประกอบด้วยสกทาคามิผลนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เลยสกทาคามิมรรคไปแล้ว 
เลยกามราคะอย่างหยาบ พยาบาทอย่างหยาบไปแล้ว แต่ยังประกอบด้วย 
พยาบาทอย่างหยาบนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๑๐] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล เป็นผู้ประกอบด้วยโสดา 
ปัตติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล เลยโสดาปัตติผลไปแล้วมิใช่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล เลยโสดาปัตติผล 
ไปแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล 
เป็นผู้ประกอบด้วยโสดาปัตติผล 

[๑๐๑๑] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล เลยโสดาปัตติผลไปแล้ว 
แต่ยังประกอบด้วยโสดาปัตติผลนั้น หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 404 


ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล เลยโสดาปัตติมรรคไปแล้ว 
เลยสักกายทิฏฐิ ฯลฯ โมหะที่เป็นอปายคามีไปแล้ว แต่ยังประกอบด้วย 
โมหะที่เป็นอปายคามีนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๑๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลเป็นผู้ประกอบ 
ด้วยผล ๓ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ได้ผล ๓ แล้ว และไม่เสื่อม 
จากผล ๓ นั้น มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลได้ผล ๓ แล้ว และไม่ 
เสื่อมจากผล ๓ นั้น ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า บุคคลผู้ปฏิบัติ 
เพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เป็นผู้ประกอบด้วยผล ๓ 
[๑๐๑๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลเป็นผู้ประกอบ 
ด้วยผล ๒ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ได้ผล ๒ แล้ว และไม , เสื่อม 
จากผล ๒ นั้น มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ได้ผล ๒ แล้ว และ 
ไม , เสื่อมจากผล ๒ นั้น ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า บุคคลผู้ปฏิบัติ 
เพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล เป็นผู้ประกอบด้วยผล ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 405 

[๑๐๑๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลเป็นผู้ประกอบ 
ด้วยโสดาปัตติผล หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ได้โสดาปัตติผลแล้ว และ 
ไม , เสื่อมจากโสดาปัตติผลนั้น มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ได้โสดาปัตติผลแล้ว 
และไม่เสื่อมจากโสดาปัตติผลนั้น ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลเป็นผู้ประกอบด้วยโสดาปัต 
ติผล 

[๑๐๑๕] ส. เพราะบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ได้ผล ๓ แล้ว และไม่ 
เสื่อมจากผล ๓ นั้น ฉะนั้น บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล 
จึงเป็นผู้ประกอบด้วยผล ๓ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ได้มรรค ๔ แล้ว และ 
ไม , เสื่อมจากมรรค ๔ นั้น ฉะนั้น บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล 
จึงเป็นผู้ประกอบด้วยมรรค ๔ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๑๖] ส. เพราะบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ได้ผล ๒ แล้ว และ 
ไม , เสื่อมจากผล ๒ นั้น ฉะนั้น บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิ 
ผล จึงเป็นผู้ประกอบด้วยผล ๒ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 406 

ส. เพราะบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ได้มรรค ๓ แล้ว และ 
ไม , เสื่อมจากมรรค ๓ นั้น ฉะนั้น บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคา 
มิผล จึงเป็นผู้ประกอบด้วยมรรค ๓ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๑๗] ส. เพราะบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ได้โสดาปัตติผลแล้ว 
และไม , เสื่อมจากโสดาปัตติผลนั้น ฉะนั้น บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่ง 
สกทาคามิผล จึงเป็นผู้ประกอบด้วยโสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ได้มรรค ๒ แล้ว และ 
ไม , เสื่อมจากมรรค ๒ นั้น ฉะนั้น บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคา- 
มิผล จึงเป็นผู้ประกอบด้วยมรรค ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

สมันนาคตกถา อีกกถาหนึ่ง จบ 


สัพพสัญโญชนปหานกถา 

[๑๐๑๘] สกวาที การละสัญโญชน์ทั้งปวง ชื่อว่า อรหัตผล หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. สัญโญชน์ทั้งปวงละได้ด้วยอรหัตมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๑๙] ส. สัญโญชน์ทั้งปวง ละได้ด้วยอรหัตมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพพตปรามาส ก็ละได้ด้วยอรหัตมรรค หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 407 

[๑๐๒๐] ส. สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพพตปรามาส ก็ละได้ด้วยอรหัตมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสการละสัญโญชน์ ๓ ว่า โสดาปัตติผล มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคตรัสการละสัญโญชน์ ๓ ว่า โสตาปัตติผล ก็ 
ต้องไม่กล่าวว่า สัญโญชน์ทั้งปวงละได้ด้วยอรหัตมรรค 

ส. สัญโญชน์ทั้งปวงละได้ด้วยอรหัตมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามราคะอย่างหยาบ พยาบาทอย่างหยาบ ก็ละได้ด้วยอรหัตมรรค 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๒๑] ส. กามราคะอย่างหยาบ พยาบาทอย่างหยาบ ก็ละได้ด้วยอรหัตมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสความเบาบางแห่งกามราคะ และพยาบาทว่าสทกคา 
มิผล มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคตรัสความเบาบางแห่งกามราคะ และพยาบาท 
ว่าสกทาคามิผล ก็ต้องไม , กล่าวว่า สัญโญชน์ทั้งปวงละได้ด้วยอรหัต 
มรรค ดังนี้ 

[๑๐๒๒] ส. สัญโญชน์ทั้งปวงละได้ด้วยอรหัตมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามราคะอย่างละเอียด พยาบาทอย่างละเอียด ก็ละได้ด้วยอรหัตมรรค 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 408 

[๑๐๒๓] ส. กามราคะอย่างละเอียด พยาบาทอย่างละเอียด ก็ละได้ด้วยอรหัตมรรค 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสการละไม่มีส่วนเหลือ แห่งกามราคะและพยาบาทว่า 
อนาคามิผล มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคตรัสการละไม , มีส่วนเหลือแห่งกามราคะและ 
พยาบาทว่าอนาคามิผล ก็ต้องไม , กล่าวว่า สัญโญชน์ทั้งปวงละได้ด้วย 
อรหัตมรรค 

[๑๐๒๔] ส. สัญโญชน์ทั้งปวง ละได้ด้วยอรหัตมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสการละไม , มีส่วนเหลือแห่งรูปราคะ อรูปราคะ มานะ 
อุทธัจจะ และอวิชชาว่า เป็นอรหัตผล มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคตรัสการละไม , มีส่วนเหลือแห่งรูปราคะ อรูปราคะ 
มานะ อุทธัจจะ และอวิชชาว่า เป็นอรหัตผล ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
สัญโญชน์ทั้งปวงละได้ด้วยอรหัตมรรค 

[๑๐๒๕] ป. ไม่พึงกล่าวว่า การละสัญโญชน์ทั้งปวง ชื่อว่า อรหัตผล หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระอรหันต์มีสัญโญชน์ทั้งปวงเสื่อมสิ้นแล้ว มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระอรหันต์มีสัญโญชน์ทั้งปวงเสื่อมสิ้นแล้ว ด้วยเหตุนั้นนะ 
ท่านจึงต้องกล่าวว่า การละสัญโญชน์ทั้งปวง ชื่อว่าอรหัตผล ดังนี้ 
สัพพสัฌโฌชนปหานกถา จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 409 

วรรคที่ ๕ 
วิมุตตกถา 

[๑๐๒๖] สกวาที วิมุตติญาณ ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วหรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. วิมุตติญาณ ไม , ว่าอย่างใดหมด ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. วิมุตติญาณ ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปัจจเวกขณญาณ ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. วิมุตติญาณ ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิมุตติญาณของโคตรภูบุคคล ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๒๗] ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้ง ซึ่งโสดาปัตติผลชื่อว่าหลุด 
พ้นแล้วหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ญาณของพระโสดาบัน เป็นญาณของผู้ถึง ได้เฉพาะ บรรลุ ทำให้แจ้ง 
ซึ่งโสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้ง ซึ่งสกทาคามิผลชื่อว่าหลุด 
พ้นแล้วหรือฯ 
ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 410 

ส. ญาณของพระสกทาคามี เป็นญาณของผู้ถึง ได้เฉพาะ บรรลุ ทำให้แจ้ง 
ซึ่งสกทาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ชื่อว่าหลุดพ้น 
แล้วหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ญาณของพระอนาคามี เป็นญาณของบุคคลผู้ถึง ได้เฉพาะ บรรลุ ทำให้ 
แจ้งซึ่งอนาคามิผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ชื่อว่าหลุดพ้น 
แล้ว หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ส. ญาณของพระอรหันต์ ชื่อว่า ญาณของผู้ถึง ได้เฉพาะ บรรลุ ทำให้แจ้งซึ่ง 
อรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๒๘] ส. วิมุตติญาณ ของบุคคล ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยโสดาปัตติผล ชื่อว่า 
หลุดพ้นแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ชื่อว่าหลุด 
พ้นแล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิมุตติญาณของบุคคล ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยสกทาคามิผล ชื่อว่า 
หลุดพ้นแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 411 

ส. วิมุตติญาณ ของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ชื่อว่าหลุด 
พ้นแล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิมุตติญาณของบุคคล ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิผล ชื่อว่า 
หลุดพ้นแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ชื่อว่าหลุดพ้น 
แล้วหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตผลชื่อหลุดพ้น 
แล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ชื่อว่าหลุดพ้น 
แล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๒๙] ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยโสดาปัตติผล ชื่อว่าหลุด 
พ้นแล้ว และนั้นเป็นญาณของผู้บรรลุผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ชื่อว่าหลุด 
พ้นแล้ว และนั้นเป็นญาณของผู้บรรลุผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยสกทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้น 
แล้ว และนั้นเป็นญาณของผู้บรรลุผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ชื่อว่าหลุด 
พ้นแล้ว และนั้นเป็นญาณของผู้บรรลุผล หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ชื่อว่า 
หลดพ้นแล้ว และนั้นเป็นฌาณของผ้บรรลผล หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 412 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิผล ชื่อว่าหลุด 
พ้นแล้ว และนั้นเป็นญาณของผู้บรรลุผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ชื่อว่าหลุด 
พ้นแล้ว และนั้นเป็นญาณของผู้บรรลุผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตผล ชื่อหลุดพ้น 
แล้วและนั้นเป็นญาณของผู้บรรลุผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ชื่อว่าหลุดพ้น 
แล้ว และนั้นเป็นญาณของผู้บรรลุผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
วิมุตตกถา จบ 


อเสกขญาณกถา 

๐๓๐] สกวาที พระเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พระเสกขะ รู้เห็นธรรมของพระอเสกขะได้ เข้าถึงอยู่ ถูกต้องด้วยกาย 
อยู่ ซึ่งธรรมของพระอเสกขะที่ตนเห็นแล้ว รู้แล้ว ทำให้แจ้งแล้วได้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธรรมของพระอเสกขะ อันพระเสกขะ รู้ไม , ได้ เห็นไม , ได้ เมื่อมิได้เห็น 
มิได้รู้ ก็เข้าถึงไม , ได้ ถูกต้องด้วยกายไม , ได้ มิใช่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ธรรมของพระอเสกขะ อันพระเสกขะ รู้ไม , ได้ เห็นไม , ได้ เมื่อมิได้ 
เห็น มิได้รู้ มิได้ทำให้แจ้ง ก็เข้าถึงไม , ได้ ถูกต้องด้วยกายไม่ได้ ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า พระเสกขะมีญาณของพระอเสกขะ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 413 

[๑๐๓๑] ส. พระอเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ พระอเสกขะรู้เห็นธรรมของพร 
อเสกขะได้ เข้าถึงอยู่ ถูกต้องด้วยกายอยู่ ซึ่งธรรมของพระอเสกขะที่ตน 
เห็นแล้ว รู้แจ้งแล้ว ทำให้แจ้งแล้วได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระเสกขะมีญาณของพระอเสกขะ พระเสกขะรู้เห็นธรรมของพระอเสกข 
ได้ เข้าถึงอยู่ ถูกต้องด้วยกายอยู่ ซึ่งธรรมของพระอเสกขะที่ตนเห็น 
แล้ว รู้แล้ว ทำให้แจ้งแล้วได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๓๒] ส. พระเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ แต่ธรรมของพระอเสกขะอัน 
พระเสกขะรู้ไม , ได้ เห็นไม , ได้ เมื่อมิได้เห็น มิได้รู้ มิได้ทำให้แจ้ง ก็เข้าถึง 
ไม , ได้ ถูกต้องด้วยกายไม , ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ แต่พระธรรมของพระอเสกขะ อัน 
พระอเสกขะรู้ไม , ได้ เห็นไม , ได้ เมื่อมิได้เห็น มิได้รู้ มิได้ทำให้แจ้ง ก็เข้า 
ถึงไม , ได้ ถูกต้องด้วยกายไม , ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๓๓] ส. พระเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โคตรภูบุคคล มีญาณในโสดาปัตติมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล มีญาณในโสดาปัตติผล 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 414 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้ง ซึ่งสกทาคามิผล ฯลฯ เพื่อทำให้แจ้งซึ่ง 
อนาคามิผล ฯลฯ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล มีญาณในอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๓๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า พระเสกขะมีญาณของพระอเสกขะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ท่านพระอานนท์เมื่อยังเป็นเสกขะ ก็ทราบได้ว่าพระผู้มีพระภาคมีพระคุณ 
อันยิ่ง ทราบได้ว่า พระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานเถระ มีคุณอัน 
ยิ่ง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า ท่านพระอานนท์เมื่อยังเป็นเสกขะก็ทราบได้ว่า พระผู้มีพระภาค 
มีพระคุณอันยิ่ง ทราบได้ว่า พระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานเถระ 
มีคุณอันยิ่ง ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าพระเสกขะมีญาณของ 
พระอเสกขะ 

อเสกขญาณกถา จบ 


วิปรีตกถา 

[๑๐๓๕] สกวาที ผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ มีความรู้วิปริตหรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. มีความเห็นผิดในสภาวะที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มีความเห็นผิดในสภาวะที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหรือ ฯลฯ มีความเห็นผิด 
ในสภาวะที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาหรือ ฯลฯ มีความเห็นผิดในสภาวะที่ 
ไม , งามว่างาม หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 415 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๓๖] ส. ผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ มีความรู้วิปริต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นกุศลไม่ใช่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่าเป็นกุศล ก็ต้องไม่กล่าวว่า ผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ 
ความรู้วิปริต 

[๑๐๓๗] ส. สภาวะที่ไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยง เป็นความเห็นผิดและนั้นเป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ มีความรู้วิปริต และนั้นเป็นอกุศล 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สภาวะที่เป็นทุกข์เห็นว่าเป็นสุข ฯลฯ สภาวะที่เป็นอนัตตา เห็นว่าเป็น 
อัตตา ฯลฯ สภาวะที่ไม่งามเห็นว่างาม เป็นความเห็นผิด และนั้นเป็น 
อกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ มีความรู้วิปริต และนั้นเป็นอกุศล 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๓๘] ส. ผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ มีความรู้วิปริต และนั้นเป็นกุศล 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 416 

ส. สภาวะที่ไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยง และนั้นเป็นกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ มีความรู้วิปริต และนั้นเป็นกุศล 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สภาวะที่เป็นทุกข์เห็นว่าเป็นสุข ฯลฯ สภาวะที่เป็นอนัตตา เห็นว่าเป็น 
อัตตา ฯลฯ สภาวะที่ไม่งามเห็นว่างาม เป็นความเห็นผิด และนั้นเป็น 
กุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๓๙] ส. ผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ มีความรู้วิปริต หรือ 
ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์พึงเข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์พึงเข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ก็ต้องไม , 

กล่าวว่า ผู้ที่เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ มีความรู้วิปริต 
[๑๐๔๐] ส. ผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ มีความรู้วิปริต พระอรหันต์พึงเข้า 
สมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ยังมีความเห็นผิดอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๐๔๑] ส. พระอรหันต์ ยังมีความเห็นผิดอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ ยังมีความสำคัญผิด มีความคิดผิด มีความเห็นผิดอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 417 

[๑๐๔๒] ส. พระอรหันต์ไม่มีความสำคัญผิด ความคิดผิด ความเห็นผิดหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.หากว่าพระอรหันต์ ไม่มีความสำคัญผิด ความคิดผิด ความเห็นผิด 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระอรหันต์ยังมีความเห็นผิดอยู่ 
[๑๐๔๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ มีความรู้วิปริต หรือ? 
ส. ถูกแล้ว 

ป. ปฐวีกสิณปรากฏแก่ท่านผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์อยู่ เป็นดิน 
ล้วนเทียว หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ล้าอย่างนั้น ผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ก็มีความรู้วิปริตน่ะสิ 
[๑๐๔๔] ส. ผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ มีความรู้วิปริต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ดินมีอยู่ และบางคนที่เข้าปฐวีกสิณจากดินก็มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ดินมีอยู่ และบางคนที่ล้าปฐวีกสิณจากดินก็มีอยู่ ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
ผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ มีความรู้วิปริต 
[๑๐๔๕] ส. ดินมีอยู่ แต่ความรู้ของผู้เข้าปฐวีกสิณจากดิน เป็นความรู้วิปริต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นิพพานมีอยู่ แต่ความรู้ของผู้เข้าสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์จากนิพพาน 
ก็เป็นความรู้วิปริต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า ผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์มีความ 
รู้วิปริต 


วิปรีตกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 418 
นิยามกถา 

[๑๐๔๖] สกวาที บุคคลผู้ไม่แน่นอน (ยังเป็นปุถุชน) มีญาณเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน 
(อริยมรรค) หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้แน่นอน (อริยบุคคล) มีญาณเพื่อไปสู่โลกิยธรรมอันมิใช่ทาง 
แน่นอน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๔๗] ส. บุคคลผู้แน่นอนไม , มีญาณเพื่อไปสู่โลกิยธรรม อันมิใช่ทางแน่นอน หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ไม่แน่นอนไม , มีญาณเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๔๘] ส. บุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๔๙] ส. บุคคลผู้แน่นอนไม่มีญาณเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ไม่แน่นอนไม , มีญาณเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๕๐] ส. บุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่โลกิยธรรมอันมิใช่ทางแน่นอน หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 419 

[๑๐๕๑] ส. บุคคลผู้ไม่แน่นอน ไม่มีญาณเพื่อไปสู่โลกิยธรรมอันมิใช่ทางแน่นอน 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ไม่แน่นอนไม , มีญาณเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๕๒] ส. บุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ไม่แน่นอนมีทางอันแน่นอน เพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๕๓] ส. บุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ไม่แน่นอน มีสติปัฏฐาน ฯลฯ สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย์ 
พละ โพชฌงค์ เพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๕๔] ส. บุคคลผู้ไม่แน่นอน ไม , มีทางอันแน่นอนเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้ไม , แน่นอน ไม่มีทางอันแน่นอนเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน 
[๑๐๕๕] ส. บุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มีสติปัฏฐาน ฯลฯ โพชฌงค์ เพื่อไปสู่ทางอัน 
แน่นอน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้ไม , แน่นอน ไม่มีโพชฌงค์เพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน ก็ 
ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 420 

[๑๐๕๖] ส. บุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โคตรภูบุคคลมีญาณในโสดาปัตติมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๕๗] ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล มีญาณในโสดาปัตติผล 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ฯลฯ เพื่อทำให้แจ้งซึ่ง 
อนาคามิผล ฯลฯ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล มีญาณในอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๕๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่ทางอันไม่แน่นอน หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคทรงทราบได้ว่า บุคคลนี้จักก้าวลงสู่ทางอันแน่นอนเพื่อ 
ความชอบ บุคคลนี้เป็นผู้ควรเพื่อจะตรัสรู้ธรรมนี้มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระผู้มีพระภาคทรงทราบได้ว่า บุคคลนี้ชักก้าวลงสู่ทางอัน 
แน่นอนเพื่อความชอบ บุคคลนี้เป็นผู้ควรเพื่อจะตรัสรู้ธรรม ด้วยเหตุ 
นั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า บุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่ทางอันแน่ 
นอน 


นิยามกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 421 

ปฏิสัมภิทากถา 

[๑๐๕๙] สกวาที ความรู้ทั้งปวงเป็นปฏิสัมภิทา หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ความรู้สมมติเป็นปฏิสัมภิทาหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ความรู้สมมติเป็นปฏิสัมภิทา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้สมมติ ชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงปฏิสัมภิทาแล้ว 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ความรู้ทั้งปวงเป็นปฏิสัมภิทา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น เป็นปฏิสัมภิทา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความรู้ในการกำหนดใจผู้อื่นเป็นปฏิสัมภิทา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้จิตของบุคคลอื่น ชนเหล่านั้นทั้งหมด เป็นผู้ถึง 
ปฏิสัมภิทาแล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๐๖๐] ส. ความรู้ทั้งปวง เป็นปฏิสัมภิทา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปัญญาทั้งปวง เป็นปฏิสัมภิทา หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 422 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปัญญาทั้งปวง เป็นปฏิสัมภิทา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ก็มีปัญญานั้นเป็นปฏิสัมภิทา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผู้เข้าสมาบัติมีอาโปกสิณเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ ฯลฯ 
มีวาโยกสิณเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีนึลกสิณเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีปีตกสิณ 
เป็นอารมณ์ ฯลฯ มีโลหิตกสิณเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีโอทาตกสิณเป็น 
อารมณ์ ฯลฯ ผู้เข้าอากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ วิญญาณัญจายตน 
สมาบัติ ฯลฯ อากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตน 
สมาบัติ ฯลฯ ผู้ให้ทาน ฯลฯ ผู้ให้จีวร ฯลฯ ผู้ให้บิณฑบาต ฯลฯ 
ผู้ให้เสนาสนะ ฯลฯ ผู้ให้คิลานปัจจัยเภสัชชบริขารก็มีปัญญา ปัญญานั้น 
เป็นปฏิสัมภิทา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๖๑] ป. ไม , พึงกล่าวว่า ความรู้ทั้งปวง เป็นปฏิสัมภิทา หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ปัญญาอันเป็นโลกุตตระมีอยู่ ปัญญานั้นไม่เป็นปฏิสัมภิทา หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ล้าอย่างนั้น ความรู้ทั้งปวงก็เป็นปฏิสัมภิทาน่ะสั 
ปฏิสัมภิทากถา จบ 

ส้มมติญาณกถา 

[๑๐๖๒] ปรวาที ไม , พึงกล่าวว่า ญาณให้สมมติ มีสัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้น ไม่มี 
ธรรมอื่นเป็นอารมณ์ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 423 


สกวาที ถูกแล้ว 

ป. บุคคลผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ มีญาณ และปฐวีกสิณเป็น 
สมมติสัจจะ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลผู้เข้าสมาบัติมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ มีญาณและปฐวีกสิณ 
เป็นสมมติสัจจะ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ญาณในสมมติมี 
สัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้น ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ 
[๑๐๖๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ญาณในสมมติ มีสัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้น ไม่มีธรรมอื่น 
เป็นอารมณ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลผู้เข้าสมาบัติมีอาโปกสิณเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ 
ฯลฯ บุคคลผู้ให้อยู่ซึ่งคิลานปัจจยเภสัชชบริขาร มีญาณและคิลานปัจจย 
เภสัชชบริขารเป็นสมมติสัจจะ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลผู้ให้อยู่ซึ่งคิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร มีญาณและคิลาน 
ปัจจัยเภสัชชบริขารเป็นสมมติสัจจะ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
ญาณในสมมติมีสัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้น ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ 
[๑๐๖๔] ส. ญาณในสมมติ มีสัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้น ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กำหนดรู้ทุกข์ได้ ละสมุทัยได้ กระทำนิโรธให้แจ้งได้ ยังมรรคให้เกิดได้ 
ด้วยญาณนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
สัมมติญาณกถา จบ 

จิตตารัมมณกถา 

[๑๐๖๕] สกวาที ความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น มีจิตเป็นอารมณ์เท่านั้น ไม่มีธรรม 
อื่นเป็นอารมณ์ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 424 


ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. มีบางคน เมื่อจิตมีราคะ ก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า มีบางคนเมื่อจิตมีราคะ ก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะ ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
ความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น มีจิตเป็นอารมณ์เท่านั้น ไม่มีธรรมอื่นเป็น 
อารมณ์ 

ส. มีบางคน เมื่อจิตปราศจากราคะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ ฯลฯ เมื่อจิต 
มีโทสะ ฯลฯ เมื่อจิตปราศจากโทสะ เมื่อจิตมีโมหะ เมื่อจิตปราศจาก 
โมหะ เมื่อชิตหดหู่ เมื่อจิตกวัดแกว่ง เมื่อจิตใหญ่ เมื่อจิตไม , ใหญ่ 
เมื่อชิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า เมื่อจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า เมื่อจิตเป็นสมาธิ เมื่อ 
จิตไม่เป็นสมาธิ เมื่อจิตหลุด ฯลฯ เมื่อจิตยังไม , หลุด ก็รู้ชัดว่าชิตยัง 
ไม , หลุด มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า มีบางคนเมื่อจิตยังไม , หลุด ก็รู้ชัดว่า จิตยังไม , หลุด ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า ความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น มีจิตเป็นอารมณ์เท่านั้น ไม่มี 
ธรรมอื่นเป็นอารมณ์ 

[๑๐๖๖] ส. ความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น พึงกล่าวว่า ความรู้ในอารมณ์ คือ ผัสสะ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น พึงกล่าวว่า ความรู้ในอารมณ์ คือ 
ผัสสะ ก็ต้องไม , กล่าวว่า ความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น มีจิตเป็นอารมณ์ 
เท่านั้น ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ 

ส. ความรู้ในการกำหนดใจผู้อื่น พึงกล่าวว่า ความรู้ในอารมณ์ คือ เวทนา 
ฯลฯ ว่าความรู้ในอารมณ์คือสัญญา ว่าความรู้ในอารมณ์คือเจตนา ว่า 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 425 

ความรู้ในอารมณ์คือจิต ว่าความรู้ในอารมณ์คือศรัทธา ว่าความรู้ในอารมณ์ 
คือ วิริยะ ว่าความรู้ในอารมณ์คือสติ ว่าความรู้ในอารมณ์คือสมาธิ ว่า 
ความรู้ในอารมณ์คือปัญญา ฯลฯ ว่าความรู้ในอารมณ์คือราคะ ฯลฯ 
ว่าความรู้ในอารมณ์คือโทสะ ฯลฯ ว่าความรู้ในอารมณ์คืออโนตตัปปะ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น พึงกล่าวว่า ความรู้ในอารมณ์คือ 
อโนตดัปปะ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น มีจิตเป็น 
อารมณ์เท่านั้น ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ 
[๑๐๖๗] ส. ความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น ไม่พึงกล่าวว่า ความรู้ในอารมณ์ คือ 
ผัสสะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นความรู้ในการกำหนดรู้ผัสสะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น ไม่พึงกล่าวว่า ความรู้ในอารมณ์คือเวทนา 
ฯลฯ ว่าความรู้ในอารมณ์คือสัญญา ฯลฯ ว่าความรู้ในอารมณ์ คือ 
อโนตดัปปะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นความรู้ในการกำหนดรู้อโนตดัปปะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๖๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น มีจิตเป็นอารมณ์เท่านั้น 
ไม , มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 426 

ป. เป็นความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า เป็นความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น ด้วยเหตุนั้นนะท่าน จึงต้อง 
กล่าวว่าความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น มีจิตเป็นอารมณ์เท่านั้น ไม่มีธรรม 
อื่นเป็นอารมณ์ 

จิตตารัมมณกถา จบ 


อนาคตญาณกถา 

[๑๐๖๙] สกวาที ความรู้ในอนาคต (สภาวะที่ยังไม , มาถึง) มีอยู่หรือ 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. อนาคตรู้ได้โดยมูล รู้ได้โดยเหตุ รู้ได้โดยนิทาน (เหตุเป็นแดนมอบให้ 
ซึ่งผล) รู้ได้โดยสมภพ (เหตุเป็นแดนเกิด) รู้ได้โดยประภพ (เหตุ 
เป็นแดนเกิดก่อน) รู้ได้โดยสมุฏฐาน รู้ได้โดยอาหาร (เหตุนำมาซึ่งผล) 

รู้ได้โดยอารมณ์ (เหตุเป็นที่ยึดหน , วง) รู้ได้โดยปัจจัย (เหตุเป็นที่อาศัย 
เป็นไป) รู้ได้โดยสมุทัย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๐๗๐] ส. ความรู้ในอนาคตมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รู้ความเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นอนาคตได้ รู้'ความเป็นอารัมมฌปัจจัยที่เป็น 
อนาคตได้ รู้ความเป็นอธิปติปัจจัยที่เป็นอนาคตได้ รู้ความเป็นอนันตร 
ปัจจัยที่เป็นอนาคตได้ รู้ความเป็นสมนันตรปัจจัยที่เป็นอนาคตได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๐๗๑] ส. ความรู้ในอนาคตมีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 427 

ส. โคตรภูบุคคล มีความรู้ในโสดาปัตติมรรคหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล มีความรู้ในโสดาปัตติผล 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ฯลฯ เพื่อทำให้แจ้งซึ่ง 
อนาคามิผล ฯลฯ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล มีความรู้ในอรหัตผล 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๐๗๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ความรู้ในอนาคตมีอยู่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรอานนท์ อันตราย ๓ อย่าง จักเกิด 
แก่เมืองปาฏลีบุตร คือ จากไฟ หรือจากนั้า หรือจากการแตก 
ความสามัคคี ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น ความรู้ในอนาคตก็มีอยู่น่ะสิ 
อนาคตญาณกถา จบ 

ปัจจุปปันนญาณกถา 

[๑๐๗๓] สกวาที ความรู้ในปัจจุบัน (สภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า) มีอยู่หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. บุคคลรู้ความรู้นั้นได้ด้วยความรู้นั้น หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 428 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลรู้ความรู้นั้นได้ด้วยความรู้นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลรู้ความรู้นั้นว่าความรู้ ด้วยความรู้นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลรู้ความรู้นั้นว่าความรู้ ได้ด้วยความรู้นั้นหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความรู้นั้น เป็นอารมณ์แห่งความรู้นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความรู้นั้น เป็นอารมณ์แห่งความรู้นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลถูกต้องผัสสะนั้นได้ด้วยผัสสะนั้น เสวยเวทนานั้นได้ด้วยเวทนา 
นั้น จำสัญญานั้นได้ด้วยสัญญานั้น ตั้งเจตนานั้นได้ด้วยเจตนานั้น คิด 
จิตนั้นได้ด้วยจิตนั้น ตรึกวิตกนั้นได้ด้วยวิตกนั้น ตรองวิจารนั้นได้ด้วย 
วิจารนั้น ดื่มปีตินั้นได้ด้วยปีตินั้น ระลึกสตินั้นได้ด้วยสตินั้น ทราบ 
ชัดปัญญานั้นได้ด้วยปัญญานั้น ตัดขันธ์นั้นได้ด้วยขันธ์นั้น ถากขวาน 
นั้นได้ด้วยขวานนั้น ถากผึ่งนั้นได้ด้วยผึ่งนั้น ถากมีดนั้นได้ด้วยมีดนั้น 
เย็บเข็มนั้นได้ด้วยเข็มนั้น ลูบคลำปลายองคุลีนั้นได้ด้วยปลายองคุลีนั้น 
ลูบคลำปลายนาสิกนั้นได้ด้วยปลายนาสิกนั้น ลูบคลำกระหม่อมนั้นได้ 
ด้วยกระหม่อมนั้น ล้างคูถนั้นได้ด้วยคูถนั้น ล้างมูตรนั้นได้ด้วยมูตรนั้น 
ล้างเขฬะนั้นได้ด้วยเขฬะนั้น ล้างหนองนั้นได้ด้วยหนองนั้น ล้างเลือด 
นั้นได้ด้วยเลือดนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๐๗๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ความรู้ในปัจจุบันมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 429 

ป. เมื่อพระโยคาวจรเห็นสังขารทั้งปวง โดยความเป็นของไม , เที่ยงแล้ว แม้ 
ความรู้นั้น ก็เป็นอันพระโยคาวจรนั้นได้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง 
ด้วย มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เมื่อพระโยคาวจรเห็นสังขารทั้งปวง โดยความเป็นของไม , เที่ยง 
แล้ว แม้ความรู้นั้นก็เป็นอันพระโยคาวจรนั้นได้เห็นโดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยงด้วย ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ความรู้ในปัจจุบันมีอยู่ 
ปัจจุปปันนญาณกถา จบ 


ผลญาณกถา 

[๑๐๗๕] สกวาที พระสาวกมีความรู้ในผล หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พระสาวกประกาศคุณสมบัติแห่งผลได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. พระสาวกมีความรู้ในผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งผล การรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ 
การรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งบุคคล ของพระสาวกมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. พระสาวกมีความรู้ในผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การบัญญัติขันธ์ การบัญญัติอายตนะ การบัญญัติธาตุ การบัญญัติสัจจะ 
การบัฌฌัติอินทรีย์ การบัฌฌัติบคคล ของพระสาวกมีอย่ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 430 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. พระสาวกมีความรู้ในผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสาวก เป็นพระชินะ เป็นพระศาสดา เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ 
เป็นพระสัพพัญญ เป็นผู้เห็นธรรมทั้งปวง เป็นเจ้าแห่งธรรม เป็นที่ 
อาศัย เป็นไปแห่งธรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. พระสาวกมีความรู้ในผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสาวกเป็นผู้ยังมรรคที่ยังไม , เกิดขึ้น ให้เกิดขึ้น เป็นผู้ย้งมรรคที่ยังไม่ 
เกิดพร้อมให้เกิดพร้อม เป็นผู้กล่าวมรรคที่ใครๆ ยังไม่กล่าว เป็นผู้ 
รู้มรรค เป็นผู้รู้แจ้งมรรค เป็นผู้ฉลาดในมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๗๖] ป. ไม่พึงกล่าวว่า พระสาวกมีความรู้ในผล หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระสาวกเป็นผู้ไม่มีความรู้ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ถ้าอย่างนัน พระสาวกก็มีความรู้ในผลน่ะสิ 
ผลญาณกถา จบ 
วรรคที่ ๕ จบ 
มหาปัณณาสก์ จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 431 


วรรคที่ ๖ 
นิยามกถา 

[๑๐๗๗] สกวาที่ นิยาม (ทางอันแน่นอน) เป็นอสังขตะ หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. เป็นนิพพาน เป็นที่ต้านทาน เป็นที่เร้น เป็นที่พึ่ง เป็นที่หมาย เป็น 
ฐานะอันไม , เคลื่อน เป็นอมตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๗๘] ส. นิยามเป็นอสังขตะ นิพานก็เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. อสังขตะ เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อสังขตะ เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทาน ก็เป็น ๒ อย่าง ที่เร้นก็เป็น ๒ อย่าง ที่พึ่งก็เป็น ๒ อย่าง ที่ 
หมายก็เป็น ๒ อย่าง ฐานะอันไม่เคลื่อนก็เป็น ๒ อย่าง อมตะก็เป็น ๒ 
อย่าง นิพพานก็เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. นิพพานก็เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. มีความสูงและตํ่า มีความเลวและประณีต มีความอุกฤษฏ์ และทราม มี 
เขตแดน หรือมีความแตกต่าง หรือร่อง หรือระหว่างขั้นแห่งนิพพาน ๒ 
อย่างนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 432 

[๑๐๗๙] ส. นิยามเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มีบุคคลบางพวกก้าวลงสู่นิยาม ได้นิยาม ยังนิยามให้เกิดขึ้น ให้เกิดขึ้น 
พร้อม ให้ตั้งขึ้น ให้ตั้งขึ้นพร้อม ให้บังเกิด ให้บังเกิดโดยยิ่ง ให้เกิด 
พร้อมได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มีบุคคลบางพวก ก้าวลงสู่อสังขตะ ได้อสังขตะ ยังอสังขตะให้เกิดขึ้น 
ให้เกิดขึ้นพร้อม ให้ตั้งขึ้น ให้ตั้งขึ้นพร้อม ให้บังเกิด ให้บังเกิดโดยยิ่ง 
ให้เกิด ให้เกิดพร้อมได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๐๘๐] ส. นิยามเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มรรคเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. มรรคเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นิยามเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. โสดาปัตตินิยาม เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสดาปัตติมรรค เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. โสดาปัตติมรรค เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 433 

ส. โสดาปัตตินิยาม เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สกทาคามินิยาม ฯลฯ อนาคามินิยาม ฯลฯ อรหัตนิยาม เป็นอสังขตะ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อรหัตมรรคเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อรหัตมรรค เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อรหัตนิยาม เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๘๑] ส. โสดาปัตตินิยาม เป็นอสังขตะ ฯลฯ อรหัตนิยาม เป็นอสังขตะ นิพพาน 
เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะ เป็น ๕ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อสังขตะ เป็น ๕ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทานก็เป็น ๕ อย่าง ฯลฯ มีระหว่างขั้นแห่งนิพพาน ๕ อย่างนั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๐๘๒] ส. นิยาม เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มิจฉัตตนึยาม (ทางอันแน่นอนข้างผิด) เป็นอสังขตะ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 434 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. มิจฉัตตนิยามเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมัตตนิยาม (ทางอันแน่นอนข้างถูก) เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๐๘๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่านิยามเป็นอสังขตะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เมื่อนิยามเกิดขึ้นแล้วดับไป บุคคลยังเป็นผู้ไม่แน่นอนอยู่หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ถ้าอย่างนั้น นิยามเป็นอสังขตะน่ะสิ 

ส. เมื่อมิจฉัตตนึยามเกิดขึ้นแล้วดับไป บุคคลเป็นผู้ไม่แน่นอน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ถ้าอย่างนั้น มิจฉัตตนิยาม ก็จะเป็นอสังขตะไปน่ะสิ 
นิยามกถา จบ 


ปฏิจจสมุปปาทกถา 

[๑๐๘๔] สกวาที ปฏิจจสมุปบาทเป็นอสังขตะ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นนิพพาน เป็นที่ต้านทาน เป็นที่เร้น เป็นที่พึ่ง เป็นที่หมาย เป็นฐานะ 
อันไม่เคลื่อน เป็นอมตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปฏิจจสมุปบาทเป็นอสังขตะ นิพพานก็เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 435 

ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่างหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทานก็เป็น ๒ อย่าง ที่เร้นก็เป็น ๒ อย่าง ที่พึ่งก็เป็น ๒ อย่าง ที่ 
หมายก็เป็น ๒ อย่าง ฐานะอันไม่เคลื่อนก็เป็น ๒ อย่าง อมตะก็เป็น ๒ 
อย่าง นิพพานก็เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. นิพพานก็เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มีความสูงและตํ่า มีความเลวและความประณีต มีความอุกฤษฏ์และ 
ทราม มีเขตแดน หรือความแตกต่าง หรือร่อง หรือระหว่างขั้นแห่ง 
นิพพาน ๒ อย่างนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๐๘๕] ส. ปฏิจจสมุปบาทเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อวิชชาก็เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อวิชชาเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปฏิจจสมุปบาทก็เป็นสังขตะหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ปฏิจจสมุปบาทเป็นอสังขตะหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 436 

ส. สังขารที่เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ก็เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สังขารที่เกิดเพราะอวิชชา เป็นปัจจัย เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปฏิจจสมุปบาทก็เป็นสังขารหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ปฏิจจสมุปบาทเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณที่เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย ก็เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิญญาณที่เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปฏิจจสมุปบาทก็เป็นสังขตะหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ปฏิจจสมุปบาทเป็นอสังขตะหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นามรูปที่เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย ก็เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. นามรูปที่เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นสังขตะหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปฏิจจสมุปบาทก็เป็นสังขตะหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ปฏิจจสมุปบาทเป็นอสังขตะหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 437 

ส. ชราและมรณะที่มีเพราะชาติเป็นปัจจัยก็เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ชราและมรณะที่มีเพราะชาติเป็นปัจจัย ก็เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปฏิจจสมุปบาทก็เป็นสังขตะหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๘๖] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ปฏิจจสมุปบาทเป็นอสังขตะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชรา มรณะ มีเพราะชาติ 
เป็นปัจจัย โดยพระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือมิอุบัติขึ้นก็ตาม 
ธาตุนั้นได้ตั้งอยู่แล้วเทียว เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม คือความที่ 
ธรรมนี้เกิดขึ้นเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย พระตถาคตตรัสรู้ด้วยปัญญา 
อันยิ่ง ค้นพบด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งธาตุนั้น ครั้นตรัสรู้ด้วยปัญญาอัน 
ยิ่งแล้ว ครั้นค้นพบด้วยปัญญาอันยิ่งแล้ว จึงบอก แสดง ประกาศ 
เผย แพร่ ขยาย ทำให้ง่าย และได้ชี้แจงว่า ชราและมรณะมีเพราะ 
ชาติเป็นปัจจัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัย ฯลฯ 
สังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย โดยตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้น 
หรือมิอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นได้ตั้งอยู่แล้วเทียว ฯลฯ และได้ชี้แจง 
ว่าสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ภิกษุทั้งหลาย ความจริงแท้ 
ความไม่คลาดเคลื่อน ความไม , เป็นโดยประการอื่น คือความที่ธรรม 
เกิดขึ้นเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย สกาวธรรมนั้น ดังกล่าวนี้อันใด นี้ 
เรากล่าวว่า ปฏิจจสมุปบาท ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น ปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอสังขตะน่ะสิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 438 

[๑๐๘๗] ส. ปัจจยาการบทหนึ่งว่า สังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ดังนี้สกาว 
เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ในปัจจยาการนั้น สภาวะนั้นเป็นอสังขตะ 
นิพพานก็เป็นอสังขตนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทาน ก็เป็น ๒ อย่าง ฯลฯ หรือมีระหว่างขั้นแห่งนิพพาน ๒ อย่าง 
นั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๘๘] ส. ปัจจยาการบทหนึ่งว่า สังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ดังนี้สกาว 
เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ในปัจจยาการนั้น สภาวะนั้นเป็นอสังขตะ 
ปัจจยาการอีกบทหนึ่งว่า วิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัย ดังนี้สภาวะ 
ใด เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ในปัจจยาการนั้น สภาวะนั้นก็เป็น 
อสังขตะ นิพพานก็เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะ เป็น ๓ อย่างหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อสังขตะ เป็น ๓ อย่างหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทาน ก็เป็น ๓ อย่าง ฯลฯ มีระหว่างขั้นแห่งนิพพาน ๓ อย่างนั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 439 

[๑๐๘๙] ส. ปัจจยาการบทหนึ่งว่า สังขารทั้งหลายมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ดังนี้ 
สภาวะใด เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ในปัจจยาการนั้น สภาวะนั้น 
เป็นอสังขตะ ปัจจยาการอีกบทหนึ่งว่า วิญญาณมีเพราะสังขารเป็น 
ปัจจัย ดังนี้สภาวะใด เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ในปัจจยาการนั้น 
สภาวะนั้นก็เป็นอสังขตะ ฯลฯ ปัจจยาการอีกบทหนึ่งว่า ชรามรณะมี 
เพราะชาติเป็นปัจจัย ดังนั้สภาวะใด เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ใน 
ปัจจยาการนั้น สภาวะนั้นก็เป็นอสังขตะ นิพพานก็เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะ เป็น ๑๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อสังขตะเป็น ๑๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทาน ก็เป็น ๑๒ อย่าง ที่เร้นก็เป็น ๑๒ อย่าง ฯลฯ มีระหว่างขั้น 
แห่งนิพพาน ๒ อย่างนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ปฏิจจสมุปปาทกถา จบ 


สัจจกถา 

[๑๐๙๐] สกวาที สัจจะ ๔ เป็นอสังขตะ 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทานก็เป็น ๔ ที่เร้นก็เป็น ๔ ที่พึ่งเป็น ๔ ที่หมายก็เป็น ๔ ฐานะ 
อันไม่เคลื่อนก็เป็น ๔ อมตะก็เป็น ๔ นิพพานก็เป็น ๔ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 440 

ส. นิพพาน ก็เป็น ๔ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ส. มีความสูงและตํ่า มีความเลวและประณีต มีความอุกฤษฏ์ เลวทราม มี 
เขตแดน หรือความแตกต่าง หรือร่อง หรือระหว่างขั้นแห่งนิพพาน ๔ 
อย่างนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๐๙๑] ส. ทุกขสัจเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทุกข์เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ทุกขสัจเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางใจ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เป็น 
อสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สมุทัยสัจเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สมุทัยเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สมุทัยสัจเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. มัคคสัจเป็นอสังขตะ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 441 


ป. ลูกแล้ว 

ส. มรรคเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. มัคคสัจเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๐๙๒] ส. ทุกข์เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ทุกขสัจเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางใจ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เป็น 
สังขตะ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ทุกขสัจเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สมุทัยเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. สมุทัยสัจเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กามดันหา ภวตันหา วิภวตัณหา เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. สมุทัยสัจเป็นสังขตะ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 442 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. มรรคเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มัคคสัจเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มัคคสัจเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๙๓] ส. นิโรธสัจเป็นอสังขตะ นิโรธเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทุกขสัจเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. นิโรธสัจเป็นอสังขตะ นิโรธเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สมุทัยสัจเป็นอสังขตะ สมุทัยเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. นิโรธสัจเป็นอสังขตะ นิโรธเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มัคคสัจเป็นอสังขตะ มรรคเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๐๙๔] ส. ทุกขสัจเป็นอสังขตะ ทุกข์เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นิโรธสัจเป็นอสังขตะ นิโรธเป็นสังขตะ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 443 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สมุทัยสัจเป็นอสังขตะ สมุทัยเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นิโรธสัจเป็นอสังขตะ นิโรธเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มัคคสัจเป็นอสังขตะ มรรคเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นิโรธสัจเป็นอสังขตะ นิโรธเป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๐๙๕] ป. ไม่พึงกล่าวว่า สัจจะ ๔ เป็นอสังขตะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ อย่างนี้แท้ไม่ผิด 
ไม , เป็นอย่างอื่น ๔ อย่าง เป็นไฉน คำว่า นี้ทุกข์ นี้แท้ นี้ไม่ผิด 
นี้ไม , เป็นอย่างอื่น ฯลฯ คำว่า นี้ทุกขสมุทัย ฯลฯ คำว่า นี้ทุกข 
นิโรธ ฯลฯ คำว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้แท้ นี้ไม่ผิด นี้ 
ไม , เป็นอย่างอื่น ดูกรภิกษุทังหลาย ๔ อย่างนืแล แท้ ไม , ผิด ไม่ 
เป็นอย่างอื่น ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น สัจจะ ๔ ก็เป็นอสังขตะ น่ะสิ 
สัจจกถา จบ 


อารุปปกถา 

[๑๐๙๖] สกวาที อากาสานัญจายตนะเป็นอสังขตะ หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 444 

ส. เป็นนิพพาน เป็นที่ต้านทาน เป็นที่เร้น เป็นที่พึ่ง เป็นที่หมาย เป็น 
ฐานะอันไม่เคลื่อน เป็นอมตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อากาสานัญจายตนะเป็นอสังขตะ นิพพานเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะ เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อสังขตะ เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทาน เป็น ๒ อย่าง ฯลฯ มีระหว่างขั้นแห่งนิพพาน ๒ อย่างนั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อากาสานัญจายตนะเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อากาสานัญจายตนะเป็นภพ เป็นคติ เป็นสัตตาวาส เป็นสงสาร เป็น 
กำเนิด เป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะเป็นภพ เป็นคติ เป็นสัตตาวาส เป็นสงสาร เป็นกำเนิด 
เป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กรรมที่เป็นเหตุเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมที่เป็นเหตุเข้าถึงอสังขตะ มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 445 

ส. สัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะ มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงอสังขตะ มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๙๗] ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิด แก่ ตาย จุติ อุปบัติ ในอากาสานัญจายตนะ 
ได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิด แก่ ตาย จุติ อุปบัติ ในอสังขตะ ได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๐๙๘] ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในอากาสานัญจายตนะ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อากาสานัญจายตนะ เป็นจตุโวการภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะ เป็นจตุโวการภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๐๙๙] ป. ไม , พึงกล่าวว่า อรูป ๔ เป็นอสังขตะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อรูป ๔ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นสภาพไม , หวั่นไหว มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอรูป ๔ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นสภาพไม , หวั่นไหว ด้วยเหตุนั้น 
นะท่านจึงต้องกล่าวว่า อรูป ๔ เป็นอสังขตะ 
อารุปปกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 446 

นิโรธสมาปัตติกถา 

[๑๑๐๐] สกวาที นิโรธสมาบัติ เป็นอสังขตะ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นนิพพาน เป็นที่ต้านทาน เป็นที่เร้น เป็นที่พึ่ง เป็นที่หมาย เป็น 
ฐานะอันไม , จุติ เป็นอมตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. นิโรธสมาบัติเป็นอสังขตะ นิพพานก็เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะ เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทาน เป็น ๒ อย่าง ฯลฯ มีระหว่างขั้นแห่งนิพพาน ๒ อย่างนั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. นิโรธสมาบัติเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มีคนบางพวก เข้านิโรธ ได้นิโรธ ยังนิโรธให้เกิดขึ้น ให้เกิดขึ้นพร้อม 
ให้ตั้งขึ้น ให้ตั้งขึ้นพร้อม ให้บังเกิด ให้บังเกิดขึ้นอย่างยิ่ง ให้เกิด 
ให้เกิดพร้อมได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มีคนบางพวก เข้าอสังขตะ ได้อสังขตะ ยังอสังขตะให้เกิดขึ้น ให้เกิด 
ขึ้นพร้อม ให้ตั้งขึ้น ให้ตั้งขึ้นพร้อม ให้บังเกิด ให้บังเกิดขึ้นอย่างยิ่ง 
ให้เกิด ให้เกิดพร้อมได้ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 447 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความผ่องแผ้ว ความออกจากนิโรธ ปรากฏได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความผ่องแผ้ว ความออกจากอสังขตะ ปรากฏได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผู้เข้านิโรธ มีวจีสังขารดับไปก่อน แต่นั้นกายสังขารดับ แต่นั้น 
จิตตสังขารดับ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้เข้าอสังขตะก็มีวจีสังขารดับไปก่อน แต่นั้นกายสังขารดับ แต่นั้น 
ชิตตสังขารดับ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผู้ออกจากนิโรธมีจิตตสังขารเกิดขึ้นก่อน แต่นั้นกายสังขารเกิดขึ้น แต่ 
นั้นวจีสังขารเกิดขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้ออกจากอสังขตะ ก็มีจิตตสังขารเกิดขึ้นก่อน แต่นั้นกายสังขารเกิดขึ้น 
แต่นั้นวจีสังขารเกิดขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

๑๐๑] ส. ผัสสะ ๓ คือ สุญญตผัสสะ อนิมิตตผัสสะ อัปปณิหิตผัสสะ ย่อมถูก 
ต้องผู้ออกจากนิโรธแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะ ๓ คือ สุญญตผัสสะ อนิมิตตผัสสะ อัปปฌิหิตผัสสะ ย่อมถูก 
ต้องผู้ที่ออกจากอสังขตะแล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 448 

[๑๑๐๒] ส. จิตของผู้ที่ออกจากนิโรธแล้ว เป็นธรรมชาติโน้มไปสู่วิเวก เอียงไปสู่วิเวก 
น้อมไปสู่วิเวก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จิตของผู้ที่ออกจากอสังขตะแล้ว ก็เป็นธรรมชาติโน้มไปสู่วิเวก เอียงไป 
สู่วิเวก น้อมไปสู่วิเวก หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๐๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า นิโรธสมาบัติเป็นอสังขตะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. นิโรธสมาบัติเป็นสังขตะหรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ล้าอย่างนั้น นิโรธสมาบัติก็เป็นอสังขตะ น่ะสิ 
นิโรธสมาปัตติกถะ จบ 


อากาสกถา 

[๑๑๐๔] สกวาที อากาศเป็นอสังขตะหรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นนิพพาน เป็นที่ต้านทาน เป็นที่เร้น เป็นที่พึ่ง เป็นที่หมาย เป็น 
ฐานะอันไม , เคลื่อน เป็นอมตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๐๕] ส. อากาศเป็นอสังขตะ นิพพานเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะ เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 449 

ส. อสังขตะ เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทาน เป็น ๒ อย่าง ฯลฯ มีระหว่างขั้นแห่งนิพพาน ๒ อย่างนั้น 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๐๖] ส. อากาศเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มีชนบางพวกทำอนากาศให้เป็นอากาศได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มีชนบางพวกทำสังขตะให้เป็นอสังขตะได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๐๗] ส. มีชนบางพวก ทำอากาศให้เป็นอนากาศได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มีชนบางพวกทำอสังขตะให้เป็นสังขตะได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๐๘] ส. ในอากาศ นกทั้งหลายบินไปได้ พระจันทร์และพระอาทิตย์โคจรไปได้ 
ดวงดาวทั้งหลายโคจรไปได้ ผู้มีฤทธิแสดงฤทธได้ ชนทั้งหลายไกวแขนได้ 
โบกมือได้ ขว้างก้อนดินไปได้ แผลงฤทธไปได้ แผลงศรไปได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในอสังขตะ นกทั้งหลายก็บินไปได้ พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็โคจร 
ไปได้ ดวงดาวทั้งหลายก็โคจรไปได้ ผู้มีฤทธิกแสดงฤทธได้ ชนทั้งหลาย 
ก็ไกวแขนได้ โบกมือได้ ขว้างก้อนดินไปได้ ขว้างลูกขลุบไปได้ แผลง 
ฤทธไปได้ แผลงศรไปได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 450 

[๑๑๐๙] ส. ชนทั้งหลายล้อมอากาศ ทำให้เป็นเรือน ทำให้เป็นฉางได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชนทั้งหลายล้อมอสังขตะ ทำให้เป็นเรือน ทำให้เป็นฉางได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๑๐] ส. เมื่อขุดบ่ออยู่ อนากาศ (ที่มิ'ใช่อากาศ) กลายเป็นอากาศได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สังขตะ ก็กลายเป็นอสังขตะได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๑๑] ส. เมื่อถมบ่อเปล่าอยู่ ยังฉางเปล่าให้เต็มอยู่ ยังหม้อเปล่าให้เต็มอยู่ 
อากาศอันตรธานไปได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะ ก็อันตรธานไปได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๑๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า อากาศเป็นอสังขตะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อากาศเป็นอสังขตะ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ล้าอย่างนั้น อากาศก็เป็นอสังขตะ น่ะสิ 
อากาสกถา จบ 


อากาโสสนิทัสสโนติกถา 

[๑๑๑๓] สกวาที อากาศเป็นสนิทัสสนะ (เห็นได้ด้วยจักษุ) หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 451 

ส. เป็นรูป เป็นรูปายตนะ เป็นรูปธาตุ เป็นสีเขียว เป็นสีเหลือง เป็น 
สีแดง เป็นสีขาว เป็นวิสัยแห่งจักขุวิญญาณ กระทบที่จักษุ มาสู่ 
คลองแห่งจักษุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๑๔] ส. อากาศเป็นสนิทัสสนะหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อาศัยจักษุและอากาศ จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๑๕] ส.อาศัยจักษุและอากาศ จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คำว่า อาศัยจักษุและอากาศ จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่ 
จริง หรือ? 

ป. ไม่มี 

ส. คำว่า อาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนึ เป็นสูตรมีอยู่ 
จริง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า คำว่า อาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้เป็น 
สูตรมีอยู่จริง ก็ต้องไม่กล่าวว่า อาศัยจักษุและอากาศ จึงเกิดจักขุ 
วิญญาณขึน 

[๑๑๑๖] ป. ไม , พึงกล่าวว่า อากาศเป็นสนิทัสสนะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ส. ท่านเห็นช่องในระหว่างต้นไม้ทั้งสอง ช่องในระหว่างเสาทั้งสอง ช่อง 
ดาล ช่องหน้าต่าง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 452 

ป. หากว่า ท่านเห็นช่องในระหว่างต้นไม้ทั้งสอง ช่องในระหว่างเสาทั้งสอง 
ช่องดาล ช่องหน้าต่าง ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าอากาศเป็น 
สนิทัสสนะ 

อากาโสสนิทัสสโนติกถา จบ 


ปฐวีธาตุ สนิทัสสนาตยาทิกถา 
[๑๑๑๗] สกวาที ปฐวีธาตุเป็นสนิทัสสนะ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นรูป เป็นรูปายตนะ เป็นรูปธาตุ เป็นสีเขียว เป็นสีเหลือง เป็น 
สีแดง เป็นสีขาว เป็นวิสัยแห่งจักขุวิญญาณ กระทบที่จักษุ มาสู่ 
คลองแห่งจักษุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๑๘] ส. ปฐวีธาตุเป็นสนิทัสสนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อาศัยจักษุและปฐวีธาตุ จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๑๙] ส. อาศัยจักษุและปฐวีธาตุ จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คำว่า อาศัยจักษุและปฐวีธาตุ จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่ 
จริง หรือ? 

ป. ไม่มี 

ส. คำว่า อาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่ 
จริง มิใช่หรือ 


? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 453 


ป. ลูกแล้ว 

ส. หาก คำว่า อาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้เป็น 
สูตรมีอยู่จริง ก็ต้องไม่กล่าวว่า อาศัยจักษุและปฐวีธาตุ จึงเกิดจักขุ 
วิญญาณขึ้น 

[๑๑๒๐] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ปฐวีธาตุเป็นสนิทัสสนะ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ท่านเห็นแผ่นดิน แผ่นหิน ภูเขา มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. หากว่า ท่านเห็นแผ่นสิน แผ่นหิน ภูเขา ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้อง 
กล่าวว่า ปฐวีธาตุเป็นสนิทัสสนะ ฯลฯ 
ป. ไม่พึงกล่าวว่า อาโปธาตุ เป็นสนิทัสสนะ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ท่านเห็นนี้า มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. หากว่า ท่านเห็นนี้ ไ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า อาโปธาตุเป็น 
สนิทัสสนะ ฯลฯ 

ป. ไม่พึงกล่าวว่า เตโชธาตุเป็นสนิทัสสนะ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ท่านเห็นไฟที่โพลงอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. หากว่า ท่านเห็นไฟที่โพลงอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า เตโช 
ธาตุเป็นสนิทัสสนะ ฯลฯ 
ป. ไม่พึงกล่าวว่า เตโชธาตุเป็นสนิทัสสนะ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 454 

ป. ท่านเห็นต้นไม้ที่ถูกลมโยกอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า ท่านเห็นต้นไม้ที่ถูกลมโยกอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
วาโยธาตุเป็นสนิทัสสนะ ฯลฯ 
ปฐวีธาตุสนิทัสสนาตยาทิกถา จบ 

จักขุนทริยสนิทัสสนันติอาทิกถา 
[๑๑๒๑] สกวาที จักขุนทรีย์เป็นสนิท้สสนะ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นรูป เป็นรูปายตนะ เป็นรูปธาตุ ฯลฯ มาสู่คลองแห่งจักษุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๒๒] ส. จักขุนทรีย์เป็นสนิทัสสนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อาศัยจักษุและจักขุนทรีย์จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๒๓] ส. อาศัยจักษุและจักขุนทรีย์ จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คำว่า อาศัยจักษุและจักขุนทรีย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึน ดังนึ เป็น 
สูตรมีอยู่จริง หรือ? 

ป. ไม่มี 

ส. คำว่า อาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่ 
จริง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 455 

ส. หากว่า คำว่า อาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้เป็น 
สูตรมีอยู่จริง ก็ต้องไม่กล่าวว่า อาศัยจักษุและจักขุนทรีย์ จึงเกิดจักขุ 
วิญญาณขึ้น 

[๑๑๒๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า อินทรีย์ ๕ เป็นสนิทัสสนะ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ท่านเห็นจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. หากว่า ท่านเห็นจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ด้วยเหตุนั้นนะ 
ท่านจึงต้องกล่าวว่า อินทรีย์ ๕ เป็นสนิทัสสนะ ฯลฯ 
จักขุนทริยสนิทัสสนันติอาทิกถา จบ 

กายกัมมสนิทัสสนันติกถา 
[๑๑๒๕] สกวาที กายกรรมเป็นสนิทัสสนะหรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. เป็นรูป เป็นรูปายตนะ เป็นรูปธาตุ เป็นสีเขียว เป็นสีเหลือง เป็นสีแดง 
เป็นสีขาว เป็นวินัยแห่งจักขุวิญญาณ กระทบที่จักษุ มาสู่ครองแห่งจักษุ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. กายกรรม เป็นสนิทัสสนะ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. อาศัยจักษุและกายกรรม จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อาศัยจักษและกายกรรม จึงเกิดจักขริฌฌาฌขึ้น หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 456 


ป. ลูกแล้ว 

ส. คำว่า อาศัยจักษุและกายกรรม จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้เป็นสูตร 
มีอยู่จริง หรือ? 

ป. ไม่มี 

ส. คำว่า อาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้ เป็นสูตรมี 
อยู่จริง หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า คำว่า อาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้เป็น 
สูตรมีอยู่จริง ก็ต้องไม่กล่าวว่า อาศัยจักษุและกายกรรม จึงเกิดจักขุ 
วิญญาณขึ้น 

[๑๑๒๖] ป. ไม่พึงกล่าวว่า กายกรรมเป็นสนิทัสสนะหรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ท่านเห็นอาการก้าวไปข้างหน้า ถอยกลับ แลเหลียว คู้แขน เหยียดแขน 
มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. หากว่า ท่านเห็นอาการก้าวไปข้างหน้า ถอยกลับ แลเหลียว คู้แขน 
เหยียดแขน ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า กายกรรมเป็นสนิทัสสนะ 
กายกัมมสนิทัสสนันดิกถา จบ 

ปริโยสานกถาตั้งต้นแต่ปฐวีธาตุสนิทัสสนะ ถึงกายกัมมสนิทัสสนะ 
วรรคที่ ๖ จบ 


วรรคที่ ๗ 
สังคหิตกถา 

[๑๑๒๗] สกวาที ธรรมบางเหล่าที่ท่านสงเคราะห์เข้าไว้ด้วยธรรมบางเหล่าไม , มีหรือ? 
ปรวาที ลูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 457 

ส. ธรรมบางเหล่า ที่นับเข้าได้ ขัดเข้าหัวข้อได้ นับเนื่องแล้วด้วยธรรม 
บางเหล่า มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ธรรมบางเหล่า ที่นับเข้าได้ ขัดเข้าหัวข้อได้ นับเนื่องแล้ว 
ด้วยธรรมบางเหล่า มีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ธรรมบางเหล่าที่ท่านสงเคราะห์ 
เข้าไว้ด้วยธรรมบางเหล่าไม่มี 
[๑๑๒๘] ส. ขักขายตนะนับเข้าได้ในขันธ์ไหน? 

ป. นับเข้าได้ในรูปขันธ์ 

ส. หากว่า จักขายตนะนับเข้าได้ในรูปขันธ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้อง 
กล่าวว่า จักขายตนะท่านสงเคราะห์เข้าไว้ด้วยรูปขันธ์ 

ส. โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ ฯลฯ กายายตนะ 
นับเข้าได้ในขันธ์ไหน? 

ป. นับเข้าได้ในรูปขันธ์ 

ส. หากว่า กายายตนะนับเข้าได้ในรูปขันธ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้อง 
กล่าวว่า กายายตนะท่านสงเคราะห์เข้าไว้ด้วยรูปขันธ์ 
[๑๑๒๙] ส. รูปายตยะ ฯลฯ ส้ท่ทายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ ฯลฯ รสายตนะ ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ นับเข้าได้ในขันธ์ไหน? 

ป. นับเข้าได้ในรูปขันธ์ 

ส. หากว่า โผฏฐัพพายตนะนับเข้าได้ในรูปขันธ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้อง 
กล่าวว่า โผฏฐัพพายตนะ ท่านสงเคราะห์เข้าไว้ด้วยรูปขันธ์ 
[๑๑๓๐] ส. สุขเวทนานับเข้าได้ในขันธ์ไหน? 

ป. นับเข้าได้ในเวทนาขันธ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 458 

ส. หากว่า สุขเวทนานับเข้าได้ในเวทนาขันธ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้อง 
กล่าวว่า สุขเวทนาท่านสงเคราะห์เข้าไว้ด้วยเวทนาขันธ์ 

ส. ทุกขเวทนา ฯลฯ อทุกขมสุขเวทนา นับเข้าได้ในขันธ์ไหน? 

ป. นับเข้าได้ในเวทนาขันธ์ 

ส. หากว่า อทุกขมสุขเวทนานับเข้าได้ในเวทนาขันธ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่าน 
จึงต้องกล่าวว่า อทุกขมสุขเวทนาท่านสงเคราะห์เข้าไว้ด้วยเวทนาขันธ์ 
[๑๑๓๑] ส. สัญญาอันเกิดแต่จักขุสัมผัส นับเข้าได้ในขันธ์ไหน? 

ป. นับเข้าได้ในสัญญาขันธ์ 

ส. หากว่า สัญญาอันเกิดแต่จักขุสัมผัส นับเข้าได้ในสัญญาขันธ์ ด้วยเหตุ 
นั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า สัญญาอันเกิดแต่จักขุสัมผัส ท่านสงเคราะห์ 
เข้าไว้ด้วยสัญญาขันธ์ 

ส. สัญญาอันเกิดแต่โสตสัมผัส ฯลฯ สัญญาอันเกิดแต่มโนสัมผัส นับเข้า 
ได้ในขันธ์ไหน? 

ป. นับเข้าได้ในสัญญาขันธ์ 

ส. หากว่า สัญญาอันเกิดแต่มโนสัมผัส นับเข้าได้ในสัญญาขันธ์ ด้วยเหตุ 
นั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า สัญญาอันเกิดแต่มโนสัมผัส ท่านสงเคราะห์ 
เข้าไว้ด้วยสัญญาขันธ์ 

[๑๑๓๒] ส. เจตนาอันเกิดแต่จักขุสัมผัส ฯลฯ เจตนาอันเกิดแต่มโนสัมผัส นับเข้า 
ได้ในขันธ์ไหน? 

ป. นับเข้าได้ในสังขารขันธ์ 

ส. หากว่า เจตนาอันเกิดแต่มโนสัมผัส นับเข้าได้ในสังขารขันธ์ ด้วยเหตุ 
นั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า เจตนาอันเกิดแต่มโนสัมผัส ท่านสงเคราะห์ 
เข้าไว้ด้วยสังขารขันธ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 459 

[๑๑๓๓] ส. จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นับเข้าได้ในขันธ์ไหน? 

ป. นับเข้าได้ในวิญญาณขันธ์ 

ส. หากว่า มโนวิญญาณนับเข้าได้ในวิญญาณขันธ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึง 
ต้องกล่าวว่า มโนวิญญาณท่านสงเคราะห์เข้าไว้ด้วยวิญญาณขันธ์ 

ป. ธรรมเหล่านั้น ท่านสงเคราะห์เข้าด้วยธรรมเหล่านั้น ก็เหมือนอย่าง 
โคพลิพัทท์คู่หนึ่ง ที่เขาสงเคราะห์ (ล่าม) ไว้ด้วยทามหรือเชือก บิณฑบาต 
ที่เขาสงเคราะห์ (แขวน) ไว้ด้วยสาแหรก สุนัขที่เขาสงเคราะห์ (ผูก) 

ไว้ด้วยเชือกผูกสุนัข 

ส. หากว่า โคพลิพัทท์คู่หนึ่ง เขาสงเคราะห์ (ล่าม) ไว้ด้วยทามหรือเชือก 
บิณฑบาตสงเคราะห์ (แขวน) ไว้ได้ด้วยสาแหรก สุนัขเขาสงเคราะห์ 
(ผูก) ไว้ด้วยเชือกผูกสุนัข ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ธรรม 
บางเหล่า ที่ท่านสงเคราะห์ไว้ด้วยธรรมบางเหล่า มีอยู่ 
สังคหิตกถา จบ 


สัมปยุตตกถา 

[๑๑๓๔] สกวาที ธรรมบางเหล่า ที่สัมปยุตด้วยธรรมบางเหล่า ไม่มีหรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ธรรมบางเหล่าที่สหรคต เกิดร่วม ระคน เกิดกับดับพร้อม มีวัตถุอันเดียว 
กัน มีอารมณ์อันเดียวกันกับด้วยธรรมบางเหล่า มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ธรรมบางเหล่า ที่สหรคต เกิดร่วม ระคน เกิดกับดับพร้อม มี 
วัตถุอันเดียวกัน มีอารมณ์อันเดียวกันกับด้วยธรรมบางเหล่า มีอยู่ก็ 
ต้องไม่กล่าวว่า ธรรมบางเหล่า ที่สัมปยุตด้วยธรรมบางเหล่า ไม่มี 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 460 

[๑๑๓๕] เวทนาขันธ์เกิดร่วมกับสัญญาขันธ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เวทนาขันธ์เกิดร่วมกับสัญญาขันธ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึง 
ต้องกล่าวว่า เวทนาขันธ์สัมปยุตด้วยสัญญาขันธ์ 
ส. เวทนาขันธ์ เกิดร่วมกับสังขารขันธ์ กับวิญญาณขันธ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เวทนาขันธ์ เกิดร่วมกับวิญญาณขันธ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึง 
ต้องกล่าวว่า เวทนาขันธ์ สัมปยุตด้วยวิญญาณขันธ์ 
ส. สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เกิดร่วมกับเวทนาขันธ์ กับสัญญา 
ขันธ์ กับสังขารขันธ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า วิญญาณขันธ์ เกิดร่วมกับสังขารขันธ์ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึง 
ต้องกล่าวว่า วิญญาณขันธ์ สัมปยุตด้วยสังขารขันธ์ 
ป. นั้ามัน ซับอยู่ ซึมอยู่ในงา รส ซับอยู่ ซึมอยู่ ในอ้อย ฉันใด ธรรมเหล่า 
นั้น ก็แทรกอยู่ ซึมอยู่ กับธรรมเหล่านั้น ฉันนั้น หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
สัมปยุตตกถา จบ 


เจตสิกกถา 

[๑๑๓๖] สกวาที เจตสิกธรรมไม่มี หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ธรรมบางเหล่า ที่สหรคต เกิดร่วม ระคน สัมปยุต เกิดกับดับพร้อม มี 
วัตถุอันเดียวกัน มีอารมณ์อันเดียวกันด้วยจิตมีอยู่ มิใช่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 461 

ส. หากว่า ธรรมบางเหล่า ที่สหรคต เกิดร่วม ระคน สัมปยุต เกิดกับดับ 
พร้อม มีวัตถุอันเดียวกัน มีอารมณ์อันเดียวกันด้วยจิต มีอยู่ ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า เจตสิกธรรมไม่มี 
[๑๑๓๗] ส. ผัสสะเกิดร่วมกับจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ผัสสะเกิดร่วมกับจิต ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ผัสสะ 
เป็นเจตสิก 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา ฯลฯ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ราคะ 
โทสะ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เกิดร่วมกับจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อโนตตัปปะเกิดร่วมกับชิต ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
อโนตดัปปะ เป็นเจตสิก 

ป. เพราะท่าวิเคราะห์ว่า เกิดร่วมกับจิต จึงชื่อว่าเจตสิก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เพราะท่าวิเคราะห์ว่า เกิดร่วมกับผัสสะ ก็ชื่อว , าผัสสสิกหรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เพราะท่าวิเคราะห์ว่า เกิดร่วมกับจิต จึงชื่อว่าเจตสิกหรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เพราะท่าวิเคราะห์ว่า เกิดร่วมกับเวทนา ฯลฯ กับสัญญา ฯลฯ กับเจตนา 
ฯลฯ กับสัทธา กับวิริยะ กับสติ กับสมาธิ กับปัญญา กับราคะ 
กับโทสะ กับโมหะ ฯลฯ กับอโนตตัปปะ ก็ชื่อว่า อโนตตัปปสิก 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ส. เจตสิกธรรมไม่มี หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 462 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า จิตนี้และบรรดาเจตสิกธรรมย่อมปรากฏ 
แก , ผู้ทราบชัดโดยความเป็นอนัตตา ครั้นทราบชัดธรรมทั้ง ๒ นั้น 
ทั้งที่หยาบและประณีตแล้ว ก็เป็นผู้มีความเห็นโดยชอบ ทราบชัดว่า 
มีอันแตกดับเป็นธรรมดา ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น เจตสิกธรรมก็มีอยู่น่ะสิ 
[๑๑๓๘] ส. เจตสิกธรรมไม่มี หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรเกวัฏฏ์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อม 
ทายได้แม้ซึ่งจิต แม้ซึ่งเจตสิก แม้ซึ่งการที่ตรึก แม้ซึ่งการที่ตรอง 
ของสัตว์อื่นๆ ของบุคคลอื่นๆ ว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ม้าง ใจ 
ของท่านเป็นโดยประการนี้บ้าง ชิตของท่านเป็นฉะนี้ม้าง ดังนี้ เป็น 
สูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น เจตสิกธรรมก็มีอยู่ น่ะสิ 
เจตสิกกถา จบ 


ทานกถา 

[๑๑๓๙] สกวาที ทาน คือ เจตสิกธรรม หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. จะให้เจตสิกธรรมแก่คนอื่นๆ ก็ได้ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 463 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. จะให้เจตสิกธรรมแก่คนอื่นๆ ก็ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จะให้ผัสสะแก่คนอื่นๆ ก็ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. จะให้เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปัญญา 
แก่คนอื่นๆ ก็ได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๔๐] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ทาน คือเจตสิกธรรม หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ทาน มีผลไม , น่าปรารถนา มีผลไม่น่าใคร่ มีผลไม่เป็นที่ฟูใจ มีผลแสลง 
มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ทานมีผลน่าปรารถนา มีผลน่าใคร่ มีผลเป็นที่ฟู , ใจ มีผลไม่แสลง มี 
สุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า ทาน มีผลน่าปรารถนา มีผลน่าใคร่ มีผลเป็นที่ฟู , ใจ มีผลไม่ 
แสลง มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าว 
ว่า ทาน คือ เจตสิกธรรม 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ทานมีผลน่าปรารถนา (และ) ทานก็คือ'จีวร 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จีวร มีผลน่าปรารถนา มีผลน่าใคร่ มีผลเป็นที่ฟู , ใจ มีผลไม่แสลง 
มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 464 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ทานมีผลน่าปรารถนา (และ) ทานก็คือ บิณฑ 
บาต เสนาสนะ คิลานป้จขัยเภสัชบริขาร หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คิลานปัจขัยเภสัชบริขาร มีผลน่าปรารถนา มีผลน่าใคร่ มีผลเป็นที่ฟู , ใจ 
มีผลไม่แสลง มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๔๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ทาน คือ เจตสิกธรรม หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ธรรมเหล่านี้คือ ศรัทธา หิริและทานที่เป็น 
กุศล ไปตามสัตบุรุษ ธรรม ๓ ประการนี้แล สัตบุรุษทั้งหลาย 
กล่าวว่า เป็นทางไปสู่เทวโลกเพราะบุคคลไปสู่เทวโลกได้ด้วยธรรม 
๓ ประการนี้ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น ทาน ก็คือ เจตสิกธรรม น่ะสิ 
[๑๑๔๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ทาน คือ เจตสิกธรรม หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทังหลาย ทาน ๕ ประการนึ 
เป็นทานใหญ่ ปรากฏว่าเลิศ ปรากฏโดยราตรี ปรากฏว่าเป็นวงค์ 
เป็นธรรมเก่าแก่ อันสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายมิได้ลบล้างไม่เคย 
ลบล้าง ไม่รังเกียจอยู่ จักไม่รังเกียจ ไม , คัดล้านแล้ว ทาน ๕ 
เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละปาณา 
ติบาต เป็นผ้เว้นขาดแล้วจากปาณาติบาต อริยสาวกผ้เว้นขาดแล้วจาก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 465 

ปาณาติบาต ชื่อว่า ให้อภัย ให้ความเป็นผู้ไม่มีเวร ให้ความไม่ 
เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้ ครั้นให้อภัย ให้ความเป็นผู้ไม่ 
มีเวร ให้ความไม่เบียดเบียน แก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้ว ย่อม 
เป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัย ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียน 
หาประมาณมิได้ นี้เป็นทานข้อแรก ซึ่งเป็นทานใหญ่ ปรากฏว่าเลิศ 
ปรากฏโดยราตรี ปรากฏว่าเป็นวงศ์ เป็นธรรมเก่าแก , อันสมณ 
พราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายมิได้ลบล้าง ไม่เคยลบล้าง ไม่รังเกียจอยู่ จัก 
ไม่รังเกียจ ไม่คัดค้านแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก 
อริยสาวก ละอทินนาทาน ฯลฯ ละกาเมลุ;มิจฉาจาร ฯลฯ ละมุสาวาท 
ฯลฯ ละฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือดื่มสุราเมรัย เป็นผู้ 
เว้นขาดแล้วจากฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือดื่มนี้นมา 
กล่าวคือสุราเมรัย อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่ง 
ความประมาท คือดื่มนี้าเมากล่าวคือสุราเมรัย ชื่อว่า ให้อภัย ให้ 
ความไม่มีเวร ให้ความไม , เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้ ครั้น 
ให้อภัย ให้ความไม่มีเวร ให้ความไม , เบียดเบียนแก่สัตว์หาประ 
มาฌมิได้แล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัย ความไม่มีเวร 
ความไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้ นี้เป็นทานข้อคำรบ ๕ ซึ่งเป็น 
ทานใหญ่ ปรากฏว่าเลิศ ปรากฏโดยราตรี ปรากฏว่าเป็นวงศ์ เป็น 
ธรรมเก่าแก , อันสมณพราหมณ์และผู้รู้ทั้งหลาย มิได้ลบล้าง ไม , 

เคยเลยล้าง ไม่รังเกียจอยู่ จักไม , รังเกียจ ไม่คัดค้านแล้ว ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย ทาน ๕ ประการนี้แล เป็นทานใหญ่ ปรากฏว่าเลิศ 
ปรากฏว่าโดยราตรีปรากฏว่าเป็นวงศ์ เป็นธรรมเก่าแก , อันสมณ 
พราหมณ์ทั้งหลาย มิได้ลบล้าง ไม่เคยลบล้าง ไม่รังเกียจอยู่ ชักไม่ 
รังเกียจ ไม , คัดค้านแล้วดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 466 


ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น ทาน ก็คือ เจตสิกธรรม น่ะสิ 
[๑๑๔๓] ส. ไม่พึงกล่าวว่า ทาน คือ เทยยธรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ข้าว ให้ 
นี้าให้ผ้าให้ยาน ให้ดอกไม้ ให้ของหอม ให้เครื่องลูบไล้ 
ให้ที่นอน ให้ที่พัก ให้เครื่องประทีป ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ทานคือเทยยธรรมน่ะสิ 
[๑๑๔๔] ป. ทาน คือ เทยยธรรม หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เทยยธรรม มีผลน่าปรารถนา มีผลน่าใคร่ มีผลเป็นที่ฟู , ใจ มีผลไม , แสลง 
มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ทานมีผลน่าปรารถนา (และ) ทาน ก็คือ 
จีวร หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป.จีวรมีผลนำปรารถนามีผลน่าใคร่มีผลเป็นที่ฟู , ใจมีผลไม่แสลงมีสุข 
เป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ทานมีผลนำปรารถนา (และ) ทานก็คือ 
บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานป้จชัยเภสัชบริขาร หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 467 

ป. กิลานปัจจัยเภสัชบริขาร มีผลน่าปรารถนา มีผลน่าใคร่ มีผลเป็นที่ฟู , ใจ 
มีผลไม่แสลง มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ทาน คือ เทยยธรรม 
ทานกถา จบ 


ปริโภคมยปุญญกถา 

[๑๑๔๕] สกวาที บุญสำเร็จแต่การบริโภค เจริญได้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะสำเร็จแต่การบริโภค เจริญได้หรือ เวทนา สัญญาเจตนา จิต 
สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา สำเร็จแต่การบริโภค เจริญได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๔๖] ส. บุญสำเร็จแต่การบริโภค เจริญได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เจริญได้ดุจเครือเถา ดุจเครือเถาย่างทราย ดุจต้นไม้ ดุจหญ้า ดุจแพ 
แห่งหญ้าปล้อง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๔๗] ส. บุญสำเร็จแต่การบริโภค เจริญได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทายกให้ทานแล้วไม่สนใจก็เป็นบุญได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นได้แก่ผู้ไม่นึก เป็นได้แก่ผู้ไม่กังวล เป็นได้แก่ผู้ไม , สนใจ เป็นได้ 
แก , ผู้ไม่กระทำไว้ในใจ เป็นได้แก่ผู้ไม่จงใจ เป็นได้แก่ผู้ไม่ปรารถนา เป็น 
ได้แก่ผู้ไม , ตั้งใจ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 468 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุญเป็นได้แก่ผู้นึกถึง เป็นได้แก่ผู้กังวล เป็นได้แก่ผู้สนใจ เป็นได้แก่ 
ผู้ทำไว้ในใจ เป็นได้แก่ผู้จงใจ เป็นได้แก่ผู้ปรารถนา เป็นได้แก่ผู้ตั้งใจ 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุญเป็นได้แก่ผู้นึกถึง เป็นได้แก่ผู้กังวล เป็นได้แก่ผู้สนใจ 
เป็นได้แก่ผู้ทำไว้ในใจ เป็นได้แก่ผู้จงใจ เป็นได้แก่ผู้ปรารถนา เป็น 
ได้แก่ผู้ตั้งใจ ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุญสำเร็จแต่การบริโภค เจริญได้ 
[๑๑๔๘] ส. บุญสำเร็จแต่การบริโภค เจริญได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทายกถวายทาน ตรึกกามวิตกอยู่ ตรึกพยาบาทวิตกอยู่ ตรึกวิหิงสา 
วิตกอยู่ ก็เป็นบุญได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งจิต ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นการประชุมแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งชิต ๒ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ที่มี'โทษและไม , มี'โทษ ที่เลวและประณีต ที่ 
เป็นฝ่ายดำและฝ่ายขาว มารวมกันได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ที่มี'โทษและไม , มี'โทษ ที่เลวและประณีต ที่ 
เป็นฝ่ายดำและฝ่ายขาว มารวมกันได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 469 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ ประการนี้ไกลกัน 
ไกลกันนัก ๔ ประการเป็นไฉน ฟ้าและแผ่นดินนี้ประการแรก ซึ่ง 
ไกลกัน ไกลกันนัก ส่งข้างนี้และส่งข้างโน้นแห่งสมุทร นี้ประการ 
ที่ ๒ ซึ่งไกลกัน ไกลกันนัก แดนอาทิตย์อุทัย และค้าวอัสดงคต 
นี้ประการที่ ๓ ซึ่งไกลกัน ไกลกันนัก ธรรมของสัตบุรุษและ 
ธรรมของอสัตบุรุษ นี้ประการที่ ๔ ซึ่งไกลกัน ไกลกันนัก ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย ๔ ประการนี้แล ไกลกัน ไกลกันนัก 
ท้องฟ้ากับแผ่นดิน ไกลกัน ส่งสมุทรเขาก็ว่าไกลกัน แดนอาทิตย์อุทัย 
และด้าวอัสดงคต ก็ไกลกัน ธรรมของสัตบุรุษ กับธรรมของอสัต 
บุรุษ กล่าวได้ว่า ไกลกันกว่านั้นอีก 

สมาคมของพวกสัตบุรุษ ยั่งยืน คงที่ อยู่ได้แท้ตลอดกาล ที่ดำรงชีพ 
อยู่ แต่สมาคมของพวกอสัตบุรุษ ย่อมเสื่อมไปเร็วแท้ เพราะฉะนั้น 
ธรรมของสัตบุรุษ จึงไกลจากอสัตบุรุษ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิ 
ใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มี'โทษและไม่ 
มีโทษ ที่เลวและประณีต ที่เป็นฝ่ายดำและฝ่ายขาว มารวมกันได้ 
๑๔๙] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุญสำเร็จแต่การบริโภค เจริญได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ชนเหล่าใด ปลูกสร้างสวน ปลูกสร้างป่า 
สร้างสะพาน ขุดบ , อนี้า สระนี้า สร้างที่พักอาศัยให้เป็นทาน บุญ 
ย่อมเจริฌมากแก , ชนเหล่านั้นทกเมื่อ ทั้งกลางวันกลางคืน ชนเหล่า 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 470 

นั้นตั้งอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมจะไปสู่สวรรค์ ดังนี้ เป็น 
สูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น บุญก็สำเร็จแต่การบริโภค เจริญได้น่ะสิ 
[๑๑๕๐] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุญสำเร็จแต่การบริโภค เจริญได้หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ห้วงนั้าคือบุญ ห้วง 
นั้าคือกุศล ๔ ประการนี้นำมาซึ่งความสุข มีอารมณ์งาม มีสุขเป็น 
วิบาก ยังสัตว์ให้เป็นไปในสวรรค์ เป็นไปพร้อมเพื่อผลอันน่าปรา 
รถนา เพื่อผลอันน่าใคร , เพื่อผลอันน่าพึงใจ เพื่อประโยชน์ เพื่อ 
ความสุข ๔ ประการเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อบริโภค 
จีวรของบุคคลใด เข้าเจโตสมาธิหาประมาณมิได้อยู่ ห้วงนั้าคือบุญ 
ห้วงนั้าศึอกุศล ของบุคคลนั้น ก็หาประมาณมิได้ นำมาซึ่งความสุข 
มีอารมณ์งาม มีสุขเป็นวิบาก ยังสัตว์ให้เป็นไปในสวรรค์ เป็นไป 
พร้อมเพื่อผลอันน่าปรารถนา เพื่อผลอันน่าใคร่ เพื่อผลอันน่าพึงใจ 
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ภิกษุ เมื่อบริโภคบิณฑบาต ฯลฯ 
เมื่อบริโภคเสนาสนะ ฯลฯ เมื่อบริโภคคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของ 
บุคคลใด เข้าเจโตสมาธิหาประมาณมิได้อยู่ ห้วงนั้าคือบุญ ห้วงนั้า 
คือกุศล ของบุคคลนั้น ก็หาประมาณมิได้ นำมาซึ่งความสุข มีอารมณ์ 
งาม มีสุขเป็นวิบาก ยังสัตว์ให้เป็นไปในสวรรค์ ย่อมเป็นไปพร้อม 
เพื่อผลอันนำปรารถนา น่าใคร่ เพื่อผลอันน่าพึงใจ เพื่อประโยชน์ 
เพื่อความสุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย ห้วงนั้าคือบุญ ห้วงนั้าศึอกุศล ๔ 
ประการนี้แล นำมาซึ่งความสุข มีอารมณ์งาม มีสุขเป็นวิบาก ยังสัตว์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 471 

ให้เป็นไปในสวรรค์ ย่อมเป็นไปเพื่อผลอันน่าปรารถนา เพื่อผลอัน 
น่าใคร่ เพื่อผลอันน่าพึงใจ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ดังนี้ เป็น 
สูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น บุญก็สำเร็จแต่การบริโภค เจริญได้น่ะสิ 
[๑๑๕๑] ส. บุญสำเร็จแต่การบริโภค เจริญได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทายกให้ทาน ปฏิคาหกรับแล้วไม่บริโภค แต่ทิ้งเสีย สละเสีย เป็นบุญ 
ได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ทายกให้ทาน ปฏิคาหกรับแล้วไม่บริโภค แต่ทิ้งเสีย สละเสีย 
เป็นบุญได้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุญสำเร็จแต่การบริโภค เจริญได้ 
[๑๑๕๒] ส. บุญสำเร็จแต่การบริโภคเจริญได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทายกให้ทาน ครั้นเมื่อปฏิคาหกรับแล้ว พระราชาริบไปเสีย หรือโจรลัก 
ไปเสีย หรือไฟไหม้เสีย หรือนี้าพัดไปเสีย หรือทายาทผู้ไม , เป็นที่รักนำ 
ไปเสีย เป็นบุญได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ทายกให้ทาน ครั้นเมื่อปฏิคาหกรับแล้ว พระราชาริบไปเสีย 
หรือโจรลักไปเสีย หรือไฟไหม้เสีย หรือนี้าพัดไปเสีย หรือทายาทผู้ไม่ 
เป็นที่รักนำไปเสีย ก็เป็นบุญได้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุญสำเร็จแต่การ 
บริโภค ย่อมเจริญได้ 

ปริโภคมยปฌฌกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 472 
อิโตทินนกถา 

[๑๑๕๓] สกวาที บุคคลผู้ไปสู่ปรโลก ยังอัตภาพให้เป็นไปได้ในปรโลกนั้น ด้วยทาน 
ที่บุคคลให้แล้วแต่โลกนี้หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. เมื่อให้จีวรแต่โลกนี้ก็บริโภคจีวรนั้นในปรโลกหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อให้บิณฑบาตแต่โลกนี้... เมื่อให้เสนาสนะแต่โลกนี้... เมื่อให้ 
คิลานปัจจัยเภสัชชบริขารแต่โลกนี้ -.. เมื่อให้ของขบเคี้ยวแต่โลกนี้ -.. 

เมื่อให้ของกินแต่โลกนี้-.. เมื่อให้นี้าดื่มแต่โลกนี้ก็บริโภคนี้าดื่มนั้นใน 
ปรโลกหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๕๔] ส. บุคคลผู้ไปสู่ปรโลก ยังอัตภาพให้เป็นไปได้ในปรโลกด้วยทานที่บุคคล 
ให้แล้วแต่โลกนี้หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ผู้อื่นเป็นผู้กระทำแก่ผู้อื่น สุขและทุกข์ผู้อื่นกระทำให้ ผู้อื่นกระทำผู้อื่น 
เสวยผลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๕๕] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้ไปสู่ปรโลก ยังอัตภาพให้เป็นไปได้ในปรโลกนั้น 
ด้วยทานอันบุคคลให้แล้วแต่โลกนี้หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. พวกเปรต เห็นเขาให้ทานเพื่อประโยชน์แก่ตน ย่อมอนุโมทนา ย่อมยัง 
จิตให้เลื่อมใส ย่อมยังปีติให้เกิดขึ้น ย่อมได้โสมนัส มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 473 

ป. หากว่า เปรตเห็นเขาให้ทานเพื่อประโยชน์แก , ตน ย่อมยังจิตให้เลื่อมใส 
ย่อมยังปีติให้เกิดขึ้น ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า บุคคลผู้ไปสู่ 
ปรโลกยังอัตภาพให้เป็นไปได้ในปรโลกนั้น ด้วยทานอันบุคคลให้แล้ว 
แต่โลกนี้ 

๑๕๖] ป. ไม , พึงกล่าวว่า บุคคลผู้ไปสู่ปรโลก ยังอัตภาพให้เป็นไปได้ในปรโลกนั้น 
ด้วยทานอันบุคคลให้แล้วแต่โลกนี้หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า นั้าฝนตกในที่ดอน ย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่ม 
ฉันใด ทานที่บุคคลให้แล้วแต่โลกนี้ ย่อมเข้าไปสำเร็จแก่บุคคลผู้ 
ละไปแล้ว ฉันนั้นแล 

ห้วงนั้าที่เต็ม ย่อมไหลหลากยังสมุทรสาครให้เต็มรอบได้ 
ฉันใด ทานที่บุคคลให้แล้วแต่โลกนี้ ย่อมเข้าไปสำเร็จแก่บุคคลผู้ 
ละไปแล้ว ฉันนั้นแล 

กสิกรรมไม่มีในเปตโลกนั้นเลย โครักขกรรมก็ไม , มี ณ ที่ 
นั้นพาณิชกรรมก็เช่นกัน การซื้อขายด้วยเงินก็ไม่มี บุคคลผู้ละไป 
แล้ว คือ ผู้ที่ตายไปแล้ว ย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในเปตโลกนั้น 
ด้วยทานอันบุคคลให้แล้วแต่โลกนี้ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่ 
หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น บุคคลผู้ไปสู่ปรโลก ก็ยังอัตภาพให้เป็นไปได้ในปรโลกนั้น 
ด้วยทานอันบุคคลให้แล้วแต่โลกนี้น่ะสิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 474 

[๑๑๕๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้ไปสู่ปรโลก ยังอัตภาพให้เป็นไปได้ในปรโลกนั้น 
ด้วยทานอันบุคคลให้แล้วแต่โลกนี้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาเล็งเห็น 
ฐานะ ๕ ประการ จึงปรารถนาบุตรซึ่งจะเกิดในสกุล ฐานะ ๕ เป็น 
ไฉน? เราเลี้ยงเขามาแล้ว เขาจักเลี้ยงเราตอบ เขาจักช่วยทำกิจ 
ของเรา สกุลวงศ์จักดำรงอยู่นาน เขาจักดูแลทรัพย์ มฤดกสืบไป 
ก็หรือเมื่อเราล่วงลับไปแล้ว เขาชักทำบุญส่งไปให้ ดูกรภิกษุทั้ง 
หลาย มารดาบิดาเล็งเล็งเห็นฐานะ ๕ ประการนี้แล จึงปรารถนา 
บุตรซึ่งจะเกิดในสกุล 

บัณฑิตเล็งเห็นฐานะ ๕ ประการ จึงปรารถนาบุตร คือ เรา 
เลี้ยงเขามาแล้ว เขาจักเลี้ยงเราตอบ เขาจักช่วยทำกิจของเรา สกุล 
วงศ์จักดำรงอยู่ได้นาน เขาจักดูแลทรัพย์มฤดกสืบไป ก็หรือเมื่อเรา 
ล่วงลับไปแล้ว เขาจักทำบุญล่งไปให้ บัณฑิตทั้งหลายเล็งเห็นฐานะ 
๕ ประการนี้จึงปรารถนาบุตร 

เพราะฉะนั้น ส้ปปุริสชน คนเรียบร้อย จึงเป็นคนกตัญญกต 
เวที เมื่อระลึกถึงอุปการคุณที่ท่านได้ทำก่อน ย่อมเลี้ยงมารดาบิดา 
ทำกิจของท่านตามฐานะที่ท่านเป็นบุพพการี บุตรผู้อยู่ในโอวาท 
บิดามารดาเลี้ยงมาแล้ว เลี้ยงตอบ ไม่ทำวงศ์สกุลให้เสื่อม มีศรัทธา 
ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นบุตรที่ควรสรรเสริญ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 475 

ป. ถ้าอย่างนั้น บุคคลผู้ไปสู่ปรโลก ก็ยังอัตภาพให้เป็นไปได้ในปรโลกนั้น 
ด้วยทานอันบุคคลให้แล้วแต่โลกนี้น่ะสิ 
อิโตทินนกถา จบ 


ปฐวีกัมมวิปาโกติกถา 

[๑๑๕๘] ป. สกวาที แผ่นดินเป็นกรรมวิบาก หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. แผ่นดินมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา มีอทุกขมสุขเวทนา ประกอบด้วย 
สุขเวทนา ประกอบด้วยทุกขเวทนา ประกอบด้วยอทุกขมสุขเวทนา 
ประกอบด้วยผัสสะ ประกอบด้วยเวทนา ประกอบด้วยสัญญา ประกอบ 
ด้วยเจตนา ประกอบด้วยจิต มีอารมณ์ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ 
ความทำไว้ในใจ ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจ ของแผ่นดิน 
นั้นมีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. แผ่นดินไม , มีสุขเวทนา ไม่มีทุกขเวทนา ไม่มีอทุกขมสุขเวทนา ไม่ 
ประกอบด้วยสุขเวทนา ไม , ประกอบด้วยทุกขเวทนา ไม่ประกอบด้วย 
อทุกขมสุขเวทนา ไม , ประกอบด้วยผัสสะ ไม่ประกอบด้วยเวทนา ไม่ 
ประกอบด้วยสัญญา ไม่ประกอบด้วยเจตนา ไม , ประกอบด้วยชิต ไม่มี 
อารมณ์ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความทำไว้ในใจ ความ 
จงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจของแผ่นดินนั้น ไม่มี มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า แผ่นดินไม , มีสุขเวทนา ไม่มีทุกขเวทนา ฯลฯ ไม , มีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของแผ่นดินนั้นไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่าแผ่นดิน 
เป็นกรรมวิบาก 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 476 

[๑๑๕๙] ส. ผัสสะ เป็นกรรมวิบาก และผัสสะมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา มีอทุกขม 
สุขเวทนา ประกอบด้วยสุขเวทนา ประกอบด้วยทุกขเวทนา ประกอบ 
ด้วยอทุกขมสุขเวทนา ประกอบด้วยผัสสะ ประกอบด้วยเวทนา ประกอบ 
ด้วยสัญญา ประกอบด้วยเจตนา ประกอบด้วยจิต มีอารมณ์ ความนึก 
ฯลฯ ความตั้งใจของผัสสะนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. แผ่นดินเป็นกรรมวิบาก และแผ่นดินมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา มี 
อทุกขมสุขเวทนา ประกอบด้วยสุขเวทนา ประกอบด้วยทุกขเวทนา 
ประกอบด้วยอทุกขมสุขเวทนา ประกอบด้วยผัสสะ ประกอบด้วยเวทนา 
ประกอบด้วยสัญญา ประกอบด้วยเจตนา ประกอบด้วยจิต มีอารมณ์ 
ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความทำไว้ในใจ ความจงใจ 
ความปรารถนา ความตั้งใจของแผ่นดิน มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๖๐] ส. แผ่นดินเป็นกรรมวิบาก แต่แผ่นดินไม , มีสุขเวทนา ไม่มีทุกขเวทนา ฯลฯ 
ไม , มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของแผ่นนันไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะ เป็นกรรมวิบาก แต่ผัสสะไม่มีสุขเวทนา ไม่มีทุกขเวทนา ฯลฯ 
ไม , มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของผัสสะนั้น ไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๖๑] ส. แผ่นสินเป็นกรรมวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. แผ่นสินเชิดชูได้ เหยียบยํ่าได้ ตัดได้ ทำลายได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 477 

ส. กรรมวิบาก เชิดชูได้ เหยียบยํ่าได้ ตัดได้ ทำลายได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๖๒] ส. แผ่นดิน บุคคล จะพูน จะเพิ่ม จะถม จะก่อ จะเสริมก็ทำได้ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมวิบาก บุคคลจะพูน จะเพิ่ม จะถม จะก่อ จะเสริมก็ทำได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๖๓] ส. แผ่นสินทั่วไปแก , ชนอื่นๆ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมวิบากทั่วไปแก่ชนอื่นๆ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๖๔] ส. กรรมวิบาก ทั่วไปแก่ชนอื่นๆ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า นิธิ คือ บุญ ไม , ทั่วไปแก่ชนอื่นๆ 
โจรลักไม , ได้ ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาวะควรทำบุญ ผู้นั้นพึง 
ประพฤติสุจริต ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า กรรมวิบากทั่วไปแก , ชนอื่นๆ 
[๑๑๖๕] ส. แผ่นสินเป็นกรรมวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. แผ่นสินตั้งอยู่ด้วยดีก่อน สัตว์ทั้งหลายจึงบังเกิดขึ้นในภายหลัง หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. วิบากบังเกิดขึ้นก่อน ต่อภายหลังสัตว์ทั้งหลายจึงทำกรรมเพื่อได้วิบาก 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 478 

[๑๑๖๖] ส. แผ่นดินเป็นวิบากแห่งกรรมของสัตว์ทั้งปวงหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ทั้งปวง บริโภคแผ่นดิน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สัตว์ทั้งปวง บริโภคแผ่นดิน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บางพวกบริโภคแผ่นดิน แล้วปรินิพพานมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บางพวกไม่ยังกรรมวิบากให้สิ้นไปแล้วปรินิพพาน มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๖๗] ส. แผ่นดินเป็นวิบากแห่งกรรมของสัตว์ผู้จะเป็นจักรพรรดิ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์อื่นๆ บริโภคแผ่นดิน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์อื่นๆ บริโภควิบากแห่งกรรมของสัตว์ผู้จะเป็นจักรพรรดิ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัตว์อื่นๆ บริโภควิบากแห่งกรรมของสัตว์ผู้จะเป็นจักรพรรดิ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์อื่นๆ บริโภคผัสสะ เวทนา เจตนา จิต สัทธา วิริยะ สติ 
สมาธิ ปัญญา ของสัตว์ผู้จะเป็นจักรพรรดิ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๖๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า แผ่นดินเป็นกรรมวิบาก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 479 

ป. กรรมที่ยังสัตว์ให้ไปพร้อมเพื่อความเป็นใหญ่ กรรมที่ยังสัตว์ให้เป็นไป 
พร้อมเพื่อความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า กรรมที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นใหญ่ กรรมที่ยังสัตว์ 
ให้เป็นไปพร้อม เพื่อความเป็นเจ้าเป็นใหญ่มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึง 
ต้องกล่าวว่า แผ่นดินเป็นกรรมวิบาก 
ปฐวีกัมมริปาโกดิกถา จบ 

ชรามรณวิปาโกดิกถา 

[๑๑๖๙] สกวาที ชรามรณะ เป็นวิบาก หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ชรามรณะ มีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา มีอทุกขมสุขเวทนา ประกอบด้วย 
สุขเวทนา ประกอบด้วยทุกขเวทนา ประกอบด้วยอทุกขมสุขเวทนา 
ประกอบด้วยผัสสะ ประกอบด้วยเวทนา ประกอบด้วยสัญญา ประกอบ 
ด้วยเจตนา ประกอบด้วยจิต มีอารมณ์ความนึก ความผูกใจ ความ 
สนใจ ความท่าไว้ในใจ ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจของ 
ชรามรณะนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ชรามรณะไม่มีสุขเวทนา ไม่มีทุกขเวทนา ฯลฯ ไม่มีอารมณ์ความนึก ฯลฯ 
ความตั้งใจ ของชรามรณะนั้น ไม่มี มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ชรามรณะไม่มีสุขเวทนา ไม่มีทุกขเวทนา ฯลฯ ไม่มีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของชรามรณะนั้นไม่มี ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
ชรามรณะ เป็นวิบาก 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 480 

[๑๑๗๐] ส. ผัสสะ เป็นวิบาก และผัสสะมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา ฯลฯ มีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของผัสสะนั้นมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชรามรณะ เป็นวิบาก และชรามรณะมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา ฯลฯ 
มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของชรามรณะนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๗๑] ส. ชรามรณะ เป็นวิบาก แต่ชรามรณะไม , มีสุขเวทนา ไม่มีทุกขเวทนา ฯลฯ 
ไม , มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งชรามรณะนั้นไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะ เป็นวิบาก แต่ผัสสะไม , มีสุขเวทนา ไม่มีทุกขเวทนา ฯลฯ ไม , มี 
อารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของชรามรณะนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๗๒] ส. ชรามรณะแห่งอกุศลธรรม เป็นวิบากแห่งอกุศลธรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชรามรณะแห่งกุศลธรรม เป็นวิบากแห่งกุศลธรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๗๓] ส. ชรามรณะแห่งกุศลธรรม ไม่พึงกล่าวว่าเป็นวิบากแห่งกุศลธรรม หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. ชรามรณะแห่งอกุศลธรรม ไม่พึงกล่าวว่าเป็นวิบากแห่งอกุศลธรรม 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๗๔] ส. ชรามรณะแห่งอกุศลธรรม เป็นวิบากแห่งอกุศลธรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชรามรณะแห่งกุศลธรรม เป็นวิบากแห่งอกุศลธรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 481 

[๑๑๗๕] ส. ชรามรณะแห่งอกุศลธรรม ไม่พึงกล่าวว่าเป็นวิบากแห่งอกุศลธรรม 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชรามรณะแห่งกุศลธรรม ไม่พึงกล่าวว่าเป็นวิบากแห่งอกุศลธรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๗๖] ส. ชรามรณะแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรม เป็นวิบากแห่งอกุศลธรรม 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชรามรณะแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรม เป็นวิบากแห่งอกุศลธรรม 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๗๗] ส. ชรามรณะแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรม ไม , พึงกล่าวว่าเป็นวิบากแห่ง 
กุศลธรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชรามรณะแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรม ไม่พึงกล่าวว่าเป็นวิบากแห่ง 
อกุศลธรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๗๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ชรามรณะเป็นวิบาก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กรรมที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีผิวพรรณขี้ริ้ว กรรมที่ยัง 
สัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีอายุน้อย มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 482 

ป. หากว่า กรรมที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีผิวพรรณขี้ริ้ว 
กรรมที่ย้งสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีอายุน้อย มีอยู่ ด้วยเหตุ 
นั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ชรามรณะเป็นวิบาก 
ชรามรณริปาโกติกถา จบ 


อริยธัมมริปากกถา 

[๑๑๗๙] สกวาที วิบากแห่งอริยธรรมไม่มี หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. สามัญญะ มีผลมาก พรหมัญญะ มีผลมาก มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า สามัญญะมีผลมาก พรหมัญญะ มีผลมาก ก็ต้องไม่กล่าวว่าวิบาก 
แห่งอริยธรรมไม่มี 

[๑๑๘๐] ส. วิบากแห่งอริยธรรมไม , มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสดาปัตติผลมีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า โสดาปัตติผลมีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า วิบากแห่งอริยธรรมไม่มี 
ส. สกทาคามิผล ฯลฯ อนาคามิผล ฯลฯ อรหัตผล มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อรหัตผลมีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า วิบากแห่งอริยธรรมมีไม่ 
[๑๑๘๑] ส. โสดาปัตติผล ไม่เป็นวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผลแห่งทาน ไม่เป็นวิบาก หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 483 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. โสดาปัตติผล ไม่เป็นวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผลแห่งศีล ฯลฯ ผลแห่งภาวนา ไม่เป็นวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สกทาคามิผล ฯลฯ อนาคามิผล ฯลฯ อรหัตผล ไม่เป็นวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผลแห่งทานไม่เป็นวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อรหัตผลไม่เป็นวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผลแห่งศีล ฯลฯ ผลแห่งภาวนา ไม่เป็นวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๘๒] ส. ผลแห่งทานเป็นวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสดาปัตติผลเป็นวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ผลแห่งทานเป็นวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สกทาคามิผล ฯลฯ อนาคามิผล ฯลฯ อรหัตผลเป็นวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผลแห่งศีล ฯลฯ ผลแห่งภาวนาเป็นวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสดาปัตติผลเป็นวิบาก หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 484 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ผลแห่งภาวนาเป็นวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สกทาคามิผล ฯลฯ อานาคามิผล ฯลฯ อรหัตผลเป็นวิบากหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๘๓] ส. กามาวจรกุศลมีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โลกุตตรกุศลมีวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปาวจรกุศล ฯลฯ อรูปาวจรกุศลมีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โลกุตตรกุศลมี'วิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๘๔] ส. โลกุตตรกุศลไม่มีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามาวจรกุศลไม่มีวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. โลกุตตรกุศลไม่มีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปาวจรกุศล ฯลฯ อรูปาวจรกุศลไม่มีวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๘๕] ป. กามาวจรกุศลมีวิบาก เป็นอาจยคามี (ก่อวิปากวัฏไป) หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. โลกุตตรกุศล เป็นธรรมมีวิบาก เป็นอาจยคามี หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 485 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. รูปาวจรกุศล ฯลฯ อรูปาวจรกุศล เป็นธรรมมีวิบาก เป็นอาจยคามี 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. โลกุตตรกุศล เป็นธรรมมีวิบาก เป็นอาจยคามี หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๘๖] ป. โลกุตตรกุศล เป็นธรรมมีวิบาก แต่เป็นอปจยคามี (หลีกริปากวัฏไป) 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กามาวจรกุศล เป็นธรรมมีวิบาก แต่เป็นอปจยคามี หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. โลกุตตรกุศล เป็นธรรมมีวิบาก แต่เป็นอปจยคามี หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปาวจรกุศล ฯลฯ อรูปาวจรกุศล เป็นธรรมมีวิบาก แต่เป็นอปจยคามี 
หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
อริยธัมมวิปากกถา จบ 


ริปาโก ริปากธัมมธัมโมติกถา 

[๑๑๘๗] สกวาที วิบาก เป็นธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบาก หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. วิบากของวิบากนั้น ก็เป็นธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบาก หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 486 

ส. วิบากของวิบากนั้น ก็เป็นธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.เมื่อเป็นอย่างนั้นวิบากนั้นๆ ก็ไม , มีการทำที่สุดทุกข์ ไม่มีความขาดตอน 
แห่งวัฏฏะ ไม , มีอนุปาทาปรินิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๘๘] ส. วิบาก เป็นธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คำว่า วิบาก หรือว่า ธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบากก็ดี คำว่าธรรมที่เป็นเหตุ 
แห่งวิบาก หรือว่าวิบากก็ดี คำทั้งสองนั้ก็อย่างเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน 
เหมือนกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๘๙] ส. วิบาก เป็นธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิบาก กับธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบาก ธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบาก กับวิบาก 
สหรคตกัน เกิดร่วมกัน ระคนกัน สัมปยุตกัน เกิดด้วยกัน ดับด้วย 
กัน มีวัตถุอันเดียวกัน มีอารมณ์อันเดียวกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๙๐] ส. วิบาก เป็นธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อกุศลอันนั้น วิบากแห่งอกุศลก็อันนั้นแล กุศลอันนั้นวิบากแห่งกุศล 
ก็อันนั้นแล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๙๑] ส. วิบาก เป็นธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 487 

ส. บุคคลฆ่าสัตว์ด้วยจิตใจ ก็ไหม้ในนรกด้วยชิตนั้นแหละ บุคคลให้ทาน 
ด้วยชิตใด ก็บันเทิงในสวรรค์โดยชิตนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๑๙๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า วิบาก เป็นธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบาก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. วิบาก คือ ขันธ์ ๔ ส่วนนามธรรม เป็นอัญญมัญญปัจจัยมิใช่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า วิบาก คือ ขันธ์ ๔ ส่วนนามธรรมเป็นอณูญมัญญปัจจัย ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า วิบากเป็นธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบาก 
ริปาโก วิปากธัมมธัมโมติกถา จบ 
วรรคที่ ๗ จบ 


วรรคที่ ๘ 
ฉคดึกถา 

[๑๑๙๓] สกวาที คติมี ๖ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคติไว้ ๕ คือ นรก กำเนิดติรัจฉาน ปิตติวิสัย 
มนุษย์ เทวดา มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคติไว้ ๕ คือ นรก กำเนิดติรัจฉาน 
ปิตติวิสัย มนุษย์ เทวดา ก็ต้องไม่กล่าวว่า คติมี ๖ 
[๑๑๙๔] ส. คติมี ๖ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 488 

ส. อสูรพวกกาลกัญชิกา มีรูปร่างเหมือนกัน มีการเสวยอารมณ์อย่างเดียวกัน 
มีอาหารอย่างเดียวกัน อายุเท่ากัน กับพวกเปรต ท่าอาวาหะวิวาหะกับ 
ด้วยเปรต มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อสูรพวกการกัญชิกา มีรูปร่างเหมือนกัน มีการเสวยอารมณ์ 
อย่างเดียวกัน มีอาหารอย่างเดียวกัน มีอายุเท่ากันกับเปรตท่าอาวาหะ 
ริวาหะกับด้วยพวกเปรต ก็ต้องไม่กล่าวว่า คติมี ๖ 
[๑๑๙๕] ส. คติมี ๖ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พวกอสูรบริษัทท้าวเวปจิตติ มีรูปร่างเหมือนกัน มีการเสวยอารมณ์ 
อย่างเดียวกัน มีอาหารอย่างเดียวกัน มีอายุเท่ากัน กับพวกเทวดา ท่า 
อาวาหะวิวาหะกับด้วยพวกเทวดา มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พวกอสูรบริษัทท้าวเวปจิตติ มีรูปร่างเหมือนกันมี การเสวยอารมณ์ 
อย่างเดียวกัน มีอาหารอย่างเดียวกัน มีอายุเท่ากันกับพวกเทวดา ท่า 
อาวาหะวิวาหะกับด้วยพวกเทวดา ก็ต้องไม่กล่าวว่า คติมี ๖ 
[๑๑๙๖] ส. คติมี ๖ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พวกอสูรบริษัทท้าวเวปจิตติ เคยเป็นเทวดา มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พวกอสูรบริษัทท้าวเวปจิตติ เคยเป็นเทวดาก็ต้องไม , กล่าวว่า 
คติมี ๖ 

[๑๑๙๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า คติมี ๖ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 489 

ป. มีอสุรกาย มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่ามีอสุรกาย ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า คติมี ๖ 
ฉคดึกถา จบ 


อันตราภวกถา 

[๑๑๙๘] สกวาที อันตราภพ มีอยู่หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 
ส. เป็นกามภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อันตราภพมีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 
ส. เป็นรูปภพหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อันตราภพมีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นอรูปภพหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๑๙๙] ส. อันตราภพมีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันตราภพมีอยู่ในระหว่างกามภพและรูปภพหรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 490 
ส. อันตราภพมีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันตราภพมีอยู่ในระหว่างรูปภพและอรูปภพหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๐๐] ส. อันตราภพไม , มีอยู่ในระหว่างกามภพและรูปภพหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อันตราภพไม่มีอยู่ในระหว่างกามภพและรูปภพ ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
อันตราภพมีอยู่ 

ป. อันตราภพไม่มีอยู่ในระหว่างรูปภพกับอรูปภพหรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า อันตราภพไม่มีอยู่ในระหว่างรูปภพกับอรูปภพ ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
อันตราภพมีอยู่ 

[๑๒๐๑] ส. อันตราภพมีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันตราภพนั้น เป็นกำเนิดที่ห้า เป็นคติที่หก เป็นวิญญาณฐิติที่แปด 
เป็นสัตตาวาสที่สิบ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อันตราภพมีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันตราภพ เป็นภพ เป็นคติ เป็นสัตตาวาส เป็นสงสาร เป็นกำเนิด 
เป็นวิญญาณฐิติ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงอันตราภพมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 491 

ส. สัตว์ผู้เข้าถึงอันตราภพมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ ในอันตราภพ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีในอันตราภพ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อันตราภพเป็นปัญจโวการภพหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๐๒] ส. กามภพมีอยู่ กามภพ เป็นภพ เป็นคติ เป็นสัตตาวาส เป็นสงสาร 
เป็นกำเนิด เป็นวิญญาณฐิติ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันตราภพมีอยู่ อันตราภพ เป็นภพ เป็นคติ เป็นสัตตาวาส เป็นสงสาร 
เป็นกำเนิด เป็นวิญญาณฐิติ เป็นการได้อัตภาพหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงกามภพมีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงอันตราภพมีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สัตว์ผู้เข้าถึงกามภพมีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ผู้เข้าถึงอันตราภพมีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 492 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ ในกามภพ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ ในอันตราภพ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในกามภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในอันตราภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. กามภพ เป็นปัญจโวการภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันตราภพ เป็นปีญจโวการภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๐๓] ส. รูปภพมีอยู่ รูปภพ เป็นภพ เป็นคติ เป็นสัตตาวาส เป็นสงสาร 
เป็นกำเนิด เป็นวิญญาณฐิติ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันตราภพมีอยู่ อันตราภพ เป็นภพ เป็นคติ เป็นสัตตาวาส เป็น 
สงสาร เป็นกำเนิด เป็นวิญญาณฐิติ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงรูปภพ มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงอันตราภพมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 493 
ส. สัตว์ผู้เข้าถึงรูปภพมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ผู้เข้าถึงอันตราภพ มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ ในรูปภพ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ ในอันตราภพ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในรูปภพ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในอันตราภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. รูปภพเป็นปัญจโวการภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันตราภพเป็นปัญจโวการภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๐๔] ส. อรูปภพ มีอยู่ อรูปภพ เป็นภพ เป็นคติ เป็นสัตตาวาส เป็นสงสาร 
เป็นกำเนิด เป็นวิญญาณฐิติ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันตราภพ มีอยู่ อันตราภพ เป็นภพ เป็นคติ เป็นสัตตาวาส เป็น 
สงสาร เป็นกำเนิด เป็นวิญญาณฐิติ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 494 
ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงอรูปภพ มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงอันตราภพ มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สัตว์ผู้เข้าถึงอรูปภพ มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ผู้เข้าถึงอันตราภพ มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ ในอรูปภพ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ ในอันตราภพ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในอรูปภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในอันตราภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อรูปภพเป็นจตุโวการภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันตราภพเป็นจตุโวการภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๒๐๕] ส. อันตราภพมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 495 

ส. อันตราภพมีอยู่สำหรับสัตว์ทั้งปวงทีเดียว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อันตราภพไม่มีอยู่สำหรับสัตว์ทั้งปวงทีเดียว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อันตราภพไม่มีอยู่สำหรับสัตว์ทั้งปวงทีเดียว ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
อันตราภพมีอยู่ 

[๑๒๐๖] ส. อันตราภพมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันตราภพมีอยู่สำหรับบุคคลผู้กระทำอนันตริยกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อันตราภพไม่มีอยู่สำหรับบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อันตราภพไม่มีอยู่สำหรับบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรม ก็ต้องไม , 
กล่าวว่า อันตราภพมีอยู่ 

[๑๒๐๗] ส. อันตราภพมีอยู่สำหรับบุคคลผู้ไม , ทำอนันตริยกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันตราภพมีอยู่สำหรับบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อันตราภพไม่มีอยู่สำหรับบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันตราภพไม่มีอยู่สำหรับบุคคลผู้ไม่ทำอนันตริยกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อันตราภพมีอยู่สำหรับบุคคลผู้เข้าถึงนรก ฯลฯ สำหรับบุคคลผู้เข้าถึง 
อสัฌฌสัตว์ฯลฯ สำหรับบคคลผ้เ 1 ข้าถึงอรปภพ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 496 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อันตราภพไม่มีอยู่สำหรับบุคคลผู้เข้าถึงอรูปภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อันตราภพไม่มีอยู่สำหรับบุคคลผู้เข้าถึงอรูปภพ ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
อันตราภพมีอยู่ 

[๑๒๐๘] ส. อันตราภพมีอยู่สำหรับบุคคลผู้ไม่เข้าถึงอรูปภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันตราภพมีอยู่สำหรับบุคคลผู้เข้าถึงรูปภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อันตราภพไม่มีอยู่สำหรับบุคคลผู้เข้าถึงอรูปภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันตราภพไม่มีอยู่สำหรับบุคคลผู้ไม่เข้าถึงอรูปภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๒๐๙] ป. ไม่พึงกล่าวว่า อันตราภพมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลผู้อันตราปรินิพพายี มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลผู้อันตราปรินิพพาขีมีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
อันตราภพมีอยู่ 

ส. อันตราภพ ชื่อว่ามีอยู่ เพราะทำอธิบายว่า บุคคลผู้อันตราปรินึพพาขี 
มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะทำอธิบายว่า บุคคลผู้อุปหัจจปรินึพพาขีมีอยู่ อุปหัจจภพก็ชื่อว่ามี 
อยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 497 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อันตราภพ ชื่อว่ามีอยู่ เพราะทำอธิบายว่า บุคคลผู้อันตราปรินิพพายี 
มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะทำอธิบายว่า บุคคลผู้อสังขารปรินึพพาขีมีอยู่ ฯลฯ บุคคลผู้ 
สสังขารปรินิพพาขีมีอยู่ สสังขารภพก็ชื่อว่ามีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
อันตราภวกถา จบ 


กามคุณกถา 

[๑๒๑๐] สกวาที กามคุณ ๕ เท่านั้น เป็นกามธาตุหรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ความพอใจเกี่ยวด้วยกามคุณ ๕ นั้น มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความพอใจเกี่ยวด้วยกามคุณนันมีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า กามคุณ 
๕ เท่านั้น เป็นกามธาตุ 

ส. ความกำหนัดเกี่ยวด้วยกามคุณ ๕ นั้น ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอ 
ใจเกี่ยวด้วยกามคุณ ๕ นั้น ความดำริเกี่ยวด้วยกามคุณ ๕ นั้น ความกำ 
หนัดเกี่ยวด้วยกามคุณ ๕ นั้น ความกำหนัดด้วยอำนาจความดำริเกี่ยวด้วย 
กามคุณ ๕ นั้น ปีติเกี่ยวด้วยกามคุณ ๕ นั้น โสมนัสเกี่ยวด้วยกามคุณ ๕ 
นั้น ปีติโสมนัสเกี่ยวด้วยกามคุณ ๕ นั้นมีอยู่มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 498 

ส.หากว่า ปีติโสมนัสเกี่ยวด้วยกามคุณ ๕ นั้นมีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า กามคุณ 
๕ เท่านั้น เป็นกามธาตุ 

[๑๒๑๑] ส. กามคุณ ๕ เท่านั้น เป็นกามธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักษุของมนุษย์ทั้งหลาย ไม , เป็นกามธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสตะ ฆานะ ชิวหา มโน ของมนุษย์ทั้งหลายไม่เป็นกามธาตุ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มโนของมนุษย์ทั้งหลาย ไม , เป็นกามธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า กามคุณ ๕ ในโลกมีมโนเป็นที่ ๖ พระ 
พุทธะทั้งหลายประกาศแล้ว บุคคลสำรอกความพอใจในกามคุณ ๕ 
และมโนนี้แล้ว ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ได้ ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า มโนของมนุษย์ทั้งหลายไม่เป็นกามธาตุ 
[๑๒๑๒] ส. กามคุณ ๕ เท่านั้น เป็นกามธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามคุณ เป็นภพ เป็นคติ เป็นสัตตาวาส เป็นสงสาร เป็นกำเนิด เป็น 
วิญญาณฐิติ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงกามคุณมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 499 

ส. สัตว์ผู้เข้าถึงกามคุณมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ในกามคุณ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในกามคุณ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. กามคุณ เป็นปัญจโวการภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมอุบัติขึ้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ย่อมอุบัติขึ้น คู , พระสาวกย่อมอุบัติขึ้นในกามคุณ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กามธาตุ เป็นภพ เป็นคติ เป็นสัตตาวาส เป็นสงสาร เป็นกำเนิด เป็น 
วิญญาณฐิติ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามคุณ เป็นภพ เป็นคติ เป็นสัตตาวาส เป็นสงสาร เป็นกำเนิด เป็น 
วิญญาณฐิติ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงกามธาตุ มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงกามคุณ มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สัตว์ผู้เข้าถึงกามธาตุมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ผู้เข้าถึงกามคุณมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 500 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ ในกามธาตุ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ ในกามคุณ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในกามธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในกามคุณ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. กามธาตุ เป็นปัญจโวการภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามคุณ เป็นปัญจโวการภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติขึ้น พระป้จเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ย่อมอุบัติขึ้น คู่พระสาวกย่อมอุบัติขึ้น ในกามธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติขึ้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ย่อมอุบัติขึ้น คู่พระสาวกย่อมอุบัติขึ้น ในกามคุณ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๑๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า กามคุณ ๕ เท่านั้น เป็นกามธาตุ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณนี้๕ อย่าง ๕ 
อย่างเป็นไฉน? รปซึ่งเป็นวิสัยแห่งจักขริฌฌาณ อันน่าปรารถนา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 501 

น่าใคร่ จำเริญใจ น่ารัก ยั่วกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เสียง 
ซึ่งเป็นวิสัยแห่งโสตวิญญาณ กลิ่นซึ่งเป็นวิสัยแห่งฆานวิญญาณ รส 
รสซึ่งเป็นวิสัยแห่งชิวหาวิญญาณ โผฏฐัพพะซึ่งเป็นวิสัยแห่งกาย 
วิญญาณ ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ จำเริญใจ น่ารัก ยั่วกาม เป็นที่ 
ตั้งแห่งความกำหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ อย่าง ฉะนี้แล 
ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริงมิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น ก็กามคุณ ๕ เท่านั้น เป็นกามธาตุน่ะสิ 
กามคุณกถาจบ 


กามกถา 

[๑๒๑๔] สกวาที อายตนะ ๕ เท่านั้น เป็นกาม หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ความพอใจเกี่ยวด้วยอายตนะ ๕ นั้น มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความพอใจเกี่ยวด้วยอายตนะนั้นมีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า อายตนะ 
๕ เท่านั้น เป็นกาม 

ส. ความกำหนัดเกี่ยวด้วยอายตนะ ๕ นั้น ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอ 
ใจเกี่ยวด้วยอายตนะ ๕ นั้น ความดำริเกี่ยวด้วยอายตนะ ๕ นั้น ความ 
กำหนัดเกี่ยวด้วยอายตนะ ๕ นั้น ความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีเกี่ยว 
ด้วยอายตนะ ๕ นั้น ปีติเกี่ยวด้วยอายตนะ ๕ นั้น โสมนัสเกี่ยวด้วยอาย 
ตนะ ๕ นั้น ปีติโสมนัสเกี่ยวด้วยอายตนะ ๕ นั้น มีอยู่ มิใช่หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 502 


ป. ลูกแล้ว 

ส.หากว่า ปีติโสมนัสเกี่ยวด้วยอายตนะ ๕ นั้น มีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
อายตนะ ๕ เท่านั้น เป็นกาม 

[๑๒๑๕] ป. ไม่พึงกล่าวว่า อายตนะ ๕ เท่านั้น เป็นกาม หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณนี้๕ อย่าง ๕ 
อย่างเป็นไฉน? รูปที่เป็นวิสัยแห่งจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพะที่ 
เป็นวิสัยแห่งกายวิญญาณ ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ จำเริญใจ น่ารัก 
ยั่วกาม เป็นที่ตั้งแห่งความยินดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ อย่าง 
ฉะนี้แล ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น ก็อายตนะ ๕ เท่านั้น เป็นกาม น่ะสิ 
[๑๒๑๖] ส. อายตนะ ๕ เท่านั้น เป็นกาม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณนี้๕ อย่าง 
๕ อย่างเป็นไฉน? รูปอันเป็นวิสัยแห่งจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพะ 
อันเป็นวิสัยแห่งกายวิญญาณ ที่น่าปรารถนา น่าใคร จำเริญใจ 
น่ารัก ยั่วกาม เป็นที่ตั้งแห่งความยินดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ 
๕ อย่าง ฉะนี้แล อีกอย่างหนึ่ง ทั้ง ๕ อย่างนี้มิ , ใช่กาม (แต่) ทั้ง 
๕ อย่างนี้เรียกในวินัยของพระอริยะว่า กามคุณ 
ความกำหนัดด้วยอำนาจความดำริเป็นกามของบุรุษ สิ่งที่สวยงามใน 
โลกไม่ใช่กาม ความกำหนัดด้วยอำนาจความดำริ เป็นกามของบุรุษ 
สิ่งที่สวยงามย่อมตั้งอยู่ในโลกอย่างนี้แล แต่ว่านักปราชญ์ ย่อม 
กำจัดความพอใจในสิ่งที่สวยงามนี้ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่ 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 503 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า อายตนะ ๕ เท่านั้น เป็นกาม 
กามกถา จบ 


รูปธาตุกถา 

[๑๒๑๗] สกวาที รูปธรรม รูปเป็นธาตุ หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. รูป เป็นภพ เป็นคติ เป็นสัตตาวาส เป็นสงสาร เป็นกำเนิด เป็น 
วิญญาณฐิติ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงรูปมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สัตว์ผู้เข้าถึงรูปมีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัตว์ทังหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ ในรูป หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. รูป เป็นปัญจโวการภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๑๘] ส. รูปธาตุ เป็นภพ เป็นคติ ฯลฯ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. รูป เป็นภพ เป็นคติ ฯลฯ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 504 

ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงรูปธาตุมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงรูปมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สัตว์ผู้เข้าถึงรูปธาตุมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ผู้เข้าถึงรูปมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ ในรูปธาตุ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ในรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. รูปธาตุ เป็นป้ญจโวการภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูป เป็นปัญจโวการภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปธรรมเป็นรูปธาตุ รูปมีอยู่ในกามธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามธาตุอันนั้น รูปธาตุก็อันนั้นแหละ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 505 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กามธาตุอันนั้น รูปธาตุก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลประกอบด้วยกามภพ เป็นผู้ประกอบด้วยภพสอง คือกามภพ และ 
รูปภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
รูปธาตุกถา จบ 


อรูปธาตุกถา 

[๑๒๑๙] สกวาที อรูปธรรม เป็นอรูปธาตุ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เวทนา เป็นภพ เป็นคติ เป็นสัตตาวาส เป็นสงสาร เป็นกำเนิด เป็น 
วิญญาณฐิติ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงเวทนามีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สัตว์ผู้เข้าถึงเวทนามีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ในเวทนา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในเวทนา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 506 

ส. เวทนาเป็นจตุโวการภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๒๐] ส. อรูปธาตุ เป็นภพ เป็นคติ ฯลฯ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนา เป็นภพ เป็นคติ ฯลฯ เป็นการได้อัตภาพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงอรูปธาตุมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงเวทนามีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สัตว์ผู้เข้าถึงอรูปธาตุมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ผู้เข้าถึงเวทนามีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ในอรูปธาตุ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก , อยู่ ตายอยู่ จุติอยู่ อุปบัติอยู่ในเวทนา 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในอรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในเวทนา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 507 

ส. อรูปธาตุเป็นจตุโวการภพ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนาเป็นจตุโวการภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อรูปธรรม เป็นอรูปธาตุ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณมีอยู่ในกาม 
ธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามธาตุอันนั้น อรูปธาตุก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กามธาตุอันนั้น อรูปธาตุก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ประกอบด้วยกามภพ เป็นผู้ประกอบด้วยภพสองคือกามภพ แล 
อรูปภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปธรรม เป็นรูปธาตุ อรูปธรรม เป็นอรูปธรรม รูป เวทนาสัญญา 
สังขาร วิญญาณ มีอยู่ในกามธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามธาตุอันนั้น รูปธาตุก็อันนั้นแหละ อรูปธาตุก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กามธาตุอันนั้น รูปธาตุก็อันนั้นแหละ อรูปธาตุก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ประกอบด้วยกามภพ เป็นผู้ประกอบด้วยภพสาม คือ กามภพ 
รูปภพ และอรูปภพ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
อรปธาตกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 508 

รูปธาตุยา อายตนะกถา 

[๑๒๒๑] สกวาที อัตภาพอันมีอายตนะ ๖ มีอยู่ในรูปธาตุ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ในอรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีคันธายตนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีรสายตนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ในรูปธาตุนั้น มีกายายตนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มี'โผฏฐัพพายตนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๒๒๒] ส. ในรูปธาตุนั้น ไม่มีคันธายตนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น ไม่มีฆานายตนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ในรูปธาตุนั้น ไม่มีรสายตนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น ไม่มีชิวหายตนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 509 

ส. ในรูปธาตุนั้น ไม่มี'โผฏฐัพพายตนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น ไม่มีกายายตนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๒๓] ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ และรูปายตนะด้วย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ และคันธายตนะด้วย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ และรูปายตนะด้วย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ และรสายตนะด้วย ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น 
มีกายายตนะ และมีโผฏฐัพพายตนะด้วย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๒๔] ส. ในรูปธาตุนั้น มีโสตายตนะ และสัททายตนะด้วย ฯลฯ ในรูปธาตุนั้นมี 
มนายตนะ และธัมมายตนะด้วย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ และคันธายตนะด้วย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีมนายตนะ และธมมายตนะด้วย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ และรสายตนะด้วย ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มี 
กายายตนะ และมีโผฏฐัพพายตนะด้วย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 510 

[๑๒๒๕] ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ แต่ไม่มีคันธายตนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ แต่ไม่มีรูปายตนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ แต่ไม่มีคันธายตนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีโสตายตนะ แต่ไม่มีสัททายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น 
มีมนายตนะ แต่ไม่มีธมมายตนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๒๖] ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ แต่ไม่มีรสายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มี 
กายายตนะ แต่ไม , มี'โผฏฐัพพายตนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ แต่ไม่มีรูปายตนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีกายายตนะ แต่ไม่มี'โผฏฐัพพายตนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีโสตายตนะ แต่ไม่มีสัททายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มี 
มนายตนะ แต่ไม , มีธัมมายตนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๒๗] ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ มีรูปายตนะ และเห็นรูปนั้นได้ด้วยจักษุ 
นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ มีคันธายตนะ และสูดกลิ่นนั้นด้วยฆานะ 
นั้น หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 511 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ มีรูปายตนะ และเห็นรูปนั้นได้ด้วยจักษุ 
นั้นหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ มีรสายตนะ และลิ้มรสนั้นได้ด้วยชิวหา 
นั้น ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มีกายายตนะ มี'โผฏฐัพพายตนะ และถูกต้อง 
โผฏฐัพพะนั้นได้ด้วยกายนั้นหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๒๘] ส. ในรูปธาตุนั้น มีโสตายตนะ มีสัททายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มีมนายตน 
มีธัมมายตนะ และ!แจ้งธรรมนั้นด้วยมโนนั้นหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ มีคันธายตนะ และสูดกลิ่นนั้นได้ด้วย 
ฆานะนั้นหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ในรูปธาตุนัน มีมนายตนะ มีธัมมายตนะ และรู้แจ้งธรรมนันได้ด้วยมโน 
นั้นหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ มีรสายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มีกายาย 
ตนะ มี'โผฏฐัพพายตนะ และถูกต้องโผฏฐัพพะนั้นได้ด้วยกายนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๒๙] ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ มีคันธายตนะ แต่สูดกลิ่นนั้นด้วยฆานะนั้น 
ไม , ได้หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ มีรูปายตนะ แต่เห็นรูปนั้นด้วยจักษุนั้นไม่ 
ได้ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 512 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ มีคันธายตนะ แต่สูดกลิ่นนั้นด้วยฆานะ 
นั้นไม , ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีโสตายตนะ มีสัททายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มี 
มนายตนะ มีธัมมายตนะ แต่รู้แจ้งธรรมนั้นด้วยมโนนั้นไม , ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๓๐] ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ มีรสายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มีกายาย 
ตนะ มี'โผฏฐัพพายตนะ แต่ถูกต้องโผฏฐัพพะนั้นด้วยกายนั้นไม , ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ มีรูปายตนะ แต่เห็นรูปนั้นด้วยจักษุนั้น 
ไม , ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีกายายตนะ มี'โผฏฐัพพายตนะ แต่ถูกต้องโผฏฐัพพะ 
นั้นด้วยกายนั้นไม , ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีโสตายตนะ มีสัททายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มีม 
นายตนะ มีธัมมายตนะ แต่รู้แจ้งธรรมนั้นด้วยมโนนั้นไม , ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๓๑] ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ มีคันธายตนะ และสูดกลิ่นนั้นได้ด้วย 
ฆานะนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีกลิ่นเกิดแต่รากไม้ กลิ่นเกิดแต่แก่น กลิ่นเกิดแต่ 
เปลือก กลิ่นเกิดแต่ใบ กลิ่นเกิดแต่ดอก กลิ่นเกิดแต่ผล กลิ่นสด 
กลิ่นเป็นพิษ กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 513 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๓๒] ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ มีรสายตนะ และลิ้มรสนั้นได้ด้วยชิวหา 
นั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีรสเกิดแต่รากไม้ รสเกิดแต่ลำต้น รสเกิดแต่เปลือก 
รสเกิดแต่ใบ รสเกิดแต่ดอก รสเกิดแต่ผล รสเปรี่ยว หวาน ขม 
เผ็ด เค็ม ปร่า เสือน ฝาด ดี ไม่ดี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๓๓] ส. ในรูปธาตุนั้น มีกายายตนะ มีโผฏฐัพพายตนะ และบุคคลถูกต้อง 
โผฏฐัพพะนั้นได้ด้วยกายนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ในรูปธาตุนั้น มีสัมผัสแข็ง อ่อน ละเอียด หยาบ สุขสัมผัส ทุกข 
สัมผัส หนัก เบา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๓๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า อัตภาพอันมีอายตนะ ๖ มีอยู่ในรูปธาตุ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ในรูปธาตุนั้น มีฆานนิมิต ชิวหานิมิต กายนิมิต มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า ในรูปธาตุนั้น มีฆานนิมิต ชิวหานิมิต กายนิมิต ด้วยเหตุนั้นนะ 
ท่านจึงต้องกล่าวว่า อัตภาพอันมีอายตนะ ๖ มีอยู่ในรูปธาตุ 
รปธาตยา อายตนกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 514 
อรูเป รูปกถา 

[๑๒๓๕] สกวาที รูปมีอยู่ในอรูปสัตว์ทั้งหลาย หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ป. เป็นรูปภพ เป็นรูปคติ เป็นรูปสัตตาวาส เป็นรูปสงสาร เป็นกำเนิดแห่ง 
รูปสัตว์ เป็นการได้อัตภาพแห่งรูปสัตว์ หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. อรูปภพ เป็นอรูปคติ อรูปสัตตาวาส อรูปสงสาร เป็นกำเนิดแห่งอรูป 
สัตว์ เป็นการได้อัตภาพแห่งอรูปสัตว์ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เป็นอรูปภพ ฯลฯ เป็นการได้อัตภาพแห่งอรูปสัตว์ก็ไม่พึงกล่าว 
ว่า รูปมีอยู่ในอรูปสัตว์ทั้งหลาย 

[๑๒๓๖] ส. รูปมีอยู่ในอรูปสัตว์ทั้งหลาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นภพ คติ สัตตาวาส สงสาร กำเนิด วิญญาณฐิติ การได้อัตภาพ 
แห่งสัตว์มีขันธ์ ๕ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นภพ ฯลฯ การได้อัตภาพแห่งสัตว์มีขันธ์ ๔ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เป็นภพ คติ ฯลฯ การได้อัตภาพแห่งสัตว์มีขันธ์ ๔ ก็ไม่พึง 
กล่าวว่า รูปมีอยู่ในอรูปสัตว์ทั้งหลาย 

[๑๒๓๗] ส. รูปมีอยู่ในรูปธาตุ และรูปธาตุนั้น เป็นรูปภพ เป็นรูปคติ เป็นรูป 
สัตตาวาส เป็นรูปสงสาร เป็นกำเนิดแห่งรูปสัตว์ เป็นการได้อัตภาพ 
แห่งรูปสัตว์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 515 

ส. รูปมีอยู่ในอรูปสัตว์ทั้งหลาย และอรูปสัตว์นั้น เป็นรูปภพ เป็นรูปคติ 
ฯลฯ เป็นการได้อัตภาพแห่งรูปสัตว์หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปมีอยู่ในรูปธาตุ และรูปธาตุนั้น เป็นปัญจโวการภพ เป็นคติ ฯลฯ 
การได้อัตภาพแห่งสัตว์มีขันธ์ ๕ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปมีอยู่ในอรูปสัตว์ทั้งหลาย และอรูปสัตว์นั้น เป็นปัญจโวการภพ คติ 
ฯลฯ การได้อัตภาพแห่งสัตว์มีขันธ์ ๕ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๓๘] ส. รูปมีอยู่ในอรูปสัตว์ทั้งหลาย และอรูปสัตว์นั้น เป็นอรูปภพ เป็นอรูปคติ 
เป็นอรูปสัตตาวาส เป็นอรูปสงสาร เป็นกำเนิดแห่งอรูปสัตว์ เป็นการ 
ได้อัตภาพแห่งอรูปสัตว์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปมีในอรูปธาตุ และอรูปธาตุนั้น เป็นอรูปภพ เป็นอรูปคติ ฯลฯ 
เป็นการได้อัตภาพแห่งอรูปสัตว์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๓๙] ส. รูปมีอยู่ในอรูปสัตว์ทั้งหลาย และอรูปสัตว์นั้น เป็นจตุโวการภพ คดี 
ฯลฯ การได้อัตภาพแห่งสัตว์มีขันธ์ ๔ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปมีอยู่ในอรูปธาตุ และอรูปธาตุนั้น เป็นจตุโวการภพ คติ ฯลฯ การ 
ได้อัตภาพแห่งสัตว์มีขันธ์ ๔ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๔๐] ส. รูปมีอยู่ในอรูปสัตว์ทั้งหลาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 516 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสการออกไปแห่งรูปทั้งหลายว่า อรูป มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสการออกไปแห่งรูปทั้งหลายว่าอรูป ก็ต้อง 
ไม , กล่าวว่า รูปมีอยู่ในอรูปสัตว์ทั้งหลาย 

[๑๒๔๑] ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสการออกไปแห่งรูปทั้งหลายว่า อรูป แต่รูปก็ยังมีอยู่ 
ในอรูปสัตว์ทั้งหลาย หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสการออกไปแห่งกามทั้งหลายว่า เนกขัมมะ แต่ 
กามทั้งหลายก็ยังมีอยู่ในหมู , เนกขัมมะ อาสวะทั้งหลายก็ย้งมีอยู่ในหมู , ผู้ 
หาอาสวะมิได้ โลกิยธรรมก็ยังมีอยู่ในโลกุตรธรรมทั้งหลาย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
อรูเป รูปกถา จบ 


รูปงก็'มมันติกถา 

[๑๒๔๒] สกวาที กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นรูป เป็นกุศล หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความทำไว้ในใจ 
ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจของกายกรรมนั้นมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กายกรรมนั้น เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ความผูกใจ ความสน 
ใจ ความทำไว้ในใจ ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจ ของกาย 
กรรมนั้น ไม่มี มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 517 

ส. หากว่า กายกรรมนั้น เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ 
ของกายกรรมนั้น ไม , มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต 
เป็นรูป เป็นกุศล 

[๑๒๔๓] ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิตเป็นกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ 
ความตั้งใจของผัสสะนั้น มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นรูป เป็นกุศล เป็นธรรม มีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของกายกรรมนั้นมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปัญญา ที่ตั้ง 
ขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ 
ของปัญญานั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นรูป เป็นกุศล เป็นธรรม มีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของกายกรรมนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๔๔] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นรูป เป็นกุศล แต่เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของธรรมนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นกุศล แต่เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ ความนึก 
ฯลฯ ความตั้งใจของผัสสะนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นรูป เป็นกุศล แต่เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของกายกรรมนั้น ไม่มีหรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 518 


ป. ลูกแล้ว 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปัญญา ที่ตั้ง 
ขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นกุศล แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความ 
ตั้งใจของปัญญานั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๔๕] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นรูป เป็นกุศล หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. รูปที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต ไม่ว่าอย่างใดทั้งหมด เป็นกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๔๖] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป เป็นกุศล หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นกุศลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป เป็นกุศลหรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวี 
ธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นกุศล 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๔๗] ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นอัพยากฤตหรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป เป็นอัพยากฤตหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 519 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวี 
ธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิตเป็นอัพยา 
กฤตหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นรูป เป็นอัพยากฤตหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๔๘] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นรูป เป็นกุศลที่ไม่มีอารมณ์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นกุศลที่ไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป เป็นกุศลที่ไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นกุศลที่ไม่มี 
อารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๔๙] ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นอัพยากฤตที่ไม , มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นรูป เป็นอัพยากฤตที่ไม่มีอารมณ์ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวี 
ธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิตเป็น 
อัพยากฤตที่ไม่มีอารมณ์ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 520 


ป. ลูกแล้ว 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นรูป เป็นอัพยากฤตที่ไม่มีอารมณ์ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๕๐] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป เป็นกุศล ที่วิปปยุตจากผัสสะ 
หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นกุศลที่วิปปยุตจากผัสสะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป เป็นกุศล ที่วิปปยุตจากผัสสะ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวี 
ธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นกุศลที่ 
วิปปยุตจากผัสสะ หรือ? 

[๑๒๕๑] ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นอัพยากฤตที่วิปปยุต จากผัสสะ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป อัพยากฤตที่วิปปยุตจากผัสสะ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นอัพยากฤต 
ที่วิปปยุต จากผัสสะ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 521 


ป. ลูกแล้ว 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นรูป เป็นอัพยากฤต ที่วิปปยุตจากผัสสะ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๕๒] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นรูป เป็นกุศล ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสส 
ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นกุศล ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ ทั้งไม่มี 
อารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป เป็นกุศล ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ 
ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นกุศล ที่ทั้ง 
วิปปยุตจากผัสสะ ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๕๓] ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นอัพยากฤต ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ 
ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป เป็นอัพยากฤต ที่ทั้งวิปปยุตจาก 
ผัสสะ ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 522 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิตเป็นอัพยากฤต 
ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นรูป เป็นอัพยากฤต ที่ทั้งวิปปยุตจาก 
ผัสสะ ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๕๔] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป เป็นกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ไ' ^ 1 ^ 

ส. เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตังใจ ของวจีกรรมนัน มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วจีกรรม เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น 
ไม , มี มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า วจีกรรมนัน เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตังใจ ของ 
วจีกรรมนั้น ไม , มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป 
เป็นกุศล 

[๑๒๕๕] ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลจิต เป็นกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ 
ความตั้งใจของผัสสะนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป เป็นกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของวจีกรรมนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 523 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปัญญา ที่ตั้งขึ้น 
ด้วยกุศลจิต เป็นกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ 
ของปัญญานั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป เป็นกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๕๖] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป เป็นกุศล แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นกุศล แต่เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ ความนึก 
ฯลฯ ความตั้งใจ ของผัสสะนั้น ไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป เป็นกุศล แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปัญญา ที่ตั้ง 
ขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นกุศล แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความ 
ตั้งใจ ของปัญญานั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๕๗] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต เป็นรูป เป็นกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปที่ตั้งขึ้นด้วยกุศลชิต ไม่ว่าอย่างใดทั้งหมด เป็นกุศลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 524 

วจีกรรมพึงให้พิสดารอย่างเดียวกับกายกรรม 

[๑๒๕๘] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความทำไว้ในใจ 
ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจ ของกายกรรมนั้น มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กายกรรมนั้น เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ 
ความทำไว้ในใจ ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจ ของกายกรรม 
นั้น ไม่มี มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า กายกรรมนั้นเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ความผูกใจ ความ 
สนใจ ความทำไว้ในใจ ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจ ของ 
กายกรรมนั้นไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็น 
รูป เป็นอกุศล 

[๑๒๕๙] ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นอกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ 
ความตั้งใจของผัสสะนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นรูป เป็นอกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของกายกรรมนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ ฯลฯ อโนตตัปปะ ที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็น 
อกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของอโนตดัปปะนั้น 
มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 525 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของกายกรรมนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๖๐] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นรูป เป็นอกุศล แต่เป็นธรรมไม่มี 
อารมณ์ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของกายกรรมนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นอกุศล แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความ 
นึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของผัสสะนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นรูป เป็นอกุศล แต่เป็นธรรมไม่มี 
อารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของกายกรรมนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ 
อุทธัจจะ อหิริกะ ฯลฯ อโนตตัปปะ ที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นอกุศล 
แต่เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของอโนตตัปปะนั้น 
ไม , มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๖๑] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นรูป เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต ไม , ว่าอย่างใดทั้งหมด เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๖๒] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศล เป็นรูป เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ไ ... - ฬ 

ส. เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตังใจ ของวจีกรรมนัน หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 526 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วจีกรรมนั้น เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจี 
กรรมนั้น ไม่มี มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่าวจีกรรมนัน เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตังใจของ 
วจีกรรมนั้น ไม , มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป 
เป็นอกุศล 

[๑๒๖๓] ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นอกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก 
ฯลฯ ความตั้งใจ ของผัสสะนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นรูป เป็นอกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ ฯลฯ อโนตตัปปะ ที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็น 
อกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของอโนตตัปปะนัน 
มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๖๔] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอกุศล แต่เป็นธรรมไม่มี 
อารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น ไม , มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 527 

ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นอกุศล แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความ 
นึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของผัสสะนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอกุศล แต่เป็นธรรมไม่มี 
อารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น ไม , มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ ฯลฯ อโนตดัปปะที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นอกุศล 
แต่เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของอโนตตัปปะนั้น 
ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๖๕] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต ไม่ว่าอย่างใดทั้งหมด เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๖๖] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นรูป เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ นั้าอสุจิ นั้าตา โลหิต ฯลฯ เหงื่อที่ตั้งขึ้น 
ด้วยอกุศลชิต เป็นอกุศล หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 528 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๖๗] ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ นั้าอสุจิ นั้าตา โลหิต ฯลฯ เหงื่อ ที่ตั้ง 
ขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นรูป เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๖๘] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอกุศลที่ไม่มีอารมณ์ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอกุศลที่ไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอกุศลที่ไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ ฯลฯ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ นั้าอสุจิ นั้าตา โลหิต ฯลฯ 
เหงื่อ ที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นอกุศลชิต เป็นอกุศลที่ไม่มีอารมณ์ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๖๙] ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นอัพยากฤตที่ไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 529 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศล เป็นรูป เป็นอัพยากฤตที่ไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ นั้าอสุจิ นั้าตา โลหิต ฯลฯ เหงื่อ ที่เกิดขึ้น 
ด้วยอกุศล เป็นอัพยากฤตที่ไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอัพยากฤตที่ไม , มีอารมณ์ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๗๐] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นกุศลที่วิปปยุต จากผัสสะ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นอกุศลที่วิปปยุตจากผัสสะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นรูป เป็นอกุศลที่วิปปยุตจากผัสสะ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ นั้าอสุจิ นั้าตา โลหิต ฯลฯ เหงื่อ ที่ 
ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นอกุศลที่วิปปยุตจากผัสสะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๗๑] ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นอัพยากฤตที่ทั้งวิปปยุตจากผัสส 
ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 530 


ป. ลูกแล้ว 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอัพยากฤตที่ทั้งวิปปยุตจาก 
ผัสสะ ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ นั้าอสุจิ นั้าตา โลหิต ฯลฯ เหงื่อ ที่ตั้งขึ้น 
ด้วยอกุศลจิต เป็นอัพยากฤตที่วิปปยุตจากผัสสะไม , มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นรูป เป็นอัพยากฤต ที่ทั้งวิปปยุตจาก 
ผัสสะ ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๗๒] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลชิต เป็นรูป เป็นอกุศล ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสส 
ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นอกุศล ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ ทั้งไม่มี 
อารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอกุศล ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ 
ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ นั้าอสุจิ นั้าตา โลหิต ฯลฯ เหงื่อ ที่ตั้งขึ้น 
ด้วยอกุศลจิต เป็นอกุศล ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 531 

[๑๒๗๓] ป. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นอัพยากฤต ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสส 
ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอัพยากฤต ที่ทั้งวิปปยุตจาก 
ผัสสะ ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ นั้าตา โลหิต ฯลฯ เหงื่อ ที่ตั้งขึ้นด้วย 
กุศลจิต เป็นอัพยากฤตที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นด้วยอกุศลจิต เป็นรูป เป็นอัพยากฤต ที่ทั้งวิปปยุตจาก 
ผัสสะ ทั้งไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๗๔] ส. ไม่พึงกล่าวว่า รูป เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กายกรรม วจีกรรม เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า กายกรรม วจีกรรม เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง ด้วยเหตุนั้นนะ 
ท่านจึงต้องกล่าวว่า รูป เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง 

[๑๒๗๕] ส. รูป เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขายตนะ เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูป เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 532 

ป. โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททาย 
ตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ 
เตโชธาตุ วาโยธาตุ นั้าอสุ'จิ นาตา โลหิต ฯลฯ เหงื่อ เป็นกุศลบ้าง 
เป็นอกุศลบ้าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๒๗๖] ส. กายเป็นรูป กายกรรมก็เป็นรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มโน เป็นรูป มโนกรรมก็เป็นรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๗๗] ส. มโน เป็นอรูป (นาม) มโนกรรมก็เป็นอรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กาย เป็นอรูป กายกรรมก็เป็นอรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๒๗๘] ส. กาย เป็นรูป แต่กายกรรมเป็นอรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มโน เป็นรูป แต่มโนกรรมเป็นอรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๒๗๙] ส. มโน เป็นอรูป มโนกรรมก็เป็นอรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กาย เป็นอรูป กายกรรมก็เป็นอรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๘๐] ส. เพราะกายเป็นรูป ฉะนั้น กายกรรมจึงเป็นรูปหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะจักขายตนะ เป็นรูป ฉะนั้น จักขุวิญญาณ จึงเป็นรูป หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 533 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะกายเป็นรูป ฉะนั้น กายกรรมจึงเป็นรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะโสตายตนะ เป็นรูป ฉะนั้น โสตวิญญาณ จึงเป็นรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะกายเป็นรูป ฉะนั้น กายกรรมจึงเป็นรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะฆานายตนะเป็นรูป ฉะนั้น ฆานวิญญาณ จึงเป็นรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะกายเป็นรูป ฉะนั้น กายกรรมจึงเป็นรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะชิวหายตนะเป็นรูป ฉะนั้น ชิวหาวิญญาณ จึงเป็นรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะกายเป็นรูป ฉะนั้น กายกรรมจึงเป็นรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะกายายตนะเป็นรูป ฉะนั้น กายวิญญาณ จึงเป็นรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๒๘๑] ส. รูป เป็นกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่า 
เป็นกรรม บุคคลคิดแล้วจึงทำกรรมด้วยกาย วาจา ใจ ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 534 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า รูปเป็นกรรม 
[๑๒๘๒] ส. รูป เป็นกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรอานนท์ เมื่อกายมีอยู่ สุขทุกข์อันเป็น 
ภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะกายสัญเจตนาเป็นเหตุ หรือเมื่อวาจามีอยู่ 
สุขทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะวจีสัญเจตนาเป็นเหตุ หรือ 
เมื่อใจมีอยู่ สุขทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสัญเจตนา 
เป็นเหตุ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า รูป เป็นกรรม 
[๑๒๘๓] ส. รูป เป็นกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายสัญเจตนา ๓ อย่าง 
เป็นกายกรรมฝ่ายอกุศล มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก วจีสัญ 
เจตนา ๔ อย่าง เป็นวจีกรรมฝ่ายอกุศล มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็น 
วิบาก มโนสัญเจตนา ๓ อย่าง เป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศล มีทุกข์เป็น 
กำไร มีทุกข์เป็นวิบาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายสัญเจตนา ๓ อย่าง 
เป็นกายกรรมฝ่ายกุศล มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก วจีสัญเจตนา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 535 

๔ อย่าง เป็นวจีกรรมฝ่ายกุศล มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก มโน 
สัญเจตนา ๓ อย่าง เป็นมโนกรรมฝ่ายกุศล มีสุขเป็นกำไร มีสุข 
เป็นวิบาก ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า รูป เป็นกรรม 
[๑๒๘๔] ส. รูป เป็นกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรอานนท์ ล้าสมิทธิ ผู้โมฆบุรุษนี้ 
ลูกปาตลิบุตรปริพาชกถามอย่างนี้ควรพยากรณ์อย่างนี้ว่า อาวุโส 
ปาตลิบุตร บุคคลทำกรรมอันเป็นด้วยสัญเจตนา ด้วยกาย วาจา 
ใจ เป็นกรรมที่จะให้ได้เสวยความสุขแล้ว เขาย่อมจะได้เสวยความ 
สุข บุคคลทำกรรมอันเป็นไปด้วยสัญเจตนาด้วยกาย วาจา ใจ เป็น 
กรรมที่จะให้ได้เสวยความทุกข์แล้ว เขาย่อมจะได้เสวยความทุกข์ 
บุคคลทำกรรมอันเป็นไปด้วยสัญเจตนาด้วยกาย วาจา ใจ เป็น 
กรรมที่จะให้ได้เสวยเวทนาอันมิใช่ทุกข์มิใช่สุขแล้ว เขาย่อมจะได้ 
เสวยเวทนาอันมิใช่ทุกข์มิใช่สุข ดูกรอานนท์ สมิทธิ ผู้โมฆบุรุษ 
เมื่อพยากรณ์อย่างนี้แล้ว ชื่อว่า พึงพยากรณ์โดยชอบแก่ปาตลิ 
บุตรปริพาชก ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า รูป เป็นกรรม 
รูปงก'มมันติกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 536 
ชีวิตินทริยกถา 

[๑๒๘๕] สกวาที รูปชีวิตินทรีย์ ไม่มี หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. อายุ ความดำรงอยู่ ความเป็นไปอยู่ กิริยาที่เป็นไปอยู่ อาการที่สืบเนื่อง 
กันอยู่ ความประพฤติเป็นไปอยู่ ความหล่อเลี้ยงอยู่ ไม่มีแก , รูปธรรม 
ทั้งหลาย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อายุ ความดำรงอยู่ ความเป็นไปอยู่ กิริยาที่เป็นไปอยู่ อาการที่สืบเนื่อง 
กันอยู่ ความประพฤติเป็นไปอยู่ ความหล่อเลี้ยงอยู่ มีแก , รูปธรรมทั้ง 
หลาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อายุ ความดำรงอยู่ ความเป็นไปอยู่ กิริยาที่เป็นไปอยู่ ความ 
ที่สืบเนื่องกันอยู่ ความประพฤติเป็นไปอยู่ ความหล่อเลี้ยงอยู่ มีแก่รูป 
ธรรมทั้งหลาย ก็ต้องไม่กล่าวว่า รูปชีวิตินทรีย์ไม่มี 
[๑๒๘๖] ส. อายุ ความดำรงอยู่ ความเป็นไปอยู่ กิริยาที่เป็นไปอยู่ อาการที่สืบเนื่อง 
กันอยู่ ความประพฤติเป็นไปอยู่ ความหล่อเลี้ยงอยู่ มีแก่นามธรรมทั้ง 
หลาย และอรูปชีวิตินทรีย์ มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อายุ ความดำรงอยู่ ความเป็นไปอยู่ กิริยาที่เป็นไปอยู่ อาการที่สืบเนื่อง 
กันอยู่ ความประพฤติเป็นไปอยู่ ความหล่อเลี้ยงอยู่ มีแก , รูปธรรมทั้ง 
หลาย และรูปชีวิตินทรีย์ มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 537 

[๑๒๘๗] ส. อายุ ความดำรงอยู่ ความเป็นไปอยู่ กิริยาที่เป็นไปอยู่ อาการที่สืบเนื่อง 
กันอยู่ ความประพฤติเป็นไปอยู่ ความหล่อเลี้ยงอยู่ มีแก่รูปธรรมทั้ง 
หลาย แต่รูปชีวิตินทรีย์ ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อายุ ความดำรงอยู่ ความเป็นไปอยู่ กิริยาที่เป็นไปอยู่ อาการที่สืบเนื่อง 
กันอยู่ ความประพฤติเป็นไปอยู่ ความหล่อเลี้ยงอยู่ มีอยู่แก , นามธรรม 
ทั้งหลาย แต่อรูปชีวิตินทรีย์ไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๘๘] ส. อายุของนามธรรมทั้งหลาย เป็นอรูปชีวิตินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อายุของรูปธรรมทั้งหลาย เป็นรูปชีวิตินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๘๙] ส. อายุของรูปธรรมทั้งหลาย ไม่พึงกล่าวว่า เป็นรูปชีวิตินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อายุของนามธรรมทั้งหลาย ไม่พึงกล่าวว่า เป็นอรูปชีวิตินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๙๐] ส. อายุของรูปธรรมทั้งหลาย เป็นอรูปชีวิตินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อายุของนามธรรมทั้งหลาย เป็นรูปชีวิตินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๙๑] ส. อายุของนามธรรมทั้งหลาย ไม่พึงกล่าวว่า เป็นรูปชีวิตินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 538 

ส. อายุของรูปธรรมทั้งหลาย ไม่พึงกล่าวว่า อรูปชีวิติ'นทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๙๒] ส. อายุของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลาย เป็นอรูปชีวิตินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อายุของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลาย เป็นรูปชีวิตินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๙๓] ส. อายุของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลาย ไม่พึงกล่าวว่า เป็นรูปชีวิตินทรีย์ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อายุของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลาย ไม่พึงกล่าวว่า เป็นอรูปชีวิตินทรีย์ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๒๙๔] ส. รูปชีวิตินทรีย์ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้เข้านิโรธ ไม่มีชีวิตินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างทั้น ฯลฯ 
[๑๒๙๕] ส. ผู้เข้านิโรธ มีชีวิตินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.หากว่า ผู้เข้านิโรธมีชีวิตินทรีย์ก็ต้องไม่กล่าวว่ารูปชีวิตินทรีย์ ไม่มี 
[๑๒๙๖] ส. ผู้เข้านิโรธมีชีวิดึนทรีย์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เนื่องในขันธ์ไหน? 

ป. เนื่องในสังขารขันธ์ 

ส. ผู้เข้านิโรธมีสังขารขันธ์ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 539 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ผู้เข้านิโรธมีสังขารขันธ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้เข้านิโรธมีเวทนาขันธ์ ฯลฯ สัญญาขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๒๙๗] ส. ผู้เข้านิโรธ มีเวทนาขันธ์ ฯลฯ สัญญาขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มิใช่ผู้เข้านิโรธ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๒๙๘] ส. รูปชีริตินทรีย์ ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสัญญสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีชีริตินทรีย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อสัญญสัตว์ทั้งหลายมีชีริสินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อสัญญสัตว์มีชีวิสินทรีย์ ก็ต้องไม่กล่าวว่า รูปชีริสินทรีย์ไม่มี 
[๑๒๙๙] ส. อสัญญสัตว์มีชีริสินทรีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เนื่องด้วยขันธ์ไหน? 

ป. เนื่องด้วยสังขารขันธ์ 
ส. อสัญญสัตว์มีสังขาร หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อสัญญสัตว์มีสังขารขันธ์ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 540 


ป. ลูกแล้ว 

ส. อสัญญสัตว์มีเวทนาขันธ์ ฯลฯ สัญญาขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อสัญญสัตว์มีเวทนาขันธ์ ฯลฯ สัญญาขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เป็นปัญจโวการภพ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๐๐] ส. ชีวิตินทรีย์ที่ตั้งขึ้นด้วยจิตดวงแสวงหาอุปบัติ ดับไปส่วนหนึ่งในเมื่อจิต 
ดวงแสวงหาอุปบัติดับ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นด้วยจิตดวงแสวงหาอุปบัติ ดับไปส่วนหนึ่งในเมื่อจิตดวง 
แสวงหาอุปบัติดับ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๐๑] ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นด้วยชิตดวงแสวงหาอุปบัติ ดับไปหมด ในเมื่อชิตดวงแสวง 
หาอุปบัติดับไป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชีวิดึนทรีย์ที่ตั้งขึ้นด้วยจิตดวงแสวงหาอุปบัติ ดับไปหมดในเมื่อจิตดวง 
แสวงหาอุปบัติดับ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๓๐๒] ป. ชีวิตินทรีย์เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลเป็นอยู่ด้วยชีวิต ๒ อย่าง ตายด้วยมรณะ ๒ อย่าง หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ชีริตินทริยกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 541 
ก้มมเหตุกถา 

[๑๓๐๓] สกวาที พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้เพราะเหตุแห่งกรรม หรือ? 
ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. พระโสดาบัน เสื่อมจากโสดาปีตติผลได้ เพราะเหตุแห่งกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ เพราะเหตุแห่งกรรม หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระสกทาคามี ฯลฯ พระอนาคามี เสื่อมจากอนาคามิผลได้ เพราะเหตุ 
แห่งกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๐๔] ส. โสดาบัน ไม่เสื่อมจากโสดาปัตติผล เพราะเหตุแห่งกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.พระอรหันต์ ไม่เสื่อมจากอรหัตผล เพราะเหตุแห่งกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระสกทาคามี ฯลฯ พระอนาคามี ไม , เสื่อมจากอนาคามิผล เพราะเหตุ 
แห่งกรรม หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ไม , เสื่อมจากอรหัตผล เพราะเหตุแห่งกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๐๕] ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ เพราะเหตุแห่งกรรม หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เพราะเหตุแห่งกรรมคือปาณาติบาต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 542 

ส. เพราะเหตุแห่งกรรมคืออทินนาทาน ฯลฯ เพราะเหตุแห่งกรรม คือกาเม 
สุมิจฉาจาร เพราะเหตุแห่งกรรมคือมุสาวาท เพราะเหตุแห่งกรรมคือ 
ปิสุณาวาจาเพราะเหตุแห่งกรรมคือผรุสวาจา เพราะเหตุแห่งกรรมคือ 
ปิตุฆาต เพราะเหตุแห่งกรรมคืออรหันตฆาต เพราะเหตุแห่งกรรมคือ 
โลหิตุปบาท เพราะเหตุแห่งกรรมคือสังฆเภท หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะเหตุแห่งกรรมไหน? 

ป. เพราะกล่าวตู่พระอรหันต์ทั้งหลาย 

ส. พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ เพราะเหตุแห่งกรรม คือกล่าวตู่พระ 
อรหันต์ทั้งหลาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ไม , ว่าใครที่กล่าวตู , พระอรหันต์ ย่อมทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทุกคน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
กัมมเหตุกถา จบ 
วรรคที่ ๘ จบ 

วรรคที่ ๙ 
อานิสังสกถา 

[๑๓๐๖] สกวาที ผู้เห็นอานิสงส์ (ในนิพพาน) ละสัญโญชน์ได้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. บุคคลมนสิการอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ละสัญ 
โญชน์ได้ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 543 

ส. หากว่า บุคคลมนสิการอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
ละสัญโญชน์ได้ ก็ต้องไม , กล่าวว่า ผู้เห็นอานิสงส์ (ในนิพพาน) ละ 
สัญโญชน์ได้ ฯลฯ บุคคลมนสิการอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลาย โดยความเป็น 
ทุกข์ ฯลฯ โดยความเป็นโรค โดยความเป็นหัว!] โดยความเป็นลูกศร โดย 
ความเป็นของลำเค็ญ โดยความเป็นอาพาธ โดยความเป็นดังคนอื่น โดย 
ความเป็นของหลอกลวง โดยความเป็นของเสนียด โดยความเป็นเครื่อง 
เบียดเบียน โดยความเป็นภัย โดยความเป็นอุปสรรค โดยความเป็นของ 
หวั่นไหว โดยความเป็นของเปือยพัง โดยความเป็นของไม่ยั่งยืน โดย 
ความไม่เป็นที่ต้านทาน โดยความไม , เป็นที่หลีกเร้น โดยความไม่เป็นที่ 
พึ่ง โดยความไม , เป็นที่ขจัดภัย โดยความเป็นของว่าง โดยความเป็นของ 
เปล่า โดยความเป็นของสูญ โดยความเป็นอนัตตา โดยความเป็นโทษ 
ฯลฯ โดยความเป็นของมีความแปรไปเป็นธรรมดา ละสัญโญชน์ได้ มิใช่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลมนสิการอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลาย โดยความเป็นของมีความแปร 
ไปเป็นธรรมดา ละสัญโญชน์ได้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ผู้เห็นอานิสงส์ (ใน 
นิพพาน) ละสัญโญชน์ได้ 

ส. บุคคลมนสิการอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลาย โดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วย เป็น 
ผู้เห็นอานิสงส์ในนิพพานด้วย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลมนสิการอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลาย โดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วย 
เป็นผู้เห็นอานิสงส์ในนิพพานด้วย หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมแห่งผัสสะ ๒ อย่าง ฯลฯ แห่งจิต ๒ ดวง หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 544 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลมนสิการอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลาย โดยความเป็นทุกข์ ฯลฯ โดยความ 
อานิเป็นโรค ฯลฯ โดยความเป็นของมีความแปรไปเป็นธรรมดาด้วย เห็น 
สงส์ในนิพพานด้วย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลมนสิการอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของแปรไปเป็นธรรมดา 
ด้วย เป็นผู้เห็นอานิสงส์ในนิพพานด้วย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมแห่งผัสสะ ๒ อย่าง ฯลฯ แห่งจิต ๒ ดวง หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๐๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ผู้เห็นอานิสงส์ (ในนิพพาน) ละสัญโญชน์ได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้พิจารณาเห็นว่าเป็นสุข หมายรู้ว่าเป็นสุข มีความรู้สึกว่าเป็นสุข 
น้อมใจไปเนืองนิตย์สมํ่าเสมอ ไม , สับสน หยั่งปัญญาลงในพระ 
นิพพานอยู่ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น ผู้เห็นอานิสงส์(ในนิพพาน) ก็ละสัญโญชน์ได้น่ะสั 
อานึสังสกถา จบ 


อมตารัมมณกถา 

[๑๓๐๘] สกวาที สัญโญชน์มีอมตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. อมตะเป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ เป็นอารมณ์ของคันถะ เป็นอารมณ์ของ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 545 

โอฆะ เป็นอารมณ์ของโยคะ เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ เป็นอารมณ์ของ 
ปรามาสะ เป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นอารมณ์สังกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อมตะไม , เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะ ฯลฯ ไม , 
เป็นอารมณ์ของสังกิเลส มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อมตะไม , เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ ฯลฯ ไม , เป็นอารมณ์ของ 
สังกิเลส ก็ต้องไม , กล่าวว่า สัญโญชน์มีอมตะเป็นอารมณ์ 
[๑๓๐๙] ส. ราคะปรารภอมตะเกิดขึ้นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อมตะเป็นที่ตั้งแห่งราคะ อันจิตพึงยินดี พึงใคร่ พึงมัวเมา พึงผูกพัน 
พึงสยบอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อมตะไม , เป็นที่ตั้งแห่งราคะ อันจิตไม่พึงยินดี ไม่พึงใคร่ ไม , พึงมัวเมา 
ไม , พึงผูกพัน ไม่พึงสยบอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะ อันจิตไม่พึงยินดี ไม่พึงใคร ไม , พึง 
มัวเมา ไม่พึงผูกพัน ไม , พึงสยบอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ราคะปรารภอมตะ 
เกิดขึ้นได้ 

[๑๓๑๐] ส. โทสะปรารภอมตะ เกิดขึ้นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อมตะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะ เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธ เป็นที่ตั้งแห่งความ 
กระทบกระเทือน หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 546 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อมตะไม , เป็นที่ตั้งแห่งโทสะ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธ ไม่เป็นที่ตั้งแห่ง 
ความกระทบกระเทือน มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อมตะไม , เป็นที่ตั้งแห่งโทสะ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธ ไม่เป็น 
ที่ตั้งแห่งความกระทบกระเทือน ก็ต้องไม , กล่าวว่า โทสะปรารภอมตะเกิด 

4 ไแ &' 

ขน เด 

[๑๓๑๑] ส. โมหะ ปรารภอมตะเกิดขึ้นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อมตะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะ ทำความไม , รู้ ทำความไม , เห็น เกื้อกูลแก่ความ 
ดับสูญแห่งปัญญา เป็นไปในฝ่ายทำลายปัญญา ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อมตะไม , เป็นที่ตั้งแห่งโมหะ ไม่กระทำความไม , รู้ เกื้อกูลแก่ความเจริญ 
แห่งปัญญา ไม่เป็นไปในฝ่ายทำลายปัญญา เป็นไปเพื่อนิพพาน มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อมตะไม , เป็นที่ตั้งแห่งโมหะ ไม่กระทำความไม , รู้ ฯลฯ เป็นไป 
เพื่อนิพพาน ก็ต้องไม่กล่าวว่า โมหะปรารภอมตะ เกิดขึ้นได้ 
[๑๓๑๒] ส. สัญโญชน์ ปรารภรูปเกิดขึ้นได้ และรูปเป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ เป็น 
อารมณ์ของคันถะ ฯลฯ เป็นอารมณ์ของสังกิเลส หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัญโญชน์ปรารภอมตะเกิดขึ้นได้ และอมตะเป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ 
เป็นอารมณ์ของคันถะ ฯลฯ เป็นอารมณ์ของกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 547 

[๑๓๑๓] ส. ราคะปรารภรูปเกิดขึ้นได้ รูปเป็นที่ตั้งแห่งราคะ อันจิตพึงยินดี พึงใคร่ 
พึงมัวเมา พึงผูกพัน พึงสยบอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ราคะปรารภอมตะเกิดขึ้นได้ และอมตะเป็นที่ตั้งแห่งราคะอันชิตพึงยินดี 
ฯลฯ พึงสยบอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๑๔] ส. โทสะปรารภรูปเกิดขึ้นได้ และรูปเป็นที่ตั้งแห่งโทสะ เป็นที่ตั้งแห่งความ 
โกรธ เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระเทือน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โทสะปรารภอมตะเกิดขึ้นได้ และอมตะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะ เป็นที่ตั้งแห่ง 
ความโกรธ เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระเทือน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๑๕] ส. โมหะปรารภรูปเกิดขึ้นได้ และรูปเป็นที่ตั้งแห่งโมหะ กระทำความไม , รู้ 
ฯลฯ ไม , เป็นไปเพื่อนิพพาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โมหะปรารภอมตะเกิดขึ้นได้ และอมตะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะ กระทำ 
ความไม , รู้ ฯลฯ ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๑๖] ส. สัญโญชน์ปรารภอมตะเกิดขึ้นได้ แต่อมตะไม่เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ 
ไม , เป็นอารมณ์ของคันถะ ไม , เป็นอารมณ์ของโอฆะ ไม , เป็นอารมณ์ของ 
โยคะ ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสะ ไม่เป็น 
อารมณ์ของอุปาทาน ไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลส หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 548 

ส. สัญโญชน์ปรารภรูปเกิดขึ้นได้ แต่รูปไม่เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ ไม่ 
เป็นอารมณ์ของคันถะ ฯลฯ ไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๑๗] ส. ราคะปรารภอมตะเกิดขึ้นได้ แต่อมตะไม , เป็นที่ตั้งแห่งราคะอันจิตไม่พึง 
ยินดี ไม , พึงใคร่ ไม่พึงมัวเมา ไม่พึงผูกพัน ไม่พึงสยบอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ราคะปรารภรูปเกิดขึ้นได้ แต่รูปไม , เป็นที่ตั้งแห่งราคะ อันจิตไม่พึงยินดี 
ฯลฯ ไม , พึงสยบอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๑๘] ส. โทสะปรารภอมตะเกิดขึ้นได้ และอมตะไม , เป็นที่ตั้งแห่งโทสะ ไม่เป็นที่ 
ตั้งแห่งความโกรธ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระเทือน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โทสะปรารภรูปเกิดขึ้นได้ แต่รูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะ ไม่เป็นที่ตั้งแห่ง 
ความโกรธ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระเทือน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๑๙] ส. โมหะปรารภอมตะเกิดขึ้นได้ แต่อมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะ ไม่ทำความ 
ไม , รู้ ฯลฯ เป็นไปเพื่อนิพพาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โมหะปรารภรูปเกิดขึ้นได้ แต่รูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะ ไม , กระทำความไม , รู้ 
ฯลฯ เป็นไปเพื่อนิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๒๐] ป. ไม่พึงกล่าวว่า สัญโญชน์มีอมตะเป็นอารมณ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 549 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า (ปุถุชน ...) หมายรู้นิพพานโดยความเป็น 
นิพพาน ครั้นหมายรู้นิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้ว ย่อมสำคัญ 
นิพพาน ย่อมสำคัญในนิพพาน ย่อมสำคัญโดยความเป็นนิพพาน 
ย่อมสำคัญนิพพานว่าของเรา ย่อมชื่นชมนิพพาน ดังนี้ เป็นสูตรมี 
อยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น สัญโญชน์ก็มีอมตะเป็นอารมณ์ น่ะสิ 
อมตารัมมณกถา จบ 


รูปังสารัมมณันติกถา 

[๑๓๒๑] สกวามี รูปเป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความทำไว้ในใจ ความจงใจ ความ 
ปรารถนา ความตั้งใจ ของรูปนั้น มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของรูปนั้น ไม่มี มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของรูปนั้น ไม่มี ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า รูปเป็นธรรมมีอารมณ์ 

[๑๓๒๒] ส. ผัสสะเป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของ 
ผัสสะนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 550 

ส. รูปเป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของรูปนั้น 
มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๒๓] ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา จิต ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ราคะ 
โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ ฯลฯ อโนต 
ตัปปะ เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของ 
อโนตดัปปะนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ถกแล้ว 

1 ... 

ส. รูปเป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตังใจ ของรูปนัน 
มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๒๔] ส. รูปเป็นธรรมมีอารมณ์ แต่ความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของรูป 
นั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะเป็นธรรมมีอารมณ์ แต่ความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของ 
ผัสสะนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๒๕] ส. รูปเป็นธรรมมีอารมณ์ แต่ความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของรูป 
นั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนา สัญญา ฯลฯ อโนตตัปปะ เป็นธรรมมีอารมณ์ แต่ความนึก ความ 
ผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของอโนตตัปปะนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 551 

[๑๓๒๖] ป. ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปเป็นธรรมมีปัจจัย มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า รูปเป็นธรรมมีปัจจัย ด้วยเหตุนั้นนะท่าน จึงต้องกล่าวว่า รูปเป็น 
ธรรมมีอารมณ์ 

รูปังสารัมมณันติกถา จบ 


อนุสยา อนารัมมณาติกถา 

[๑๓๒๗] สกวาที อนุสัยเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นรูป เป็นนิพพาน เป็นจักขายตนะ ฯลฯ เป็นโผฏฐัพพายตนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๓๒๘] ส. กามราคานุสัย เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน กามราคสัญโญชน์ กาโมฆะ กามโยฆะ กาม 
ฉันทนิวรณ์ เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน กามราคสัญโญชน์ กาโมฆะ กามโยคะ กาม 
ฉันทนิวรณ์ เป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามราคานุสัย เป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 552 

[๑๓๒๙] ส. กามราคานุสัย เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นับเนื่องในขันธ์ไหน? 

ป. นับเนื่องในสังขารขันธ์ 

ส. สังขารขันธ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สังขารขันธ์เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๓๐] ส. กามราคานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. กามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ์ และเป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามราคานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ์ และเป็นสา เม มณะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๓๑] ส. กามราคานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ส่วน 
กามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ์ และเป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สังขารขันธ์ส่วนหนึ่ง เป็นธรรมมีอารมณ์ แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมไม , 
อารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 553 

ส. สังขารขันธ์ส่วนหนึ่ง เป็นธรรมมีอารมณ์ แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมไม , 

มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์ ส่วนหนึ่งเป็นธรรมมีอารมณ์ 
แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๓๒] ส. ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชา 
นุสัย เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชานุสัย อวิชชาปริยุฏฐาน 
อวิชชาสัญโญชน์ อวิชชานิวรณ์ เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อวิชชา อริชโชฆะ อวิชชาโยคะ ฯลฯ อวิชชานิวรณ์ เป็นธรรมมีอารมณ์ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อวิชชานุสัย เป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๓๓๓] ส. อวิชชานุสัย เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นับเนื่องในขันธ์ไหน? 

ป. นับเนื่องในสังขารขันธ์ 

ส. สังขารขันธ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 554 

ส. สังขารขันธ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๓๔] ส. อวิชชานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. อวิชชา นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อวิชชา นับเนื่องในสังขารขันธ์ และเป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อวิชชานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ์ และเป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๓๕] ส. อวิชชานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ส่วน 
อวิชชานับเนื่องในสังขารขันธ์ และเป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สังขารขันธ์ส่วนหนึ่ง เป็นธรรมมีอารมณ์ แต่อีกส่วนหนึ่ง เป็นธรรมไม่ 
มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สังขารส่วนหนึ่งเป็นธรรมมีอารมณ์ แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมไม , มีอารมณ์ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ ส่วนหนึ่งเป็นธรรมมีอารมณ์ 
แต่อีกส่วนหนึ่ง เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 555 

[๑๓๓๖] ส. ไม่พึงกล่าวว่า อนุสัยเป็นธรรมไม , มีอารมณ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ปุถุชน เมื่อจิตเป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นไปอยู่ พึงกล่าวได้ว่า เป็นผู้ 
มีอนุสัย หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อารมณ์ของอนุสัยเหล่านั้น มีอยู่หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ถ้าอย่างนั้น อนุสัยก็เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ น่ะสิ 
[๑๓๓๗] ส. ปุถุชน เมื่อจิตเป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นไปอยู่ พึงกล่าวได้ว่า เป็นผู้ 
มีราคะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อารมณ์ของราคะนั้นมีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ล้าอย่างนั้น ราคะก็เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ น่ะสิ 
อนุสยา อนารัมมฌาติกถา จบ 

ญาณัง อนารัมมณันติกถา 

[๑๓๓๘] สกวาที ญาณ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นรูป เป็นนิพพาน เป็นจักขายตนะ ฯลฯ เป็นโผฏฐัพพายตนะ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ญาณ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 556 


ป. ถูกแล้ว 

ส. ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
เป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ญาณ เป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๓๓๙] ส. ญาณ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นับเนื่องในขันธ์ไหน 

ป. นับเนื่องในสังขารขันธ์ 

ส. สังขารขันธ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สังขารขันธ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๔๐] ส. ญาณ นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 
ส. ถูกแล้ว 

ส. ปัญญา นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปัญญา นับเนื่องในสังขารขันธ์ และเป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 557 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ญาณ นับเนื่องในสังขารขันธ์ เป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๔๑] ส. ญาณ นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ส่วนปัญญานับ 
เนื่องในสังขารขันธ์ และเป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. สังขารขันธ์ส่วนหนึ่ง เป็นธรรมมีอารมณ์ แต่อีกส่วนหนึ่ง เป็นธรรมไม่มี 
อารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สังขารขันธ์ ส่วนหนึ่งเป็นธรรมมีอารมณ์ แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมไม , มี 
อารมณ์ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ ส่วนหนึ่งเป็นธรรมมีอารมณ์ แต่ 
อีกส่วนหนึ่ง เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๔๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ญาณเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. พระอรหันต์ผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณ พึงกล่าวว่ามีญาณ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. อารมณ์ของญาณนั้น มีหรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ล้าอย่างนั้น ญาณก็เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ น่ะสิ 

ส. อรหันต์ผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณ พึงกล่าวว่า มีปัญญา หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 558 

ส. อารมณ์ของปัญญานั้น มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ถ้าอย่างนั้น ปัญญาก็เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ นะสิ 
ญาณัง อนารัมมณันติกถา จบ 

อดีตารัมมณกถา 

[๑๓๔๓] สกวาที จิตที่มีอดีตเป็นอารมณ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. มีอดีตเป็นอารมณ์ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า มีอดีตเป็นอารมณ์ ก็ไม่ต้องกล่าวว่า จิตที่มีอดีตเป็นอารมณ์ เป็น 
ธรรมไม่มีอารมณ์ และดังนั้น การกล่าวว่าจิตที่มีอดีตเป็นอารมณ์ เป็นธรรม 
ไม่มีอารมณ์ จึงผิด ก็หรือหากว่า จิตเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ก็ต้องไม่กล่าว 
ว่า มีอดีตเป็นอารมณ์ และดังนั้น การกล่าวว่า ธิตที่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ 
เป็นธรรมมีอดีตเป็นอารมณ์ จึงผิด 
[๑๓๔๔] ส. จิตที่มีอดีตเป็นอารมณ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอดีตมี มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอดีต มีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า จิต 
ที่มีอดีตเป็นอารมณ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ 
อดีตารัมมณกถา จบ 





พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 559 

อนาคตารัมมณกถา 

[๑๓๔๕] สกวาที จิตที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. มีอนาคตเป็นอารมณ์ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า มีอนาคตเป็นอารมณ์ ก็ต้องไม่กล่าวว่า จิตที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ 
เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ และดังนั้น การกล่าวว่า จิตที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ 
เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ จึงผิด ก็หรือหากว่า จิตเป็นธรรมไม , มีอารมณ์ ก็ 
ต้องไม่กล่าวว่า ชิตมีอนาคตเป็นอารมณ์ และดังนั้น การกล่าวว่า จิตที่เป็น 
ธรรมไม่มีอารมณ์ เป็นธรรมมีอนาคตเป็นอารมณ์ จึงผิด 
[๑๓๔๖] ส. จิตที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอนาคตมี มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอนาคต มีอยู่ ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
จิตที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ 
[๑๓๔๗] ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภปัจจุบันมีอยู่ และ'จิต ที่มีปัจจุบัน 
เป็นอารมณ์ เป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอดีต มีอยู่ และชิตมีอดีตเป็นอารมณ์ 
เป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๔๘] ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภปัจจุบัน มีอยู่ และ'จิต ที่มีปัจจุบันเป็น 
อารมณ์ เป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 560 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอนาคต มีอยู่ และ'จิตที่มีอนาคตเป็น 
อารมณ์ เป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๔๙] ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอดีต มีอยู่ แต่จิตที่มีอดีตเป็นอารมณ์ 
เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภปัจจุบัน มีอยู่ แต่'จิตที่มีปัจจุบันเป็น 
อารมณ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๕๐] ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอนาคต มีอยู่ แต่'จิตที่มีอนาคตเป็น 
เป็นอารมณ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภปัจจุบัน มีอยู่ แต่'จิตที่มีปัจจุบันเป็น 
อารมณ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๕๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า จิตที่มีอดีตและอนาคตเป็นอารมณ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ 
หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. อดีตและอนาคตไม่มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า อดีตและอนาคตไม่มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า จิต 
ที่มีอดีตและอนาคตเป็นอารมณ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ฯลฯ 
อนาคตารัมมณกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 561 
วิตักกานุปติตกถา 

[๑๓๕๒] สกวาที จิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตก หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. ชิตทุกดวงเนื่องด้วยวิจาร เนื่องด้วยปีติ เนื่องด้วยสุข เนื่องด้วยทุกข์ 
เนื่องด้วยโสมนัส เนื่องด้วยโทมนัส เนื่องด้วยอุเบกขา เนื่องด้วย 
ศรัทธา เนื่องด้วยวิริยะ เนื่องด้วยสติ เนื่องด้วยสมาธิ เนื่องด้วยปัญญา 
เนื่องด้วยราคะ เนื่องด้วยโทสะ ฯลฯ เนื่องด้วยอโนตตัปปะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๕๓] ส. จิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สมาธิที่ไม่มีวิตก มีเพียงวิจาร มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า สมาธิที่ไม่มีวิตก มีเพียงวิจาร มีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า จิตทุกดวง 
เนื่องด้วยวิตก 

[๑๓๕๔] ส. ชิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สมาธิที่ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า สมาธิที่ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า จิตทุกดวง 
เนื่องด้วยวิตก 

[๑๓๕๕] ส. จิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสมาธิ ๓ อย่าง คือ สมาธิมีวิตก มีวิจาร สมาธิ 
ไม , มีวิตก มีเพียงวิจาร สมาธิไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 562 


ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสมาธิ ๓ อย่าง คือ สมาธิมีวิตกมีวิจาร 
สมาธิไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร สมาธิไม , มีวิตกไม่มีวิจาร ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
จิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตก 
ริตักกานุปติตกถา จบ 

ริตักกริปผารสัททกถา 

[๑๓๕๖] สกวาที ทุกครั้งที่ตรึกอยู่ ตรองอยู่ ความแผ่ไปแห่งวิตก เกิดเป็นเสียง 

หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. ทุกครั้งที่ลูกต้องอยู่ ความแผ่ไปแห่งผัสสะก็เกิดเป็นเสียงทุกครั้งที่เสวย 
อารมณ์อยู่ ทุกครั้งที่จำอารมณ์อยู่ ทุกครั้งที่จงใจอยู่ ทุกครั้งที่คิดอยู่ 
ทุกครั้งที่ระลึกอยู่ ทุกครั้งที่รู 1 ชัดอยู่ ความแผ่ไปแห่งเวทนา สัญญา เจตนา 
จิต สติ ปัญญา ก็เกิดเป็นเสียง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๕๗] ส. ทุกครังที่ตรึก อยู่ตรองอยู่ ความแผ่ไปแห่งวิตกเกิดเป็นเสียง หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ความแผ่ไปแห่งวิตก เป็นเสียงที่พึงรู้ได้ด้วยโสดึวิญญาณ กระทบที่โสตะ 
มาสู่คลองแห่งโสตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความแผ่ไปแห่งวิตก ไม่เป็นเสียงที่พึงรู้ได้ด้วยโสตวิญญาณ ไม่กระทบที่ 
โสตะ ไม่มาสู่คลองแห่งโสตะ มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 563 

ส. หากว่า ความแผ่ไปแห่งวิตก ไม่เป็นเสียงที่พึงรู้ได้ด้วยโสตวิญญาณ ไม่ 
กระทบที่โสตะ ไม่มาสู่คลองแห่งโสตะ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ทุกครั้งที่ตรึก 
อยู่ ตรองอยู่ ความแผ่ไปแห่งวิตกเกิดเป็นเสียง 
ริตักกริปผารสัททกถา จบ 


นยถาจิตตัสสวาจาติกถา 

[๑๓๕๘] สกวาที บุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มีวาจาได้ หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ไม่มีผัสสะ ไม่มีเวทนา ไม่มีสัญญา ไม , มีเจตนา ไม่มีจิต ก็มี-วาจา 
ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลมีผัสสะ มีเวทนา มีสัญญา มีเจตนา มีจิต จึงมีวาจาได้ มิใช่หรือ? 
ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลมีผัสสะ ฯลฯ มีชิต จึงมีวาจาได้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคล 
ผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มี-วาจาได้ 
[๑๓๕๙] ส. บุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มี-วาจาได้ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ไม่นึกอยู่ ไม่ผูกใจอยู่ ฯลฯ ไม่ตั้งใจอยู่ ก็มี-วาจาได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลนึกอยู่ ผูกใจอยู่ ฯลฯ ตั้งใจอยู่ จึงมีวาจาได้ มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลนึกอยู่ ผูกใจอยู่ จึงมีวาจาได้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้ไม่ 
มีความคิดอย่างไร มีวาจาได้ 

[๑๓๖๐] ส. บุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มี-วาจาได้ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 564 


ป. ลูกแล้ว 

ส. วาจามีจิตเป็นสมุฏฐาน เกิดร่วมกับจิต เกิดขณะเดียวกับจิต มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า วาจามีจิตเป็นสมุฏฐาน เกิดร่วมกับจิต เกิดขณะเดียวกับจิต ก็ 
ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มี-วาจาได้ 
[๑๓๖๑] ส. บุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มี-วาจาได้ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลไม , ปรารถนาจะกล่าวก็กล่าวได้ ไม่ปรารถนาจะแสดงก็แสดงได้ ไม่ 
ปรารถนาจะร้องเรียกก็ร้องเรียกได้ ไม่ปรารถนาจะพูดก็พูดได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. บุคคลปรารถนาจะกล่าวจึงกล่าวได้ ปรารถนาจะแสดงจึงแสดงได้ 
ปรารถนาจะร้องเรียกจึงร้องเรียกได้ ปรารถนาจะพูดจึงพูดได้ มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลปรารถนาจะกล่าวจึงกล่าวได้ ปรารถนาจะแสดงจึงแสดงได้ 
ปรารถนาจะร้องเรียกจึงร้องเรียกได้ ปรารถนาจะพูดจึงพูดได้ ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า บุคคลผู้ไม , มีความคิดอย่างไร ก็มี-วาจาได้ 
[๑๓๖๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มี-วาจาได้ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. บางคนที่คิดว่าจะกล่าวอย่างหนึ่ง ก็กล่าวเสียอีกอย่างหนึ่ง คิดว่าจะแสดง 
อย่างหนึ่ง ก็แสดงเสียอีกอย่างหนึ่ง คิดว่าจะร้องเรียกอย่างหนึ่ง ก็ร้อง 
เรียกเสียอีกอย่างหนึ่ง คิดว่าจะพูดอย่างหนึ่ง ก็พูดเสียอีกอย่างหนึ่ง มี 
อยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 565 

ป. หากว่า บางคนที่คิดว่าจะกล่าวอย่างหนึ่ง ก็กล่าวเสียอีกอย่างหนึ่ง ฯลฯ 
คิดว่าจะพูดอย่างหนึ่ง ก็พูดเสียอีกอย่างหนึ่ง มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่าน 
จึงต้องกล่าวว่า บุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มี-วาจาได้ 
นยถาจิตตัสสวาจาติกถา จบ 


นยถาจิตตัสสกายกัมมันติกถา 

[๑๓๖๓] สกวาที บุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มีกายกรรมได้ หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ไม่มีผัสสะ ฯลฯ ผู้ไม่มีจิต ก็มีกายกรรมได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลมีผัสสะ ฯลฯ มีจิต จึงมีกายกรรมได้ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลมีผัสสะ ฯลฯ มีจิต จึงมีกายกรรมได้ ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
บุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มีกายกรรมได้ 
[๑๓๖๔] ส. บุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มีกายกรรมได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ไม่นึกอยู่ ฯลฯ ไม , ตั้งใจอยู่ ก็มีกายกรรมได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้นึกอยู่ ฯลฯ ตั้งใจอยู่ จึงมีกายกรรมได้ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้นึกอยู่ ฯลฯ ตั้งใจอยู่ จึงมีกายกรรมได้ ก็ต้องไม่กล่าว 
ว่า บุคคลผู้ไม , มีความคิดอย่างไร ก็มีกายกรรมได้ 
[๑๓๖๕] ส. บุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มีกายกรรมได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 566 

ส. กายกรรมมีจิตเป็นสมุฏฐาน เกิดร่วมกับจิต เกิดในขณะเดียวกับชิต มิ 
ใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า กายกรรมมีจิตเป็นสมุฏฐาน เกิดร่วมกับจิต เกิดในขณะเดียว 
กับจิต ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มีกายกรรมไต้ 
[๑๓๖๖] ส. บุคคลไม่มีความคิดอย่างไร ก็มีกายกรรมได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.บุคคลไม , ปรารถนาจะก้าวไปข้างหน้า ก็ก้าวไปข้างหน้าได้ ไม่ปรารถนาจะ 
ถอยไปข้างหลัง ก็ถอยไปข้างหลังได้ ไม่ปรารถนาจะแลดูก็แลดูได้ ไม่ 
ปรารถนาจะเหลียวดูก็เหลียวดู'ได้ ไม่ปรารถนาจะคู้แขนก็คู้แขนได้ ไม่ 
ปรารถนาจะเหยียดแขนก็เหยียดแขนได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลปรารถนาจะก้าวไปข้างหน้า จึงก้าวไปข้างหน้าได้ ปรารถนาจะถอย 
หลัง จึงถอยไปข้างหลังได้ ปรารถนาจะแลดู จึงแลดูได้ ปรารถนาจะ 
เหลียวดู จึงเหลียวดูได้ ปรารถนาจะคู้แขน จึงคู้แขนได้ ปรารถนาจะ 
เหยียดแขน จึงเหยียดแขนได้ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแก้ว 

ส. หากว่า บุคคลปรารถนาจะก้าวไปข้างหน้า จึงก้าวไปข้างหน้าได้ ฯลฯ 
ปรารถนาจะเหยียดแขน จึงเหยียดแขนได้ ก็ต้องไม , กล่าวว่า บุคคลผู้ 
ไม , มีความคิดอย่างไร ก็มีกายกรรมได้ 

[๑๓๖๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มีกายกรรมได้ หรือ? 

ส. ถูกแก้ว 

ป. บางคนที่คิดว่าจะไปในที่แห่งหนึ่ง ก็ไปเสียในที่อีกแห่งหนึ่ง ฯลฯ คิด 
ว่าจะเหยียดแขนข้างหนึ่ง ก็เหยียดอีกเสียข้างหนึ่ง มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแก้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 567 

ป. หากว่า บางคนที่คิดว่าจะไปในที่แห่งหนึ่ง ก็ไปเสียในที่อีกแห่งหนึ่ง 
ฯลฯ คิดว่าจะเหยียดแขนข้างหนึ่ง ก็เหยียดเสียอีกข้างหนึ่ง มีอยู่ 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า บุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มีกาย 
กรรมได้ 

นยถาจิตตัสสกายกัมมันติกถา จบ 


อตีตานาคตป้จจุปปันนกถา 
[๑๓๖๘] สกวาที บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอดีต หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. อดีตดับไปแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว อัสดงคตแล้ว สาบสูญ 
ไปแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อดีตดับไปแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว อัสดงคตแล้ว 
สาบสูญไปแล้ว ก็ต้องไม , กล่าวว่า บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอดีต 
[๑๓๖๙] ส. บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอนาคต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อนาคตยังไม , เกิด ยังไม่เป็น ยังไม , เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่ 
บังเกิดขึ้น ยังไม่ปรากฏ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อนาคต ยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม , บังเกิด 
ยังไม่บังเกิดขึ้น ยังไม่ปรากฏ ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลเป็นผู้ประกอบ 
ด้วยอนาคต 

[๑๓๗๐] ส. บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยรูปขันธ์ที่เป็นอดีต เป็นผู้ประกอบด้วยรูปขันธ์ 
ที่เป็นอนาคต เป็นผู้ประกอบด้วยรูปขันธ์ที่เป็นปัจจุบัน หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 568 


ป. ลูกแล้ว 

ส. เป็นผู้ประกอบด้วยรูปขันธ์ ๓ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยขันธ์ ๕ ที่เป็นอดีต เป็นผู้ประกอบด้วยขันธ์ ๕ 
ที่เป็นอนาคต เป็นผู้ประกอบด้วยขันธ์ ๕ ที่เป็นปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นผู้ประกอบด้วยขันธ์ ๑๕ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๗๑] ส. บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยจัก 1 ขายตนะที่เป็นอดีต เป็นผู้ประกอบด้วยจัก 
ขายตนะที่เป็นอนาคต เป็นผู้ประกอบด้วยจักขายตนะที่เป็นปัจจุบัน หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เป็นผู้ประกอบด้วยจักขายตนะ ๓ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอายตนะ ๑๒ ที่เป็นอดีต เป็นผู้ประกอบด้วย 
อายตนะ ๑๒ ที่เป็นอนาคต เป็นผู้ประกอบด้วยอายตนะ ๑๒ ที่เป็น 
ปัจจุบัน หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เป็นผู้ประกอบด้วยอายตนะ ๓๖ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๗๒] ส. บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยจักขุธาตุที่เป็นอดีต เป็นผู้ประกอบด้วยจักขุธาตุ 
ที่เป็นอนาคต เป็นผู้ประกอบด้วยจักขุธาตุที่เป็นปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นผู้ประกอบด้วยจักขุธาตุ ๓ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยธาตุ ๑๘ ที่เป็นอดีต เป็นผู้ประกอบด้วยธาตุ 
๑๘ ที่เป็นอนาคต เป็นผู้ประกอบด้วยธาตุ ๑๘ ที่เป็นปัจจุบัน หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 569 


ป. ลูกแล้ว 

ส. เป็นผู้ประกอบด้วยธาตุ ๕๔ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๗๓] ส. บุคคลเป็นผู้'ประกอบด้วยจักขุนทรีย์ที่เป็นอดีต เป็นผู้ประกอบด้วยจักขุน 
ทรีย์'ที่เป็นอนาคต เป็นผู้'ประกอบด้วยจักขุนทรีย์ที่เป็นปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นผู้ประกอบด้วยจักขุนทรีย์ ๓ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอินทรีย์ ๒๒ ที่เป็นอดีต เป็นผู้ประกอบด้วย 
อินทรีย์ ๒๒ ที่เป็นอนาคต เป็นผู้ประกอบด้วยอินทรีย์ ๒๒ ที่เป็น 
ปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นผู้ประกอบด้วยอินทรีย์ ๖๖ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๗๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลประกอบด้วยอดีตและอนาคต หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลผู้มีปกติเพ่งวิโมกข์ ๘ (สมาบัติ ๘) ผู้ได้ตามปรารถนาซึ่งฌาน ๔ 
ผู้มีปกติได้อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลผู้มีปกติเพ่งวิโมกข์ ๘ ผู้ได้ตามปรารถนาซึ่งฌาน ๔ ผู้มี 
ปกติได้อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะ จึงต้องกล่าวว่า 
บุคคลผู้ประกอบด้วยอดีตและอนาคต 
อดีตานาคตปัจจุปปันนกถา จบ 
วรรคที่ ๙ จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 570 
วรรคที่ ๑๐ 
นิโรธกถา 

[๑๓๗๕] สกวาที เมื่อขันธ์ ๕ ที่แสวงหาอุปบัติยังไม่ทันดับ ขันธ์ ๕ ที่เป็นกิริยา 
ก็เกิดขึ้นได้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมแห่งขันธ์ ๑๐ ขันธ์ ๑๐ มาพบกันได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นความประชุมแห่งขันธ์ ๑๐ ขันธ์ ๑๐ มาพบกันได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งจิต ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๗๖] ส. เมื่อขันธ์ ๕ ที่แสวงหาอุปบัติยังไม่ทันดับ ขันธ์ ๔ ที่เป็นกิริยาก็เกิดขึ้น 
ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมแห่งขันธ์ ๙ ขันธ์ ๙ มาพบกันได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นความประชุมแห่งขันธ์ ๙ ขันธ์ ๙ มาพบกันได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมเป็นแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งจิต ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๗๗] ส. เมื่อขันธ์ ๕ ที่แสวงหาอุปบัติยังไม่ทันดับ ญาณดันเป็นกิริยาก็เกิดขึ้นได้ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมแห่งขันธ์ ๖ ขันธ์ ๖ มาพบกันได้ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 571 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นความประชุมแห่งขันธ์ ๖ ขันธ์ ๖ มาพบกันได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งจิต ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๗๘] ส. เมื่อขันธ์ ๕ ที่แสวงหาอุปบัติ ดับไปแล้ว มรรคก็เกิดขึ้นได้ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ตายแล้ว ยังมรรคให้เกิดได้ บุคคลผู้ทำกาละแล้ว ยังมรรคให้ 
เกิดได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
นิโรธกถา จบ 


รูปงมัคโคตึกถา 

[๑๓๗๙] ส. สกวาที รูปของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นมรรค หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. รูปนั้น เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความ 
ทำไว้ในใจ ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจ ของรูปนั้นมีอยู่ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปนั้น เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของรูปนั้น 
ไม , มี มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

1 ะ ๘| 

ส. หากว่า รูปบัน เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตังใจของ 
รูปนั้นไม่มี ก็ต้องไม , กล่าวว่า รูปของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค 
เป็นมรรค 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 572 

[๑๓๘๐] ส. สัมมาวาจา เป็นมรรค หรือ? 

ป. ถกแล้ว 

1 ะ**,* 

ส. สัมมาวาจานัน เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตังใจของ 

สัมมาวาจานั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมาวาจานั้น เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของ 
สัมมาวาจานั้นไม , มี มิใช่หรือ? 

ป. ถกแล้ว 

1 ะ* *.* , 

ส. หากว่า สัมมาวาจานัน เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตังใจ 

ของสัมมาวาจานั้นไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า สัมมาวาจาเป็นมรรค 

[๑๓๘๑] ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เป็นมรรค 

ป. ถกแล้ว 

* ^ V 4113 , 

ส. สัมมาอาชีวะนัน เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตังใจของ 
สัมมาอาชีวะนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมาอาชีวะนั้น เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของ 
สัมมาอาชีวะนั้น ไม่มี มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า สัมมาอาชีวะนั้น เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความ 
ตั้งใจของสัมมาอาชีวะนั้นไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า สัมมาอาชีวะเป็นมรรค 
[๑๓๘๒] ส. สัมมาทิฏฐิ เป็นมรรค และสัมมาทิฏฐินั้น เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก 
ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาทิฏฐินั้นมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาวาจาเป็นมรรค และสัมมาวาจานั้น เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก 
ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาวาจานั้น มีอยู่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 573 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมาทิฏฐิ เป็นมรรค และสัมมาทิฏฐินั้น เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก 
ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาทิฏฐินั้น มีอยู่หรือ 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เป็นมรรค และสัมมาอาชีวะนั้น 
เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาอาชีวะนั้นมีอยู่ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ 
[๑๓๘๓] ส. สัมมาสมาธิ เป็นมรรค และสัมมาสมาธินั้น เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก 
ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาสมาธินั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาวาจา เป็นมรรค และสัมมาวาจานั้น เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก 
ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาวาจานั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมาสมาธิ เป็นมรรค และสัมมาสมาธินั้น เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก 
ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาสมาธินั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เป็นมรรค และสัมมาอาชีวะนั้น 
เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาอาชีวะนั้น 
มีอยู่หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๘๔] ส. สัมมาวาจา เป็นมรรค และสัมมาวาจานั้น เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ 

ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาวาจานั้นไม , มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาทิฏฐิ เป็นมรรค และสัมมาทิฏฐินั้น เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก 
ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาทิฏฐินั้นไม , มี หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 574 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมาวาจา เป็นมรรค และสัมมาวาจานั้น เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาวาจานั้นไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ 
เป็นมรรค และสัมมาสมาธินั้น เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ 
ความตั้งใจของสัมมาสมาธินั้นไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๘๕] ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เป็นมรรค และสัมมาอาชีวะนั้น 
เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาอาชีวะนั้น 
ไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ฯลฯ 
สัมมาสมาธิ เป็นมรรค และสัมมาสมาธินั้น เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาสมาธินั้นไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๘๖] ป. ไม่พึงกล่าวว่า รูปของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นมรรค 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เป็นมรรค มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เป็นมรรค ด้วยเหตุ 
นั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า รูปของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค 
เป็นมรรค 


รุ.ปังมัคโคติกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 575 

ปัญจวิญญาณสมังคิมัคคภาวนากถา 

[๑๓๘๗] สกวาที บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยวิญญาณ ๕ ยังมรรคให้เกิดได้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นวัตถุ (ที่อาศัย) มีธรรมที่เกิดขึ้น 
แล้วเป็นอารมณ์ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นวัตถุ มีธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 
เป็นอารมณ์ ก็ต้องไม , กล่าวว่า บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยวิญญาณ ๕ 
ยังมรรคให้เกิดได้ 

[๑๓๘๘] ส. วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดก่อนเป็นวัตถุ มีธรรมที่เกิดขึ้นก่อนเป็นอารมณ์ 
มีธรรมภายในเป็นวัตถุ มีธรรมภายนอกเป็นอารมณ์ มีธรรมที่ยังไม่ทำ 
ลายเป็นวัตถุ มีธรรมที่ยังไม่ทำลายเป็นอารมณ์ มีวัตถุต่างๆ มีอารมณ์ 
ต่างๆ ไม่เสวยโคจรวิสัยแห่งกันและกัน เกิดขึ้นโดยไม่มีการสนใจไม , ได้ 
เกิดขึ้นโดยไม่มีการทำไว้ในใจไม่ได้ เกิดขึ้นโดยไม่เจือด้วยสัมปฏิจ 
ฉันนจิตเป็นต้นไม , ได้ เกิดขึ้นไม่ก่อนไม , หลังกันไม , ได้ เกิดขึ้นในลำดับ 
อันชิดแห่งกันและกันก็ไม , ได้ มิใช่หรือ ฯลฯ วิญญาณ ๕ ไม่มีความผูกใจ 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า วิญญาณ ๕ ไม่มีความผูกใจ ก็ต้องไม , กล่าวว่าบุคคล ผู้มีความ 
พร้อมเพรียงด้วยวิญญาณ ๕ ยังมรรคให้เกิดขึ้นได้ 

[๑๓๘๙] ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยวิญญาณ ๕ ยังมรรคให้เกิดได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณปรารภความว่างเปล่า เกิดขึ้นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. จักขุวิญญาณปรารภความว่างเปล่า เกิดขึ้นได้ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 576 


ป. ลูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยจักษุและความว่างเปล่า จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยจักษุและความเป็นของว่างเปล่า จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. คำว่า เพราะอาศัยจักษุและความว่างเปล่า จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง หรือ? 

ป. ไม่มี 

ส. คำว่า เพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งหลาย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น 
ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หาก คำว่า เพราะอาศัยจักขุและรูปทั้งหลาย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น 
ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง ก็ต้องไม่กล่าวว่า เพราะอาศัยจักษุและความ 
ว่างเปล่า จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น 

[๑๓๙๐] ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยจักขุวิญญาณ ยังมรรคให้เกิดขึนได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคต เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยจักขุวิญญาณ ยังมรรคให้เกิดได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณปรารภผัสสะ ปรารภเวทนา ปรารภสัญญา ปรารภเจตนา 
ปรารภจิต ปรารภจักษุ ฯลฯ ปรารภกาย ปรารภเสียง ฯลฯ ปรารภโผฏฐัพพะ 
เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 577 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมโนวิญญาณ ยังมรรคให้เกิดได้ และ 
มโนวิญญาณปรารภความว่างเปล่า เกิดขึ้นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยจักขุวิญญาณ ยังมรรคให้เกิดได้ และ 
จักขุวิญญาณปรารภความว่างเปล่า เกิดขึ้นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมโนวิญญาณ ยังมรรคให้เกิดได้ และ 
มโนวิญญาณปรารภอดีตและอนาคต เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยจักขุวิญญาณ ยังมรรคให้เกิดได้ และ 
จักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคต เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมโนวิญญาณ ยังมรรคให้เกิดได้ และ 
มโนวิญญาณปรารภผัสสะ ฯลฯ ปรารภโผฏฐัพพะ เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยจักขุวิญญาณ ยังมรรคให้เกิดได้ และ 
จักขุวิญญาณปรารภผัสสะ ฯลฯ ปรารภโผฏฐัพพะ เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๙๑] ส. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยวิญญาณ ๕ ยังมรรคให้เกิด 
ได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว เป็นผู้ไม , ถือนิมิต ไม , ถือโดยอนุพยัญชนะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 578 

ฟ้งเสียงด้วยโสตแล้ว ฯลฯ สูดกลิ่นด้วยฆานะแล้ว ฯลฯ ลิ้มรสด้วย 
ชิวหาแล้ว ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว เป็นผู้ไม , ถือนิมิต 
ไม , ถือโดยอนุพยัญชนะ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยวิญญาณ ๕ ก็ยังมรรคให้เกิด 
ได้ นะสิ 

ปัญจวิญญาณสมิงคิมัคคภาวนากถา จบ 
ปัญจวิญญาณา กุสลาปีติกถา 

[๑๓๙๒] สกวาที วิญญาณ ๕ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นวัตถุ มีธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็น 
อารมณ์ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นวัตถุ มีธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 
เป็นอารมณ์ ก็ต้องไม , กล่าวว่า วิญญาณ ๕ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี 
ส. วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดก่อนเป็นวัตถุ มีธรรมที่เกิดก่อนเป็นอารมณ์ มี 
ธรรมภายในเป็นวัตถุ มีธรรมภายนอกเป็นอารมณ์ มีธรรมที่ยังไม่ทำลาย 
เป็นวัตถุ มีธรรมที่ย้งไม่ทำลายเป็นอารมณ์ มีวัตถุต่างๆ มีอารมณ์ต่างๆ 
ไม , เสวยโคจรวิสัยแห่งกันและกัน เกิดขึ้นโดยไม่มีความสนใจไม , ได้ เกิด 
ขึ้นโดยไม่มีการทำไว้ในใจไม่ได้ เกิด'ขึ้นโดยไม่มีเจือด้วยสัมปฏิฉันนจิต 
เป็นต้นไม , ได้ เกิดขึ้นไม่ก่อนไม , หลังกันไม , ได้ เกิดขึ้นในลำดับอันชิดแห่ง 
กันและกันไม , ได้ มิใช่หรือ? ฯลฯ วิญญาณ ๕ ไม่มีความผูกใจ มิใช่หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 579 


ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า วิญญาณ ๕ ไม่มีความผูกใจ ก็ต้องไม่กล่าวว่า วิญญาณ ๕ เป็น 
กุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี ดังนี้ 
[๑๓๙๓] ส. จักขุวิญญาณ เป็นกุศล หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณ ปรารภความว่างเปล่าเกิดขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. จักขุวิญญาณ ปรารภความว่างเปล่าเกิดขึ้น หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยจักษุและความว่างเปล่า จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยจักษุและความว่างเปล่า จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. คำว่า เพราะอาศัยจักษุและความว่างเปล่า จึงเกิดจักขุวิญญาณ ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ไม่มี 

ส. คำว่า เพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งหลาย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า คำว่า เพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งหลาย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น 
ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง ก็ต้องไม่กล่าวว่า เพราะอาศัยจักษุและความว่าง 
เปล่า จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น 

[๑๓๙๔] ส. จักขุวิญญาณ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 580 

ส. จักขุวิญญาณ ปรารภอดีตและอนาคต เกิดขึ้นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. จักขุวิญญาณ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณปรารภผัสสะ ฯลฯ ปรารภจิต ฯลฯ ปรารภจักษุ ฯลฯ 
ปรารภกาย ฯลฯ ปรารภเสียง ฯลฯ ปรารภโผฏฐัพพะ เกิดขึ้นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มโนวิญญาณ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี และมโนวิญญาณปรารภความ 
ว่างเปล่า เกิดขึ้นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี และจักขุวิญญาณปรารภความ 
ว่างเปล่า เกิดขึ้นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มโนวิญญาณ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี และมโนวิญญาณปรารภอดีต 
และอนาคต เกิดขึ้นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี จักขุวิญญาณปรารภอดีตและ 
อนาคต เกิดขึ้นได้ ฯลฯ 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มโนวิญญาณ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี มโนวิญญาณปรารภผัสสะ 
ฯลฯ ปรารภจิต ปรารภจักษุ ฯลฯ ปรารภกาย ปรารภเสียง ฯลฯ ปรารภ 
โผฏฐัพพะ เกิดขึ้นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี จักขุวิญญาณปรารภผัสสะ 
ฯลฯ ปรารภโผฏฐัพพะ เกิดขึ้นได้ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 581 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๙๕] ป. ไม่พึงกล่าวว่า วิญญาณ ๕ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เห็นรูปด้วยจักษุ เป็นผู้ยึดถือนิมิต ฯลฯ ไม่เป็นผู้ยึดถือนิมิต ฯลฯ 
พึงเสียงด้วยโสต ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย เป็นผู้ยึดถือนิมิต 
ฯลฯ ไม , เป็นผู้ถือนิมิต ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น วิญญาณ ๕ ก็เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี น่ะสิ 
ปัญจวิญญาณา กุสลาปีติกถา จบ 

ปัญจวิญญาณา สาโกคาดึกถา 
[๑๓๙๖] สกวาที วิญญาณ ๕ มีความผูกใจหรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นวัตถุ มีธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็น 
อารมณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นวัตถุ มีธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 
เป็นอารมณ์ ก็ต้องไม , กล่าวว่า วิญญาณ ๕ มีความผูกใจ 

ส. วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดก่อนเป็นวัตถุ มีธรรมที่เกิดก่อนเป็นอารมณ์ มี 
ธรรมภายในเป็นวัตถุ มีธรรมภายนอกเป็นอารมณ์ มีธรรมที่ยังไม่ทำลาย 
เป็นวัตถุ มีธรรมที่ย้งไม่ทำลายเป็นอารมณ์ มีวัตถุต่างๆ มีอารมณ์ต่างๆ 
ไม , เสวยโคจรวิสัยแห่งและกัน เกิดขึ้นโดยไม่มีความสนใจไม , ได้ เกิด 
ขึ้นโดยไม่มีการทำไว้ในใจไม , ได้ เกิดขึ้นโดยไม่เจือด้วยสัมปฏิจฉันนจิต 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 582 

เป็นต้นไม , ได้ เกิดขึ้นไม่ก่อนไม , หลังไม , ได้ มิใช่หรือ วิญญาณ ๕ เกิด 
ขึ้นในลำดับอันชิดแห่งกันและกันไม , ได้ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า วิญญาณ ๕ เกิดขึ้นในลำดับอันชิดแห่งกันและกัน ไม , ได้ ก็ต้อง 
ไม , กล่าวว่า วิญญาณ ๕ มีความผูกใจ 
[๑๓๙๗] ส. จักขุวิญญาณ มีความผูกใจ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณปรารภความว่างเปล่า เกิดขึ้นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. จักขุวิญญาณปรารภความว่างเปล่า เกิดขึ้นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เพราะอาศัยจักษุ และความว่างเปล่า จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะอาศัยจักษุ และความว่างเปล่า จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คำว่า เพราะอาศัยจักษุและความว่างเปล่า จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง หรือ? 

ป. ไม่มี 

ส. คำว่า เพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งหลาย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า คำว่า เพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งหลาย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น 
ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง ก็ต้องไม่กล่าวว่า เพราะอาศัยจักษุและความ 
ว่างเปล่า จึงเกิดจักขริฌฌาณขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 583 

[๑๓๙๘] ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคต เกิดขึ้นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณปรารภผัสสะ ฯลฯ ปรารภโผฏฐัพพะ เกิดขึ้นหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มโนวิญญาณมีความผูกใจ และมโนวิญญาณปรารภความว่างเปล่าเกิดขึ้น 
ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ และจักขุวิญญาณปรารภความว่างเปล่าเกิดขึ้น 
ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มโนวิญญาณมีความผูกใจ มโนวิญญาณปรารภอดีตและอนาคตเกิดขึ้นได้ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ และจักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคตเกิด 
ขึ้นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มโนวิญญาณ มีความผูกใจ มโนวิญญาณปรารภผัสสะ ฯลฯ ปรารภ 
โผฏฐัพพะ เกิดขึ้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ จักขุวิญญาณปรารภผัสสะ ฯลฯ ปรารภ 
โผฏฐัพพะเกิดขึ้นได้ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 584 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๓๙๙] ป. ไม่พึงกล่าวว่า วิญญาณ ๕ มีความผูกใจ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เห็นรูปด้วยจักษุ เป็นผู้ถือนิมิต ฯลฯ เป็นผู้ไม , ถือนิมิต ฯลฯ ถูก 
ต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย เป็นผู้ถือนิมิต ฯลฯ เป็นผู้ไม , ถือนิมิต ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น วิญญาณ ๕ ก็มีความผูกใจ นะสิ 
ปัญจวิญญาณา สาโภคาติกถา จบ 

ทวีหิ สีเลหิ สมันนาคโตติกถา 

[๑๔๐๐] สกวาที บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยศีล ๒ 
อย่าง หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยผัสสะ ๒ อย่าง 
ด้วยเวทนา ๒ อย่าง ด้วยสัญญา ๒ อย่าง ด้วยเจตนา ๒ อย่าง ด้วย 
จิต ๒ อย่าง ด้วยศรัทธา ๒ อย่าง ด้วยวิริยะ ๒ อย่าง ด้วยสติ ๒ 
อย่าง ด้วยสมาธิ ๒ อย่าง ด้วยปัญญา ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๐๑] ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้'ประกอบด้วยศีลอันเป็นโลกิย 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 585 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยผัสสะอันเป็น 
โลกิยะ ด้วยเวทนาอันเป็นโลกิยะ ด้วยสัญญาอันเป็นโลกิยะ ด้วย 
เจตนาอันเป็นโลกิยะ ด้วยจิตอันเป็นโลกิยะ ด้วยศรัทธาอันเป็นโลกิยะ 
ด้วยวิริยะอันเป็นโลกิยะ ด้วยสติอันเป็นโลกิยะ ด้วยสมาธิอันเป็น 
โลกิยะ ด้วยปัญญาอันเป็นโลกิยะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๐๒] ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยศีล ทั้งที่เป็น 
โลกิยะและ'โลกุตตระ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยผัสสะทั้งที่เป็น 
โลกิยะและ'โลกุตตระ ฯลฯ เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญา ทั้งที่เป็นโลกิยะ 
และโลกุตตระ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ประกอบด้วยศีลอันเป็นโลกิยะ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นปุถุชน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๐๓] ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจา 
อันเป็นโลกิยะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้'ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ 
อันเป็นโลกิยะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 586 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจา 
อันเป็นโลกิยะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะ 
อันเป็นโลกิยะ ฯลฯ ด้วยสัมมาวายามะอันเป็นโลกิยะ ฯลฯ ด้วย 
สัมมาสติอันเป็นโลกิยะ ฯลฯ ด้วยสัมมาสมาธิอันเป็นโลกิยะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะ 
อันเป็นโลกิยะ ฯลฯ ด้วยสัมมาอาชีวะอันเป็นโลกิยะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้'ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ 
อันเป็นโลกิยะ ฯลฯ ด้วยสัมมาสมาธิอันเป็นโลกิยะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๐๔] ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาทั้งที่ 
เป็นโลกิยะและโลกุตตระ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิทั้งที่ 
เป็นโลกิยะและโลกุตตระ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาทั้งที่ 
เป็นโลกิยะและโลกุตตระ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะ 
ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ ฯลฯ ด้วยสัมมาวายามะทั้งที่เป็นโลกิยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 587 

และโลกุตตระ ฯลฯ ด้วยสัมมาสติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ ฯลฯ 
ด้วยสัมมาสมาธิทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะ 
ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ หรือ? ฯลฯ 
[๑๔๐๕] ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะ 
ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิทั้งที่ 
เป็นโลกิยะและโลกุตตระ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะ 
ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะ 
ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ ฯลฯ ด้วยสัมมาสมาธิทั้งที่เป็นโลกิยะและ 
โลกุตตระ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๐๖] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วย 
ศีล ๒ อย่าง หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เมื่อศีลอันเป็นโลกิยะดับไปแล้ว มรรคจึงเกิดขึ้นหรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บคคลผ้ทศีล มีศีลขาด มีศีลทะล ยังมรรคให้เกิดได้หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 588 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ถ้าอย่างนั้น บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรค เป็นผู้ประกอบด้วย 
ศีล ๒ อย่าง นะสิ 
ทวีหิ สีเลหิ สมันนาคโตติกถา จบ 


สิลัง อเจตสิกันดึกถา 
[๑๔๐๗] สกวาที ศีลไม่เป็นเจตสิก หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นรูป เป็นนิพพาน เป็นจักขายตนะ ฯลฯ เป็นกายายตนะ ฯลฯ 
เป็นรูปายตนะ ฯลฯ เป็นโผฏฐัพพายตนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ศีลไม่เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะไม , เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ศีลไม่เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ศรัทธา ฯลฯ วิริยะ ฯลฯ 
สติ ฯลฯ สมาธิ ฯลฯ ปัญญา ไม่เป็นเจตสิกหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๐๘] ส. ผัสสะเป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ศีลเป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 589 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ศรัทธา ฯลฯ วิริยะ ฯลฯ 
สติ ฯลฯ สมาธิ ฯลฯ ปัญญา เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ศีลเป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๐๙] ส. ศีลไม่เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ศีลมีผลไม่น่าปรารถนา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ศีลมีผลน่าปรารถนา มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่าศีลมีผลน่าปรารถนา ก็ต้องไม่กล่าวว่าศีลไม่เป็นเจตสิก 
[๑๔๑๐] ส. ศรัทธามีผลน่าปรารถนา และศรัทธาเป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ศีลมีผลน่าปรารถนา และศีลเป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปัญญา มีผลน่าปรารถนา และปัญญา เป็น 
เจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ศีลมีผลน่าปรารถนา และศีลเป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๑๑] ส. ศีลมีผลน่าปรารถนา แต่ศีลไม่เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ศรัทธามีผลน่าปรารถนา แต่ศรัทธาเป็นเจตนา หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 590 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ศีลมีผลน่าปรารถนา แต่ศีลไม่เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิริยะ ฯลฯ สติ สมาธิ ฯลฯ ปัญญา มีผลน่าปรารถนา แต่ปัญญา ไม่เป็น 
เจตสิก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๑๒] ส. ศีลไม , เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ไม่มีผล ไม่มีวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ศีลมีผล มีวิบาก มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ศีลมีผล มีวิบาก ก็ต้องไม่กล่าวว่า ศีลไม่เป็นเจตสิก ฯลฯ 
[๑๔๑๓] ส. จักขายตนะ ไม , เป็นเจตสิก และไม่มีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ศีลไม่เป็นเจตสิก และไม่มีวิบาก หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ไม่ 
เป็นเจตสิก และไม่มีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ศีลไม่เป็นเจตสิก และไม่มีวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๑๔] ส. ศีลไม , เป็นเจตสิก แต่มีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 591 

ส. จักขายตนะ ไม่เป็นเจตสิก แต่มี : วิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ศีลไม่เป็นเจตสิก แต่มีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ไม่ 
เป็นเจตสิก แต่มีวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๑๕] ส. สัมมาวาจา ไม่เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาทิฏฐิ ไม่เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สัมมาวาจา ไม , เป็นเจตสัก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ 
ไม , เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ ไม่เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาทิฏฐิ ไม่เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สัมมาอาชีวะ ไม , เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ 
ไม , เป็นเจตสัก หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 592 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๑๖] ส. สัมมาทิฏฐิ เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาวาจา เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สัมมาทิฏฐิ เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ 
เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาวาจา เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สัมมาสมาธิ เป็นเจตสิก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เป็นเจตสัก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๑๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ศีลไม , เป็นเจตสิก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เมื่อศีลเกิดขึ้นแล้วดับไป บุคคลผู้มีศีลดับไปแล้วนั้น เป็นคนทุศีล หรือ? 
ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ล้าอย่างนั้น ศีลก็ไม่เป็นเจตสิกน่ะสิ 
สีลัง อเจตสิกันติกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 593 

สีลัง นจิตตานุปริวัตตีติกถา 
[๑๔๑๘] สกวาที ศีลไม่เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นรูป เป็นนิพพาน เป็นจักขายตนะ ฯลฯ เป็นโผฏฐัพพายตนะ หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ศีลไม่เกิดคล้อยตามชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะ ไม่เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ศีลไม่เกิดคล้อยตามชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 
ฯลฯ ปัญญา ไม , เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๑๙] ส. ผัสสะ เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ศีลเกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น หรือ? 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปัญญา 
เกิดคล้อยตามชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ศีล เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 594 

[๑๔๒๐] ส. สัมมาวาจา ไม่เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาทิฏฐิ ไม่เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมาวาจา ไม , เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ 
ไม , เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ ไม่เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาทิฏฐิ ไม่เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมาอาชีวะ ไม , เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ 
ไม , เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๒๑] ส. สัมมาทิฏฐิ เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาวาจา เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สัมมาทิฏฐิ เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 595 

ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เกิดคล้อยตามจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๒๒] ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ 
เกิดคล้อยตามชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาวาจา เกิดคล้อยตามชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สัมมาสมาธิ เกิดคล้อยตามชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เกิดคล้อยตามชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๒๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ศีลไม่เกิดคล้อยตามชิต หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เมื่อศีลเกิดขึ้นแล้วดับไป บุคคลผู้มีศีลดับแล้วนั้นเป็นคนทุศีล หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ล้าอย่างนั้น ศีล ก็ไม , เกิดคล้อยตามชิต น่ะสิ 
สีลัง นชิตตานุปริวัตตีติกถา จบ 


สมาทานเหตุกกถา 

[๑๔๒๔] สกวาที ศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุ เจริญได้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา ชิต ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา 
ที่การสมาทานเป็นเหตุ เจริญได้ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 596 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๒๕] ส. ศีลที่มีสมาทานเป็นเหตุ เจริญได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เจริญได้ดุจเถาวัลย์ เจริญได้ดุจเถาย่างทราย เจริญได้ดุจต้นไม้ เจริญได้ 
ดุจหญ้า เจริญได้ดุจแพหญ้าปล้อง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๒๖] ส. ศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุ เจริญได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อบุคคลสมาทานศีลแล้ว ตรึกกามวิตกอยู่ ตรึกพยาบาทวิตกอยู่ ตรึก 
วิหิงสาวิตกอยู่ ศีลก็เจริญได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมกันแห่งผัสสะ ๒ อย่าง ฯลฯ แห่งจิต ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นการประชุมกันแห่งผัสสะ ๒ อย่าง ฯลฯ แห่งจิต ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ที่มี'โทษและ ไม , มี'โทษ ที่เลวและประณีต ที่ 
ดำและขาว ซึ่งเป็นข้าศึกกัน มาพบกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล มีโทษและไม่มีโทษ เลวและประณีต ที่ดำ 
และขาว ซึ่งเป็นข้าศึกกัน มาพบกัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ ประการนี้ไกลกัน 
ไกลกันนัก ๔ ประการเป็นไฉน ท้องฟ้าและแผ่นดินนี้ประการแรก 
ซึ่งไกลกันไกลกันนัก ฯลฯ เพราะเหตุฉะนั้น ธรรมของสัตบุรุษจึง 
ไกลจากอสัตบรษ ดังนี้ เป็นสตรมีอย่จริง มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 597 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า ธรรมที่เป็นกุศล และอกุศลที่มี'โทษและ 
ไม , มีโทษ ที่เลวและประณีต ที่ดำและขาว ซึ่งเป็นข้าศึกกัน มาพบกัน 

11 27 

เด 

[๑๔๒๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุ เจริญได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ชนเหล่าใด ปลูกสร้างสวน ปลูกสร้างป่า 
ฯลฯ ชนเหล่านั้น ตั้งอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีลย่อมจะไปสู่สวรรค์ 
ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น ศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุ ก็เจริญได้ น่ะสิ 
สมาทานเหตุกกถา จบ 


วิญญัตติสีลันติกถา 

[๑๔๒๘] สกวาที วิญญัตติเป็นศีล หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นเจตนาเครื่องเว้นจากปาณาติบาต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นเจตนาเครื่องเว้นจากอทินนาทาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นเจตนาเครื่องเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร หรือ 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นเจตนาเครื่องเว้นจากมุสาวาท หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 598 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นเจตนาเครื่องเว้นจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การกราบไหว้เป็นศีล การลุกรับเป็นศีล การทำอัญชลีเป็นศีล สามีจิกรรม 
เป็นศีล การให้อาสนะเป็นศีล การให้ที่นอนเป็นศีล การให้นั้าล้างเท้า 
เป็นศีล การให้ร้องเท้าเป็นศีล การนวดหลังในเวลาอาบนั้าเป็นศีล 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นเจตนาเครื่องเว้นจากปาณาติบาต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นเจตนาเครื่องเว้นจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๒๙] ป. ไม่พึงกล่าวว่า วิญญัตติเป็นศีล หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เป็นความทุศีล หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ถ้าอย่างนั้น วิญญัตดึก็เป็นศีล น่ะสิ 
วิญญัตติสีลันติกถา จบ 


อวิญญัตติ ทุสสึลยันดึกถา 
[๑๔๓๐] สกวาที อวิญญัตติเป็นความทุศีล หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 
ส. เป็นปาณาติบาต หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 599 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เป็นอทินนาทาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เป็นกาเมสุมิจฉาจาร หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เป็นมุสาวาท หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลสมาทานบาปกรรมแล้วให้ทานอยู่ บุญและบาปทั้งสองอย่าง เจริญ 
ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุญและบาปทั้งสองอย่างเจริญได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมกันแห่งผัสสะ ๒ อย่าง ฯลฯ แห่งจิต ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นการประชุมกันแห่งผัสสะ ๒ อย่าง ฯลฯ แห่งจิต ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ที่ มี'โทษและไม่มี'โทษ ที่เลวและประณีต 
ที่ดำและขาว ซึ่งเป็นข้าศึกกัน มาพบกันหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ที่ มี'โทษและไม่มี'โทษ ที่เลวและประณีต 
ที่ดำและขาว ซึ่งเป็นข้าศึกกัน มาพบกัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 600 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ ประการนี้ไกลกัน 
ไกลกันนัก ๔ ประการ เป็นไฉน ท้องฟ้าและแผ่นดินนี้ประการแรก 
ซึ่งไกลกันไกลกันนัก ฯลฯ เพราะฉะนั้นธรรมของสัตบุรุษจึงไกลจาก 
อสัตบุรุษ ดังนี้เป็นสูตรมีจริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มี'โทษและไม่มี 
โทษ ที่เลวและประณีต ที่ดำและขาว ซึ่งเป็นข้าศึกกัน มาพบกันได้ 

ส. เมื่อบุคคลสมาทานบาปกรรมแล้ว ถวายจีวรอยู่ ถวายบิณฑบาตอยู่ ถวาย 
เสนาสนะอยู่ ถวายคิลานปัจจยเภสัชชบริขารอยู่ กราบไหว้แก่ผู้ที่ควร 
กราบไหว้อยู่ ต้อนรับผู้ที่ควรต้อนรับอยู่ กระทำอัญชลีกรรมแก่ผู้'ที่ควร 
อัญชลีกรรมอยู่ กระทำสามีจิกรรมแก่ผู้'ที่ควรสามีจิกรรมอยู่ ให้อาสนะ 
แก , ผู้ที่ควร , ให้อาสนะอยู่ ให้ทางแก่ผู้ที่ควรให้ทางอยู่ บุญและบาปทั้ง ๒ 
อย่าง เจริญได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุญและบาปทั้ง ๒ อย่าง เจริญได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมกันแห่งผัสสะ ๒ อย่าง ฯลฯ แห่งจิต ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นการประชุมกันแห่งผัสสะ ๒ อย่าง ฯลฯ แห่งจิต ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ที่มี'โทษและไม , มี'โทษ ที่เลวและประณีต ที่ 
ดำและขาว ซึ่งเป็นข้าศึกกัน มาพบกันได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ที่มี'โทษและไม่มี'โทษ ที่เลวและประณีต ที่ 
ดำและขาว อันเป็นข้าศึกกัน มาพบกันได้ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 601 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย ๔ ประการนี้ไกลกัน ไกล 
กันนัก ๔ ประการเป็นไฉน ท้องฟ้าและแผ่นดินนี้ประการแรก ซึ่ง 
ไกลกัน ไกลกันนัก ฯลฯ เพราะฉะนั้นธรรมของสัตบุรุษจึงไกลจาก 
อสัตบุรุษ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ที่มี'โทษและ 
ไม่มีโทษ ที่เลวและประณีต ที่ดำและขาว อันเป็นข้าศึกกัน มาพบกันได้ 
[๑๔๓๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า อวิญญัตติ เป็นความทุศีล หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. บุคคลเป็นผู้สมาทานบาปกรรมไว้แล้ว มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลเป็นผู้สมาทานบาปกรรมไว้แล้ว ด้วยเหตุนั้นนะท่าน จึง 
ต้องกล่าวว่า อวิญญัตติ เป็นความทุศีล ดังนี้ 
อวิญญัตติ ทุสสีลยันดึกถา จบ 
วรรคที่ ๑๐ จบ 
ทุติยปัณณาสก์ จบ 


วรรคที่ ๑๑ 
ติสโสปิ อนุสยกถา 

[๑๔๓๒] สกวาที อนุสัย เป็นอัพยากฤต หรือ? 
ปรวาที ลูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 602 

ส. เป็นอัพยากฤตคือวิบาก เป็นอัพยากฤตคือกิริยา เป็นรูป เป็นนิพพาน 
เป็นจักขายตนะ ฯลฯ เป็นโผฏฐัพพายตนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๓๓] ส. กามราคานุสัย เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน กามราคสัญโญชน์ กาโมฆะ กามโยคะ 
กามฉันทนิวรณ์ เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน ฯลฯ กามฉันทนิวรณ์ เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามราคานุสัย เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๓๔] ส. ปฏิฆานุสัย เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปฏิฆะ ปฏิฆปริยุฏฐาน ปฏีฆสัญโญชน์ เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปฏิฆะ ปฏิฆปริยุฏฐาน ปฏีฆสัญโญชน์ เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปฏิฆานุสัย เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๓๕] ส. มานานุสัย เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มานะ มานปริยุฏฐาน มานสัญโญชน์ เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 603 

ส. มานะ มานปริยุฏฐาน มานสัญโญชน์ เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มานานุสัย เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๓๖] ส. ทิฏฐานุสัย เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทิฏฐิ ทิฏโฐฆะ ทิฏฐิโยคะ ทิฏฐิปริยุฏฐาน ทิฏฐิสัญโญชน์ 
เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ทิฏฐิ ทิฏโฐฆะ ทิฏฐิโยคะ ทิฏฐิปริยุฏฐาน ทิฏฐิสัญโญชน์ 
เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทิฏฐานุสัย เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๓๗] ส. วิจิกิจฉานุสัย เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน์ วิจิกิจฉานิวรณ์ เป็น 
อัพยากฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน์วิจิกิจฉานิวรณ์ เป็น 
อกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิจิกิจฉานุสัย เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 604 

[๑๔๓๘] ส. ภวราคานุสัย เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ภวราคะ ภวราคปริยุฏฐาน ภวราคสัญโญชน์ เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ภวราคะ ภวราคปริยุฏฐาน ภวราคสัญโญชน์ เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ภวราคานุสัย เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๓๙] ส. อวิชชานุสัย เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อวิชชา อริชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชาปริยุฏฐาน อวิชชาสัญโญชน์ 
อวิชชานิวรณ์ เป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ส. อวิชชา อริชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชาปริยุฏฐาน อวิชชาสัญโญชน์ 
อวิชชานิวรณ์ เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อวิชชานุสัย เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๔๐] ป. ไม่พึงกล่าวว่า อนุสัยเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ปุถุชน เมื่อจิตที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นไปอยู่ พึงกล่าวว่า ผู้มี 
อนุสัย หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศล มาพบกัน หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 605 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ถ้าอย่างนั้น อนุสัยก็เป็นอัพยากฤต น่ะสิ 
ส. ปุถุชน เมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นไปอยู่ พึงกล่าวว่า 
ผู้มีราคะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศล มาพบกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ถ้าอย่างนั้น ราคะก็เป็นอัพยากฤต น่ะสิ 
[๑๔๔๑] ส. อนุสัย เป็นอเหตุกะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นรูป เป็นนิพพาน เป็นจักขายตนะ ฯลฯ เป็นโผฏฐัพพายตนะ หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. กามราคานุสัย เป็นอเหตุกะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน กามราคสัญโญชน์ ฯลฯ กามฉันทนิวรณ์ 
เป็นอเหตุกะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน ฯลฯ กามฉันทนิวรณ์ เป็นสเหตุกะ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. กามราคานุสัย เป็นสเหตุกะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปฏิฆานุสัย ฯลฯ มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย 
ฯลฯ อวิชชานุสัย เป็นอเหตุกะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 606 

ส. อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชาปริยุฏฐาน อวิชชาสัญโญชน์ 
อวิชชานิวรณ์ เป็นอเหตุกะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อวิชชา อริชโชฆะ ฯลฯ อวิชชานิวรณ์ เป็นสเหตุกะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อวิชชานุสัย เป็นสเหตุกะ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๔๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า อนุสัยเป็นอเหตุกะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ปุถุชน เมื่อจิตที่เป็นกุศลและเป็นอัพยากฤตเป็นไปอยู่ พึงกล่าวว่า ผู้มี 
อนุสัย หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อนุสัยเป็นสเหตุกะโดยเหตุอันนั้น หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ล้าอย่างนั้น อนุสัยก็เป็นอเหตุกะ น่ะสิ 

ส. ปุถุชน เมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤต เป็นไปอยู่ พึงกล่าวว่า 
ผู้มีราคะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ราคะเป็นสเหตุกะโดยเหตุอันนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ถ้าอย่างนั้น ราคะก็เป็นอเหตุกะ นะสิ 
[๑๔๔๓] ส. อนุสัยริปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นรูป เป็นนิพพาน เป็นจักขายตนะ ฯลฯ เป็นโผฏฐัพพายตนะ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 607 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กามราคานุสัย วิปปยุตจากจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน กามราคสัญโญชน์ กามโมฆะ กามโยคะ 
กามฉันทนิวรณ์ วิปปยุตจากจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน ฯลฯ กามฉันทนิวรณ์ สัมปยุตด้วยจิต 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามราคานุสัย สัมปยุตด้วยชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๔๔] ส. กามราคานุสัย วิปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นับเนื่องในขันธ์ไหน 
ป. นับเนื่องในสังขารขันธ์ 
ส. สังขารขันธ์วิปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สังขารขันธ์วิปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๔๕] ส. กามราคานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่วิปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามราคะ นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่วิปปยุตจากชิต หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 608 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กามราคะ นับเนื่องในสังขารขันธ์ และสัมปยุตด้วยจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามราคานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ์ และสัมปยุตด้วยชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๔๖] ส. กามราคานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่วิปปยุตจากชิต ส่วน 
กามราคะ นับเนื่องในสังขารขันธ์ และสัมปยุตด้วยชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สังขารขันธ์ ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยชิต อีกส่วนหนึ่ง วิปปยุตจากชิต 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สังขารขันธ์ ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยชิต อีกส่วนหนึ่งวิปปยุตจากชิต 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยชิต อีกส่วนหนึ่งวิปปยุต 
จากชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๔๗] ส. ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชา 
นุสัย ริปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ ฯลฯ อวิชชานิวรณ์วิปปยุตจากชิต 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ ฯลฯ อวิชชานิวรณ์ สัมปยุตด้วยชิต 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 609 


ป. ลูกแล้ว 

ส. อวิชชานุสัย สัมปยุตด้วยจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อวิชชานุสัย วิปปยุตจากจิต หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. นับเนื่องในขันธ์ไหน 

ป. นับเนื่องในสังขารขันธ์ 

ส. สังขารขันธ์ ริปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สังขารขันธ์ ริปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อวิชชานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่ริปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อวิชชา นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่วิปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อวิชชา นับเนื่องในสังขารขันธ์ สัมปยุตด้วยชิต หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. อวิชชานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ์ สัมปยุตด้วยชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อวิชชานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่ริปปยุตจากชิต ส่วนอวิชชา นับ 
เนื่องในสังขารขันธ์ และสัมปยุตด้วยชิต หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 610 


ป. ลูกแล้ว 

ส. สังขารขันธ์ส่วนหนึ่งสัมยุตด้วยจิต อีกส่วนหนึ่งวิปปยุตจากจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สังขารขันธ์ ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยชิต อีกส่วนหนึ่งวิปปยุตจากชิต หรือ? 
ป. ลูกแล้ว 

ส. เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยชิต อีกส่วนหนึ่งวิปปยุต 
จากชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๔๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า อนุสัยวิปปยุตจากชิต หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ปุถุชน เมื่อชิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นไปอยู่ พึงกล่าวว่า ผู้มี 
อนุสัย หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. อนุสัย สัมปยุตด้วยชิตนั้น หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ล้าอย่างนั้น อนุสัยก็วิปปยุตจากชิต น่ะสิ 

ส. ปุถุชน ครันเมื่อชิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นไปอยู่ พึงกล่าวว่า 
ผู้มีราคะ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ราคะ สัมปยุตด้วยชิตนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ถ้าอย่างนั้น ราคะก็วิปปยุตจากชิต น่ะสิ 
ติสโสปิ อนุสยกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 611 

ญาณกถา 

[๑๔๔๙] สกวาที ถึงความไม , รู้จะปราศไปแล้ว เมื่อจิตที่เป็นญาณวิปปยุตเป็นไปอยู่ ไม่ 
พึงกล่าวว่า ผู้มีความรู้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เมื่อราคะปราศไปแล้ว ไม , พึงกล่าวว่า ผู้ปราศจากราคะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ถึงความไม , รู้จะปราศไปแล้ว เมื่อจิตที่เป็นญาณวิปปยุตเป็นไปอยู่ ไม , พึง 
กล่าวว่า ผู้มีความรู้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อโทสะปราศไปแล้ว ฯลฯ เมื่อโมหะปราศไปแล้ว ฯลฯ เมื่อกิเลส 
ปราศไปแล้ว ไม่พึงกล่าวว่า ผู้หมดกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๕๐] ส. เมื่อราคะปราศไปแล้ว พึงกล่าวว่า ผู้ปราศจากราคะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อความไม , รู้ปราศไปแล้ว ถึงจิตที่เป็นญาณวิปปยุต จะเป็นไปอยู่ ก็พึง 
กล่าวว่า ผู้มีความรู้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อโทสะปราศไปแล้ว ฯลฯ เมื่อโมหะปราศไปแล้ว ฯลฯ เมื่อกิเลส 
ปราศไปแล้ว พึงกล่าวว่า ผู้หมดกิเลส หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อความไม , รู้ปราศไปแล้ว ถึงจิตที่เป็นญาณวิปปยุตจะเป็นไปอยู่ ก็พึง 
กล่าวว่า ผู้มีความรู้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อความไม , รู้ปราศไปแล้ว ถึงจิตที่เป็นญาณวิปปยุตจะเป็นไปอยู่ ก็พึง 
กล่าวว่า ผู้มีความรู้ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 612 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ชื่อว่า ผู้มีความรู้ ด้วยความรู้ที่เป็นอดีต ชื่อว่าผู้มีความรู้ ด้วยความรู้ 
ที่ดับแล้ว ที่ปราศไปแล้ว ที่สงบระงับแล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ญาณกถา จบ 

ญาณังจิตตวิปปยุตตันติกถา 
[๑๔๕๑] สกวาที ญาณ วิปปยุตจากจิต หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. เป็นรูป เป็นนิพพาน เป็นชักขายตนะ ฯลฯ เป็นโผฏฐัพพายตนะ หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ญาณวิปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ปญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ก็ 
วิปปยุตจากจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
สัมปยุตด้วยจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ญาณก็สัมปยุตด้วยจิต หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๕๒] ส. ญาณ วิปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. นับเนื่องในขันธ์ไหน? 

ป. นับเนื่องในสังขารขันธ์ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 613 

ส. สังขารขันธ์วิปปยุตจากจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. สังขารขันธ์ วิปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิปปยุจากจิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ญาณ นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่วิปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปัญญา นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่วิปปยุตจากชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปัญญา นับเนื่องในสังขารขันธ์ และสัมปยุตด้วยชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ญาณ นับเนื่องในสังขารขันธ์ และสัมปยุตด้วยชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ญาณ นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่วิปปยุตจากจิต ส่วนปัญญานับเนื่อง 
ในสังขารขันธ์ และสัมปยุตด้วยชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สังขารขันธ์ ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยชิต อีกส่วนหนึ่งวิปปยุตจากชิต หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สังขารขันธ์ ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยชิต อีกส่วนหนึ่งวิปปยุตจากชิต หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยชิต ส่วนหนึ่งวิปปยุตจาก 
ชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 614 

[๑๔๕๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ญาณวิปปยุตจากจิต หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระอรหันต์ ผู้พร้อมเพรียงด้วยจักขุวิญญาณ พึงกล่าวว , าผู้มีญาณ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ญาณ สัมปยุตด้วยชิตนั้น หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ล้าอย่างนั้น ญาณก็วิปปยุตจากจิต น่ะสิ 

ส. พระอรหันต์ ผู้พร้อมเพรียงด้วยจักขุวิญญาณ พึงกล่าวว่า ผู้มีปัญญา หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. ปัญญา สัมปยุตด้วยชิตนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ล้าอย่างนั้น ปัญญาก็วิปปยุตจากชิต นะสิ 
ญาณังชิตตริปปยุตตันติกถา 


อิทังทุกขันติกถา 

[๑๔๕๔] สกวาที เมื่อกล่าววาจาว่า นี้ทุกข์ ญาณว่า นี้ทุกข์ ก็เป็นไป หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า นี้สมุทัย ญาณว่า นี้สมุทัย ก็เป็นไป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า นี้ทุกข์ ญาณว่า นี้ทุกข์ ก็เป็นไป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

นี้ 1 1 - 1 - ๘ 
ส. เมือกล่าววาจาว่า นึน้โรธ ญาณว่า นึนิโรธ ก็เป็นไป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 615 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า นี้ทุกข์ ญาณว่า นี้ทุกข์ ก็เป็นไป หรือ? 

ป. ถกแล้ว 

นี้ 14 V 14 V 

ส. เมือกล่าววาจาว่า นีมรรค ญาณว่า นึมรรค ก็เป็นไป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๕๕] ส. เมื่อกล่าววาจาว่า นี้สมุทัย แต่ญาณไม่เป็นไปว่า นี้สมุทัย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า นี้ทุกข์ แต่ญาณไม่เป็นไปว่า นี้ทุกข์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า นี้นิโรธ ฯลฯ นี้มรรค แต่ญาณไม่เป็นไปว่า นี้มรรค 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า นี้ทุกข์ แต่ญาณไม่เป็นไปว่า นี้ทุกข์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๕๖] ส. เมื่อกล่าววาจาว่า นี้ทุกข์ ญาณว่า นี้ทุกข์ ก็เป็นไป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า รูปไม่เที่ยง ญาณว่า รูปไม่เที่ยง ก็เป็นไป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า นี้ทุกข์ ญาณว่า นี้ทุกข์ ก็เป็นไป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า เวทนา ฯลฯ สัญญา สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ไม่เที่ยง 
ญาณว่า วิญญาณไม่เที่ยง ก็เป็นไป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๕๗] ส. เมื่อกล่าววาจาว่า นี้ทุกข์ ญาณว่า นี้ทุกข์ ก็เป็นไป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 616 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า รูปเป็นอนัตตา ญาณว่า รูปเป็นอนัตตาก็เป็นไป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า นี้ทุกข์ ญาณว่า นี้ทุกข์ ก็เป็นไป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เป็น 
อนัตตา ญาณว่า วิญญาณ เป็นอนัตตา ก็เป็นไป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๕๘] ส. เมื่อกล่าววาจาว่า รูปไม่เที่ยง แต่ญาณไม่เป็นไปว่า รูปไม่เที่ยง หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า นี้ทุกข์ แต่ญาณไม่เป็นไปว่า นี้ทุกข์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ไม่ 
เที่ยง แต่ญาณไม่เป็นไปว่า วิญญาณไม่เที่ยง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า นี้ทุกข์ แต่ญาณไม่เป็นไปว่า นี้ทุกข์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า รูปเป็นอนัตตา แต่ญาณไม่เป็นไปว่า รูปเป็นอนัตตา 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า นี้ทุกข์ แต่ญาณไม่เป็นไปว่า นี้ทุกข์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เป็น 
อนัตตา แต่ญาณไม่เป็นไปว่า วิญญาณ เป็นอนัตตา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 617 

ส. เมื่อกล่าววาจาว่า นี้ทุกข์ แต่ญาณไม่เป็นไปว่า นี้ทุกข์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๕๙] ส. เมื่อกล่าววาจาว่า อิทํ ทุกฺขํ (นี้ทุกข์) ญาณว่า อิทํ ทุกฺขํก็เป็นไป 
หรือ 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ญาณว่า อิ ญาณว่า ทํ ญาณว่า ทุ และญาณว่า ขํ ก็เป็นไป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
อิทังทุกขันติกถา จบ 

อิทธิพลกถา 

[๑๔๖๐] สกวาที ผู้ประกอบด้วยกำลังแห่งฤทธ พึงตั้งอยู่ได้ตลอดกัลปึ หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. อายุนั้น สำเร็จด้วยฤทนั้คตินั้น สำเร็จด้วยฤทธ การได้อัตภาพนั้น 
สำเร็จด้วยฤทธ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผู้ประกอบด้วยกำลังแห่งฤทธ พึงตั้งอยู่ได้ตลอดกัลปึ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พึงตั้งอยู่ตลอดกัลปึที่เป็นอดีต พึงตั้งอยู่ตลอดกัลปึที่เป็นอนาคต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผู้ที่ประกอบด้วยฤทธ พึงตั้งอยู่ตลอดกัลปึ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พึงตั้งอยู่ตลอด ๒ กัลปึ พึงตั้งอยู่ตลอด ๓ กัลปึ พึงตั้งอยู่ตลอด ๔ 
กัลปึ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 618 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผู้ , ประกอบด้วยกำลังแห่งฤทธ พึงตั้งอยู่ตลอดกัลป็ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พึงตั้งอยู่ในเมื่อชีวิต คือชีวิตส่วนที่เหลือ ยังมีอยู่ หรือว่าตั้งอยู่ในเมื่อ 
ชีวิต คือชีวิตส่วนที่เหลือ ไม่มีอยู่ 

ป. พึงตั้งอยู่ในเมื่อชีวิต คือชีวิตส่วนที่เหลือ ยังมีอยู่ 

ส. หากว่า พึงตั้งอยู่ในเมื่อชีวิต คือชีวิตส่วนที่เหลือ ยังมีอยู่ ก็ต้องไม , 

กล่าวว่า ผู้ , ประกอบด้วยกำลังแห่งฤทธ พึงตั้งอยู่ตลอดกัลป็ ดังนี้ฯลฯ 

ป. พึงตั้งอยู่ในเมื่อชีวิต คือชีวิตส่วนที่เหลือ ไม่มีอยู่ 

ส. ผู้ที่ตายแล้ว พึงตั้งอยู่ ผู้ที่กระทำกาละแล้ว พึงตั้งอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๖๑] ส. ผู้ , ประกอบด้วยกำลังแห่งฤทธ พึงตั้งอยู่ตลอดกัลปึ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลพึงได้เพื่อประคองไว้ด้วยฤทธิวา ผัสสะ เกิดขึ้นแล้ว อย่าดับไป 
ดังนี้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลพึงได้เพื่อประคองไว้ด้วยฤทธว่า เวทนาเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ สัญญา 
เกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ เจตนาเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ จิตเกิดขึ้นแล้ว ศรัทธา 
เกิดขึ้นแล้ว วิริยะเกิดขึ้นแล้ว สติเกิดขึ้นแล้ว สมาธิเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ 
ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว อย่าดับไป ดังนี้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๖๒] ส. ผู้ , ประกอบด้วยกำลังแห่งฤทธ พึงตั้งอยู่ตลอดกัลปึ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลพึงได้เพื่อประคองไว้ด้วยฤทธิวา รูปจงเป็นของเที่ยง ดังนี้หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 619 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลพึงได้เพื่อประคองไว้ด้วยฤทธิวา เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ 
สังขาร ฯลฯ วิญญาณ จงเป็นของไม่เที่ยง ดังนี้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๖๓] ส. ผู้ประกอบด้วยกำลังแห่งฤทธ พึงตั้งอยู่ตลอดกัลปึ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลพึงได้เพื่อประคองไว้ด้วยฤทธว่า สัตว์ทั้งหลายที่มีความเกิดเป็น 
ธรรมดา อย่าได้เกิดเลย ดังนี้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลพึงได้เพื่อประคองไว้ด้วยฤทธิวา สัตว์ทั้งหลายที่มีความแก่เป็น 
ธรรมดา อย่าได้แก่เลย ฯลฯ สัตว์ทั้งหลายที่มีความเจ็บเป็นธรรมดา 
อย่าได้เจ็บเลย ฯลฯ สัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นธรรมดา อย่าได้ตาย 
เลย ดังนี้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๖๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้'ประกอบด้วยฤทนั้พึงตั้งอยู่ตลอดกัลป็ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรอานนท์ อิทธิบาท ๔ อันผู้หนึ่งผู้ใด 
อบรม ทำให้มาก ทำให้เป็นดุจยาน ทำ , ให้เป็นที่พึ่ง ให้แน่วแน่ 
ชํ่าชอง คล่องแคล , วดีแล้ว ผู้นั้นเมื่อหวังอยู่ พึงตั้งอยู่ได้ตลอดกัลปึ 
หรือตลอดอัลปึส่วนที่เหลือ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น ผู้'ประกอบด้วยกำลังแห่งฤทธ ก็พึงตั้งอยู่ตลอดกัลปึ น่ะสิ 

[๑๔๖๕] ส. ผู้ , ประกอบด้วยกำลังแห่งฤทธ พึงตั้งอยู่ตลอดกัลปึ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 620 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ อย่าง ไม่ 
มีใครๆ สมณะก็ตาม พราหมณ์ก็ตาม เทวดาก็ตาม มารก็ตาม 
พรหมก็ตาม ใครๆ ในโลกก็ตาม จะเป็นผู้รับรองได้ ธรรม ๔ อย่าง 
เป็นไฉน? คือ (๑) ผู้มีความแก่เป็นธรรมดา อย่าแก , เลย ดังนี้ 
ไม่มีใครๆ สมณะก็ตาม พราหมณ์ก็ตาม เทวดาก็ตาม มารก็ตาม 
พรหมก็ตาม ใครๆ ในโลกก็ตาม จะเป็นผู้รับรองได้ (๒) ผู้มี 
ความเจ็บเป็นธรรมดา อย่าเจ็บเลย ฯลฯ (๓) ผู้มีความตายเป็น 
ธรรมดา อย่าตายเลย ฯลฯ (๔) กรรมทั้งหลายนั้นใด เป็นบาป 
ข้องอยู่ในสังกิเลส เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ มีทุกข์เป็นกำไร 
มีวิบากเป็นทุกข์ เป็นไปเพื่อชาติ ชรา มรณะ ต่อไป อันบุคคล 
ทำแม้ในกาลก่อน วิบากแห่งกรรมทั้งหลายนี้อย่าได้เกิดเลย ดังนี้ 
ไม่มีใครๆ สมณะก็ตาม พราหมณ์ก็ตาม เทวดาก็ตาม มารก็ตาม 
พรหมก็ตาม ใครๆ ในโลกก็ตาม จะเป็นผู้รับรองได้ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ธรรม ๔ อย่างนี้แล ไม่มีใครๆ สมณะก็ตาม พราหมณ์ 
ก็ตาม เทวดาก็ตาม มารก็ตาม พรหมก็ตาม ใครๆ ในโลกก็ตาม 
จะเป็นผู้รับรองได้ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ผู้ประกอบด้วยกำลังแห่งฤทธิพงตั้งอยู่ได้ 
ตลอดกัลปึ น่ะสิ 

อิทธิพลกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 621 
สมาธิกถา 

[๑๔๖๖] สกวาที จิตตสันตติ (ความสืบต่อแห่งจิต) เป็นสมาธิ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ชิตตสันตติที่เป็นอดีต เป็นสมาธิ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. จิตตสันตติ เป็นสมาธิ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชิตตสันตติที่เป็นอนาคต เป็นสมาธิ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ชิตตสันตติ เป็นสมาธิ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อดีตก็ดับไปแล้ว อนาคตก็ยังไม่เกิด มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อดีตก็ดับไปแล้ว อนาคตก็ย้งไม่เกิด ก็ต้องไม่กล่าวว่า ชิตต 
สันตติเป็นสมาธิ 

[๑๔๖๗] ป. สมาธิเป็นไปในชิตตขณะอันหนึ่ง หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจักขุวิญญาณ ชื่อว่าผู้เข้าสมาบัติ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยโสตวิญญาณ ฯลฯ ผู้พร้อมเพรียงด้วยฆาน 
วิญญาณ ฯลฯ ผู้พร้อมเพรียงด้วยชิวหาวิญญาณ ฯลฯ ผู้พร้อมเพรียง 
ด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ ผู้พร้อมเพรียงด้วยอกุศลชิต ฯลฯ ผู้พร้อมเพรียง 
ด้วยชิตสหคตด้วยราคะ ฯลฯ ผู้พร้อมเพรียงด้วยชิตสหคตด้วยโทสะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 622 

ผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตสหรคตด้วยโมหะ ฯลฯ ผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต 
สหรคตด้วยอโนตตัปปะ ชื่อว่า ผู้เข้าสมาบัติ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๖๘] ส. จิตตสันตติเป็นสมาธิ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสืบต่อแห่งอกุศลจิต เป็นสมาชิก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ชิตตสันตติที่สหรคตด้วยราคะ ฯลฯ ที่สหรคตด้วยโทสะ ฯลฯ ที่สหรคต 
ด้วยโมหะ ฯลฯ ที่สหรคตด้วยอโนตดัปปะเป็นสมาธิ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๖๙] ป. ไม่พึงกล่าวว่า จิตตสันตติเป็นสมาธิ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรอาวุโส นิครนถ์ทั้งหลาย เรานี่แหละ 
พอที่จะไม , หวั่นไหวด้วยกาย ไม่กล่าววาจา เป็นผู้เสวยสุขโดยส่วน 
เดียว อยู่ตลอด ๗ คืน ๗ วัน ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น จิตตสันตติ ก็เป็นสมาธิ น่ะสิ 
สมาธิกถา จบ 


ธัมมัฏฐิตตากถา 

[๑๔๗๐] สกวาที ธรรมฐิติ (ความตั้งอยู่แห่งธรรม) เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ความตั้งอยู่แห่งธรรมฐิตินั้น ก็เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 623 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความตั้งอยู่แห่งธรรมฐิตินั้น ก็เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.ความตั้งอยู่นั้นๆ แลไม่มีการทำที่สุดแห่งทุกข์ ไม่มีความขาดตอนแห่ง 
วัฏฏะ ไม่มีอนุปาทาปรินิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๗๑] ส. ความตั้งอยู่ของรูป เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่ของรูปนั้น ก็เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่ของรูปนั้น ก็เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความตั้งอยู่นั้นๆ แลไม่มีการทำที่สุดแห่งทุกข์ ไม่มีความขาดตอนแห่ง 
วัฏฏะ ไม่มีอนุปาทาปรินิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความตั้งอยู่ของเวทนา ฯลฯ ความตั้งอยู่ของสัญญา ฯลฯ ความตั้งอยู่ของ 
สังขารทั้งหลาย ฯลฯ ความตั้งอยู่ของวิญญาณ เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่ของวิญญาณนั้น ก็เป็นภาวะที่สำเร็จ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่ของวิญญาณนั้น เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 624 

ส. ความตั้งอยู่นั้นๆ แล ไม่มีการทำที่สุดแห่งทุกข์ไม , มีความขาดตอนแห่ง 
วัฏฏะ ไม่มีอนุปาทาปรินิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ธัมมัฏฐิตตากถา จบ 

อนิจจตากถา 

[๑๔๗๒] สกวาที อนิจจตา (ความไม่เที่ยง) เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. ความไม่เที่ยงแห่งอนิจจตานั้น ก็เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความไม่เที่ยงแห่งอนิจจตานั้น ก็เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความไม่เที่ยงนั้นๆ แล ไม , มีการทำที่สุดแห่งทุกข์ ไม่มีความขาดตอน 
แห่งวัฏฏะ ไม , มีอนุปาทาปรินิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๗๓] ส. ชรา เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ความชราแห่งชรานั้น ก็เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความชราแห่งชรานั้น เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ความชรานั้นๆ แล ไม , มีการทำที่สุดแห่งทุกข์ ไม่มีความขาดตอนแห่ง 
วัฏฏะ ไม่มีอนุปาทาปรินิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 625 

[๑๔๗๔] ส. มรณะ เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มรณะของมรณะนั้น ก็เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มรณะของมรณะนั้น ก็เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.มรณะนั้นๆ แล ไม่มีการทำที่สุดแห่งทุกข์ ไม่มีความขาดตอนแห่งวัฏฏะ 
ไม , มีอนุปาทาปรินิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๗๕] ส. รูปเป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว แต่ความไม , เที่ยงของรูปก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความไม่เที่ยงเป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว แต่ความไม่เที่ยงของความไม่เที่ยง 
ก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปเป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว แต่ความชราของรูปก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชราเป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว แต่ความชราของชราก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปเป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว แต่ความแตก ความอันตรธานของรูปก็มีอยู่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มรณะเป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว แต่ความแตก ความอันตรธานของมรณะนั้น 
ก็มีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 626 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว 
แต่ความไม่เที่ยงของวิญญาณก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อนิจจตาเป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว แต่ความไม่เที่ยงของอนิจจตา ก็มีอยู่ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิญญาณเป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว แต่ความชราแห่ง'วิญญาณก็มีอยู่ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. ชราเป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว แต่ความชราแห่งชราก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิญญาณเป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว แต่ความแตก ความอันตรธานแห่ง 
วิญญาณนั้นก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มรณะเป็นภาวะที่สำเร็จแล้ว แต่ความแตก ความอันตรธานแห่งมรณะ 
ก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
อนิจจตากถา จบ 
วรรคที่ ๑๑ จบ. 


วรรคที่ ๑๒ 
สังวโรกัมมันติกถา 

[๑๔๗๖] สกวาที ความสำรวมเป็นกรรม หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 627 

ส. ความสำรวมในจักขุนทรีย์ เป็นจักขุกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความสำรวมในโสตินทรีย์ ฯลฯ ความสำรวมในฆานินทรีย์ ฯลฯ ความ 
สำรวมในชิวหินทรีย์ ฯลฯ ความสำรวมในกายินทรีย์ เป็นกายกรรม หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ความสำรวมในกายินทรีย์ เป็นกายกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสำรวมในจักขุนทรีย์ เป็นจักขุกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความสำรวมในกายินทรีย์ เป็นกายกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสำรวมในโสดึนทรีย์ ฯลฯ ความสำรวมในฆานินทรีย์ ฯลฯ ความ 
สำรวมในชิวหินทรีย์ เป็นชิวหากรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความสำรวมในมนินทรีย์ เป็นมโนกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความสำรวมในมนินทรีย์ เป็นมโนกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสำรวมในจักขุนทรีย์ เป็นจักขุกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความสำรวมในมนินทรีย์ เป็นมโนกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสำรวมในโสตินทรีย์ ฯลฯ ความสำรวมในฆานินทรีย์ฯลฯ ความ 
สำรวมในชิวหินทรีย์ ฯลฯ ความสำรวมในกายินทรีย์ เป็นกายกรรม หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 628 

[๑๔๗๗] ส. ความไม่สำรวม เป็นกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความไม , สำรวมในจักขุนทรีย์ เป็นจักขุกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความไม , สำรวมในโสตินทรีย์ ฯลฯ ความไม่สำรวมในฆานินทรีย์ ฯลฯ 
ความไม่สำรวมในชิวหินทรีย์ ฯลฯ ความไม่สำรวมในกายินทรีย์เป็น 
กายกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความไม , สำรวมในกายินทรีย์ เป็นกายกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความไม , สำรวมในชักขุนทรีย์ เป็นจักขุกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความไม , สำรวมในกายินทรีย์ เป็นกายกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความไม , สำรวมในโสดึนทรีย์ ฯลฯ ความไม , สำรวมในฆานินทรีย์ ฯลฯ 
ความไม่สำรวมในชิวหินทรีย์ เป็นชิวหากรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความไม่สำรวมในมนินทรีย์ เป็นมโนกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความไม่สำรวมในมนินทรีย์ เป็นมโนกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความไม่สำรวมในจักขุนทรีย์ เป็นจักขุกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความไม่สำรวมในมนินทรีย์ เป็นมโนกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 629 

ส. ความไม่สำรวมในโสตินทรีย์ ฯลฯ ความไม , สำรวมในฆานินทรีย์ ฯลฯ 
ความไม , สำรวมในชิวหินทรีย์ ฯลฯ ความไม่สำรวมในกายินทรีย์ เป็น 
กายกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๗๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ความสำรวมก็ดี ความไม , สำรวมก็ดี เป็นกรรม หรือ? 
ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว เป็นผู้ถือนิมิต ฯลฯ ไม , เป็นผู้ถือนิมิต พึงเสียง 
ด้วยโสตแล้ว ฯลฯ รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว เป็นผู้ถือนิมิต ฯลฯ 
ไม , เป็นผู้ถือนิมิต ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น ความสำรวมก็ดี ความไม , สำรวมก็ดี ก็เป็นกรรม น่ะสิ 
สังวโรกัมมันติกถา จบ. 


กัมมกถา 

[๑๔๗๙] สกวาที กรรมทั้งปวงมีวิบาก หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เจตนาทั้งปวงมีวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เจตนาทั้งปวงมีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เจตนาที่เป็นวิบากอัพยากฤต ก็มีวิบาก หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เจตนาทั้งปวงมีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 630 

ส. เจตนาที่เป็นกิริยาอัพยากฤต ก็มีวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เจตนาทั้งปวงมีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เจตนาที่เป็นวิบากอัพยากฤต ฝ่ายกามาพจร ก็มีวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เจตนาทั้งปวงมีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เจตนาที่เป็นวิบากอัพยากฤต ฝ่ายรูปาวจร ฝ่ายอรูปาวจร ฝ่ายโลกุตตระ 
ก็มีวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เจตนาทั้งปวงมีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เจตนาที่เป็นกิริยาอัพยากฤต ฝ่ายกามาวจร ก็มีริบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เจตนาทั้งปวงมีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เจตนาที่เป็นกิริยาอัพยากฤต ฝ่ายรูปาวจร ฝ่ายอรูปาวจร ก็มีริบาก หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๘๐] ส. เจตนาที่เป็นวิบากอัพยากฤต ไม , มีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เจตนาที่เป็นวิบากอัพยากฤต ไม่มีวิบาก ก็ต้องไม่กล่าวว่า เจตนา 
ทั้งปวงมีวิบาก 

[๑๔๘๑] ส. เจตนาที่เป็นกิริยาอัพยากฤต ไม่มีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 631 

ส. หากว่า เจตนาที่เป็นกิริยาอัพยากฤต ไม่มีวิบาก ก็ต้องไม่กล่าวว่า เจตนา 
ทั้งปวงมีวิบาก 

[๑๔๘๒] ส. เจตนาที่เป็นวิบากอัพยากฤต ฝ่ายกามาวจร ฝ่ายรูปาวจร ฝ่ายอรูปาวจร 
ฝ่ายโลกุตตระ ไม , มีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เจตนาที่เป็นวิบากอัพยากฤต ฝ่ายโลกุตตระ ไม่มีวิบาก ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า เจตนาทั้งปวงมีวิบาก 

[๑๔๘๓] ส. เจตนาที่เป็นกิริยาอัพยากฤต ฝ่ายกามาวจร ฝ่ายรูปาวจร ฝ่ายอรูปาวจร ไม่ 
มีวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เจตนาที่เป็นกิริยาอัพยากฤต ฝ่ายอรูปาวจร ไม่มีวิบาก ก็ต้องไม , 

กล่าวว่า เจตนาทั้งปวงมีวิบาก 

[๑๔๘๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า กรรมทั้งปวงมีวิบาก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทังหลาย เราไม่กล่าวว่า กรรม 
ทั้งหลายที่ทำด้วยความจงใจ อันบุคคลกระทำแล้ว สั่งสมแล้ว จะสิ้นสุด 
ได้โดยมิได้เสวยวิบาก ก็กรรมนั้นแล ย่อมให้ผลในปัจจุบัน หรือใน 
อัตภาพถัดไป หรือในอัตภาพสืบๆ ไป ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่ 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น กรรมทั้งปวงก็มีวิบาก น่ะสิ 
อัมมกถา จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 632 

สัทโทวิปาโกติกถา 

[๑๔๘๕] สกวาที เสียงเป็นวิบาก หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เสียงเป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข เป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นทุกข์ เป็นผล 
ที่บุคคลเสวยไม่ทุกข์ไม่สุข สัมปยุตด้วยสุขเวทนา สัมปยุตด้วยทุกข 
เวทนา สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา สัมปยุตด้วยผัสสะ สัมปยุตด้วย 
เวทนาสัมปยุตด้วยสัญญา สัมปยุตด้วยเจตนา สัมปยุตด้วยจิต มีอารมณ์ 
มีความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความทำไว้ในใจ ความจงใจ ความ 
ปรารถนาความตั้งใจ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เสียง ไม่เป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข ไม่เป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นทุกข์ ฯลฯ 
ไม , มีอารมณ์ ไม , มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.หากว่าเสียงไม่เป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุขฯลฯ ไม , มีอารมณ์ ไม , มีความ 
นึก ฯลฯ ความตั้งใจ ก็ต้องไม่กล่าวว่า เสียงเป็นวิบาก 

[๑๔๘๖] ส. ผัสสะเป็นวิบาก ผัสสะเป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ มีอารมณ์ 
มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เสียงเป็นวิบาก เสียงเป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ มีอารมณ์ มีความ 
นึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๘๗] ส. เสียงเป็นวิบาก แต่เสียงไม่เป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ ไม่มี 
อารมณ์ ไม่มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 633 

ส. ผัสสะเป็นวิบาก แต่ผัสสะไม่เป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข ไม่เป็นผลที่ 
บุคคลเสวยเป็นทุกข์ ฯลฯ ไม่มีอารมณ์ไม่มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๘๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า เสียงเป็นวิบาก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ตถาคตนั้น เป็นผู้มีเสียงดุจเสียงพรหม 
กล่าวคำด้วยนั้าเสียงอันไพเราะดุจเสียงนกการะเวก เพราะกรรมนั้น 
อันได้ทำไว้แล้ว ได้สะสมแล้ว ได้เพิ่มพูนแล้ว เป็นกรรมไพบูลย์ 
ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น เสียงก็เป็นวิบาก น่ะสิ 
สัทโทวิปาโกติกถา จบ. 


สฬายตนกถา 

[๑๔๘๙] สกวาที จักขายตนะเป็นวิบาก หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. จักขายตนะเป็นผลอันบุคคลเสวยเป็นสุข เป็นผลอันบุคคลเสวยเป็น 
ทุกข์ ฯลฯ มีอารมณ์ มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ชักขายตนะไม่เป็นผลอันบุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ ไม่มีอารมณ์ ไม่มีความ 
นึก ฯลฯ ความตั้งใจ มิใช่หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 634 


ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า จักขายตนะไม , เป็นผลอันบุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ ไม่มีอารมณ์ 
ไม , มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ก็ต้องไม , กล่าวว่า จักขายตนะเป็น 
วิบาก ฯลฯ 

ส. ผัสสะเป็นวิบาก ผัสสะเป็นผลอันบุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ มีอารมณ์ 
มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. จักขายตนะเป็นวิบาก จักขายตนะเป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ 
มีอารมณ์ มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. จักขายตนะเป็นวิบาก แต่จักขายตนะไม่เป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ 
ไม , มีอารมณ์ไม , มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ผัสสะเป็นวิบาก แต่ผัสสะไม่เป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ ไม่มี 
อารมณ์ ไม่มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ฯลฯ 
ชิวหายตนะ ฯลฯ 

[๑๔๙๐] ส. กายายตนะเป็นวิบาก หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. กายายตนะเป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ มีอารมณ์ มีความนึก ฯลฯ 
ความตั้งใจ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กายายตนะไม่เป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ ไม่มีอารมณ์ ไม่มี 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 635 

ส. หากว่า กายายตนะไม่เป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ ไม่มีอารมณ์ 
ไม , มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ก็ต้องไม , กล่าวว่า กายายตนะเป็นวิบาก ฯลฯ 

ส. ผัสสะเป็นวิบาก ผัสสะเป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ มีอารมณ์ 
มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กายายตนะเป็นวิบาก กายายตนะเป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ มี 
อารมณ์ มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กายายตนะเป็นวิบาก แต่กายายตนะไม , เป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ 
ไม , มีอารมณ์ไม , มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะเป็นวิบาก แต่ผัสสะไม่เป็นผลที่บุคคลเสวยเป็นสุข ฯลฯ ไม่มี 
อารมณ์ ไม่มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๔๙๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า สฬายตนะเป็นวิบาก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. สฬายตนะเกิดขึ้นเพราะได้ทำกรรมไว้ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า สฬายตนะเกิดขึ้นเพราะได้ทำกรรมไว้ ด้วยเหตุนั้นนะ ท่านจึง 
ต้องกล่าวว่า สฬายตนะเป็นวิบาก 
สฬายตนะกถา จบ. 


สัตตักข้ตตุปรมกถา 

[๑๔๙๒] สกวาที บุคคลผู้สัตตักข้ตตุปรมะ เป็นผู้เที่ยงต่อความเกิด ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง 
หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 636 


ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้สัตตักขัตตุปรมะ ได้ปลงชีวิตมารดา ได้ปลงชีวิตบิดา ได้ปลง 
ชีวิตพระอรหันต์ ได้มีจิตประทุษร้าย ยังพระโลหิตของพระตถาคตให้ห้อ 
ได้ทำลายสงฆ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๙๓] ส. บุคคลผู้สัตตักข้ตตุปรมะ เป็นผู้เที่ยงต่อความเกิด ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้สัตตักขัตตุปรมะ เป็นผู้ไม่ควรเพื่อตรัสรู้ธรรมในระหว่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้สัตตักขัตตุปรมะ เป็นผู้ไม่ควรเพื่อตรัสรู้ธรรมในระหว่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้สัตตัก 1 ขัตตุปรมะนั้น ได้ปลงชีวิตมารดา ได้ปลงชีวิตบิดา ได้ 
ปลงชีวิตพระอรหันต์ ได้มีจิตประทุษร้าย ยังพระโลหิตของพระตถาคต 
ให้ห้อ ได้ทำลายสงฆ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๙๔] ส. บุคคลผู้สัตตักข้ตตุปรมะ เป็นผู้เที่ยงต่อความเกิด ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นิยมที่กำหนดบุคคลผู้สัตตักขัตตุปรมะ ไว้ด้วยความเกิด ๗ ครั้งเป็น 
อย่างยิ่ง มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ ที่กำหนด 
บุคคลผู้สัตตักข้ตตุปรมะ ไว้ด้วยความเกิด ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 637 

[๑๔๙๕] ส. นิยมที่กำหนดบุคคลผู้สัตตักขัตตุปรมะ ไว้ด้วยความเกิด ๗ ครั้งเป็น 
อย่างยิ่ง ไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า นิยมที่กำหนดบุคคลผู้สัตตักขัตตุปรมะ ไว้ด้วยความเกิด ๗ ครั้ง 
เป็นอย่างยิ่ง ไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้สัตตักขัตตุปรมะ เป็นผู้ 
เที่ยงต่อความเกิด ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง 

[๑๔๙๖] ส. สติปัฏฐาน ฯลฯ โพชฌงค์ ที่กำหนดบุคคลผู้สัตตักขัตตุปรมะ ไว้ด้วย 
ความเกิด ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง ไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า โพชฌงค์ที่กำหนดบุคคลผู้สัตตักข้ตตุปรมะ ไว้ด้วยความเกิด ๗ 
ครั้ง เป็นอย่างยิ่ง ไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้สัตตักข้ตตุปรมะ เป็น 
ผู้เที่ยงต่อความเกิด ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง 

[๑๔๙๗] ส. บุคคลผู้สัตตักขัตตุปรมะ เป็นผู้เที่ยงต่อความเกิด ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ด้วยสกทาคามีนิยม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ด้วยอนาคามีนิยม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ด้วยอรหัตนิยม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ด้วยนิยมอะไร? 

ป. ด้วยโสดาปัตตินิยม 

[๑๔๙๘] ส. บุคคลผู้สัตตักขัตตุปรมะ เป็นผู้เที่ยงต่อความเกิด ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 638 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ชนเหล่าหนึ่งเหล่าใด ก้าวลงสู่โสดาปัตตินิยม ชนเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นผู้เที่ยงต่อความเกิด ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๔๙๙] ส. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้สัตตักขัดตุปรมะ เป็นผู้เที่ยงต่อความเกิด ๗ ครั้ง 
เป็นอย่างยิ่ง หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. บุคคลนั้น เป็นสัตตักขัดตุปรมะ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลนั้นเป็นสัตตักขัดตุปรมะ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าว 
ว่า บุคคลผู้สัตตักขัดตุปรมะ เป็นผู้เที่ยงต่อความเกิด ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง 
สัตตักขัดตุปรมกถา จบ. 

โกลังโกลเอกวีชีกถา 

[๑๕๐๐] ปรวาที ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้โกลังโกละเป็นผู้เที่ยงต่อความเกิดอีก ๒-๓ 
ครั้ง หรือ? 

สกวาที ถูกแล้ว 

ป. บุคคลนั้น เป็นโกลังโกละ มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลนั้น เป็นโกลังโกละ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
บุคคลผู้โกลังโกละเป็นผู้เที่ยงต่อความเกิดอีก ๒-๓ ครั้ง 
[๑๕๐๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้เอกพีชี เป็นผู้เที่ยงต่อความเกิดอีกครั้งเดียว หรือ? 
ส. ลูกแล้ว 

ป. บุคคลนั้น เป็นเอกพีชี มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 639 

ป. หากว่า บุคคลนั้น เป็นเอกพีชี ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า บุคคล 
ผู้เอกพีชี เป็นผู้เที่ยงต่อความเกิดอีกครั้งเดียว 
โกลังโกลเอกวีชีกถา จบ. 


ชีวิตาโวโรปนกถา 

[๑๕๐๒] สกวาที บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ พึงแกล้งปลงชีวิตสัตว์หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ พึงแกล้งปลงชีวิตมารดา ฯลฯ พึงแกล้งปลงชีวิต 
บิดาฯลฯพึงแกล้งปลงชีวิตพระอรหันต์ ฯลฯพึงมีจิตคิดประทุษร้าย 
ยังพระโลหิตของพระตถาคตให้ห้อ ฯลฯ พึงทำลายสงฆ์หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๐๓] ส. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ พึงแกล้งปลงชีวิตสัตว์ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ เป็นผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นผู้ไม่มีความเคารพในพระธรรม ฯลฯ เป็นผู้ไม , มีความเคารพในพระ 
สงฆ์ ฯลฯ เป็นผู้ไม , มีความเคารพในสิกขา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๐๔] ส. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ เป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดา มิใช่หรือ? 
ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ เป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดาก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ พึงแกล้งปลงชีวิตสัตว์ 
ส. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ เป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ์ 
ฯลฯ ในสิกขา มิใช่หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 640 


ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ เป็นผู้มีความเคารพในสิกขาก็ต้องไม่กล่าว 
ว่า บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ พึงแกล้งปลงชีวิตสัตว์ 
[๑๕๐๕] ส. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ เป็นผู้ไม , มีความเคารพในพระศาสดา หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ พึงถ่ายอุจจาระรด พึงถ่ายปัสสาวะรด พึงถ่มเขฬะรด 
ที่พระพุทธสถูปพึงทำพุทธสถูปไว้ทางเบื้องซ้าย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๐๖] ส. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ พึงแกล้งปลงชีวิตสัตว์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรดำรงสภาวะ 
ไว้ ย่อมไม , ถ่วงขอบเขต ฉันใด สาวกของเราย่อมไม , ถ่วงสิกขา 
บทนั้น ที่เราบัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลาย แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต 
ฉันนั้นแล ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ พึงแกล้งปลงชีวิต 
สัตว์ 

ชีวิตาโวโรปนกถา จบ. 


ทุคคดึกถา 

[๑๕๐๗] สกวาที บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได้ หรือ ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 641 

ส. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ พึงยินดีในรูปของสัตว์ที่เกิดในอบาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ พึงยินดีในรูปของสัตว์ที่เกิดในอบาย ก็ 
ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได้ 
[๑๕๐๘] ส. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ พึงยินดีในเสียง ฯลฯ ในกลิ่น ฯลฯ ในรส ฯลฯ 
ในโผฏฐัพพะ ของสัตว์ที่เกิดในอบาย ฯลฯ พึงเสพเมถุนธรรม 
กับนางอมนุษย์ กับนางดิรัจฉาน กับนางนาค พึงรับแพะ พึงรับไก , 

และสุกร พึงรับช้าง โค ม้า และลา ฯลฯ พึงรับนกกระทา นกกระจาบ 
และนกยูง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ พึงรับนกกระทา นกกระจาบ และนกยูง 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได้ 
[๑๕๐๙] ส. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได้ แต่บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ พึงยินดีในรูป 
ของสัตว์ที่เกิดในอบาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ ละทุคติได้ แต่พระอรหันต์ พึงยินดีในรูปของสัตว์ที่เกิดใน 
อบาย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได้ แต่บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ พึงยินดีใน 
เสียง ฯลฯ ในกลิ่น ฯลฯ ในรส ฯลฯ ในโผฏฐัพพะ ของสัตว์ที่เกิดใน 
อบาย ฯลฯ พึงรับนกกระทา นกกระจาบ และนกยูง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 642 

ส. พระอรหันต์ ละทุคติได้ แต่พระอรหันต์ พึงรับนกกระทา นกกระจาบ 
และนกยูง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๑๐] ส. พระอรหันต์ ละทุคติได้และพระอรหันต์ ไม่พึงยินดีในรูปของสัตว์ที่เกิด 
ในอบาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได้ และบุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ ไม่พึงยินดี 
ในรูปของสัตว์ที่เกิดในอบาย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ ละทุคติได้ และพระอรหันต์ไม่พึงยินดีในเสียง ฯลฯ 
ในกลิ่น ฯลฯ ในรส ฯลฯ ในโผฏฐัพพะ ของสัตว์ที่เกิดในอบาย ฯลฯ 
ไม , พึงเสพเมถุนธรรมกับนางอมนุษย์ กับนางติรัจฉาน กับนางนาค ไม , 

พึงรับแพะ ไม่พึงรับไก , และสุกร ไม่พึงรับช้าง โค ม้า และลา ฯลฯ 
ไม , พึงรับนกกระทา นกกระจาบ และนกยูง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัดึ ละทุคติได้ และบุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ ไม่พึงรับนก 
กระทา นกกระจาบ และนกยูง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๑๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัดึ พึงเช้าถึงนรก ฯลฯ พึงเช้าถึงกำเนิดติรัจฉาน ฯลฯ 
พึงเข้าถึงภูมิแห่งเปรต หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ล้าอย่างนั้น บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติ ก็ละทุคติได้น่ะสิ 
ทุคคตึกถา จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 643 
สัตตมภวิกกถา 

[๑๕๑๒] ปรวาที ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้มีภพที่ ๗ เป็นอย่างยิ่ง ละทุคติได้ หรือ? 
สกวาที ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีภพที่ ๗ เป็นอย่างยิ่ง พึงเข้าถึงนรก พึงเข้าถึงกำเนิดติรัจฉาน 
พึงเข้าถึงภูมิแห่งเปรต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ถ้าอย่างนั้น บุคคลผู้เกิดในภพที่ ๗ ก็ละทุคติได้ น่ะสิ 
สัตตมภวิกกถา จบ. 

วรรคที่ ๑๒ จบ. 


วรรคที่ ๑๓ 
กัปปัฏฐกถา 

[๑๕๑๓] สกวาที บุคคลผู้กัปปัฏฐะ พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกัลปึ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. กัลปึ ดำรงอยู่ได้ด้วย พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกได้ด้วย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้กัปปัฏฐะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกัลปึ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กัลปึ ดำรงอยู่ได้ด้วย สงฆ์แตกกันได้ด้วย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้กัปปัฏฐะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกัลป๋ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กัลปึ ดำรงอยู่ได้ด้วย บุคคลผู้กัปปัฏฐะทำกรรมอันเป็นเหตุตั้งอยู่ตลอด 
กัลปึได้ด้วย หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 644 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้กัปปิฏฐะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกัลปึ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กัลปึ ดำรงอยู่ได้ด้วย บุคคลผู้กัปปิฏฐะทำกาละได้ด้วย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้กัปปิฏฐะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกัลปึ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พึงดำรงอยู่ตลอดกัลปึส่วนที่เป็นอดีต พึงดำรงอยู่ตลอดกัลปึ ส่วนที่เป็น 
อนาคต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้กัปปัฏฐะ พึงดำรงอยู่ตลอดกัลปึ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พึงดำรงอยู่ตลอด ๒ กัลปึ พึงดำรงอยู่ตลอด ๓ กัลป็ พึงดำรงอยู่ตลอด 
๔ กัลปึ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้กัปปัฏฐะ พึงดำรงอยู่ตลอดกัลปึ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้กัปปัฏฐะ เมื่อกัลปึถูกไฟไหม้อยู่ ไปไหน 
ป. ไปสู่โลกธาตุอื่น 

ส. เป็นผู้ตายแล้วไป หรือว่าไปสู่เวหาสได้ 
ป. เป็นผู้ตายไปแล้ว 

ส. กรรมอันเป็นเหตุตั้งอยู่ตลอดกัลป็ เป็นกรรมให้ผลในภพต่อๆ ไป หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ไปสู่เวหาสได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 645 

ส. บุคคลผู้กัปปิฏฐะ เป็นผู้มีฤทธิ” , หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. บุคคลผู้กัปปิฏฐะ เป็นผู้มีฤทธิ” , หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้กัปปิฏฐะ ได้เจริญฉันทอิทธิบาท ได้เจริญวิริยอิทธิบาท ได้เจริญ 
จิตตอิทธิบาท ได้เจริญวิมังสาอิทธิบาท หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๑๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้กัปปัฏฐะ พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกัลป็ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้กัปปิฏฐะ คือ ผู้ทำลายสงฆ์ให้ 
แตกจากกัน จะต้องไปอบาย จะต้องไปนรก ผู้ยินดีในการแยกพวก 
ไม , ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมคลาดจากธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ เขา 
ยังสงฆ์ซึ่งพร้อมเพรียงกันให้แตกกันแล้วจะหมกไหม้อยู่ในนรกตลอด 
กัลปึ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น บุคคลผู้กัปปัฏฐะ ก็พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกัลปึ น่ะสิ 
กัปปัฏฐกถา จบ. 

กุสลชิตตปฏิลาภกถา 

[๑๕๑๕] สกวาที บุคคลผู้กัปปัฏฐะไม่พึงกลับได้กุศลชิต หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้กัปปัฏฐะพึงให้ทาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 646 

หากว่า บุคคลผู้กัปปิฏฐะพึงให้ทาน ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้กัปปิฏฐะไม่พึง 
กลับได้กุศลจิต 

[๑๕๑๖] ส. บุคคลผู้กัปปิฏฐะไม่พึงกลับได้กุศลจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้กัปปิฏฐะพึงให้จีวร ฯลฯ พึงให้บิณฑบาต ฯลฯ พึงให้เสนา 
สนะ ฯลฯ พึงให้คิลานปัจจยเภสัชบริขาร พึงให้ของขบเคี้ยง พึงให้ของกิน 
พึงให้นั้าดื่ม พึงไหว้พระเจดีย์ พึงยกขึ้นซึ่งดอกไม้ ของหอม เครื่อง 
ลูบไล้ที่พระเจดีย์ฯลฯ พึงทำการประทักษิณพระเจดีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้กัปปิฏฐะพึงทำการประทักษิณพระเจดีย์ ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
บุคคลผู้กัปปิฏฐะไม่พึงกลับได้กุศลชิต ดังนี้ฯลฯ 
[๑๕๑๗] ป. บุคคลผู้กัปปิฏฐะพึงกลับได้กุศลชิต หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลผู้กัปปิฏฐะพึงกลับได้กุศลชิต อันเป็นการออกจากอกุศลชิต เป็น 
เหตุตั้งอยู่ตลอดกัลปึนั้น หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พึงกลับได้กุศลชิตที่เป็นรูปาวจร ฯลฯ ที่เป็นอรูปาวจร ฯลฯ ที่เป็น 
โลกุตตระ หรือ? 

ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
กุศลชิตตปฏิลาภกถา จบ. 

อนันตราปยุตตกถา 

[๑๕๑๘] ปรวาที บุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรม พึงก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้ หรือ? 
สกวาที ถูกแล้ว 

ป. พึงก้าวลงสู่มิจฉัตตนิยาม และสัมมัตตนิยามได้ทั้งสองอย่าง หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 647 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. บุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรม พึงก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กรรมนั้น ได้ใช้ให้ทำแล้ว ก่อความรำคาญใจให้แล้ว ให้เกิดความ 
วิปฏิสารขึ้นแล้ว มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า กรรมนั้นได้ใช้ให้ทำแล้ว ก่อความรำคาญใจให้แล้ว ให้เกิด 
ความวิปฏิสารขึ้นแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรม 
พึงก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้ 

[๑๕๑๙] ส. บุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรม เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เขาได้ปลงชีวิตมารดา ได้ปลงชีวิตบิดา ได้ปลงชีวิตพระอรหันต์ ได้มี 
จิตประทุษร้าย ยังพระโลหิตแห่งพระตถาคตให้ห้อได้ ยังสงฆ์ให้แตกจาก 
กัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรม ล้มเลิกกรรมนั้นแล้ว บรรเทาความ 
รำคาญใจได้แล้ว กำจัดความวิปฏิสารได้แล้ว เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะก้าวลง 
สู่สัมมัตตนิยาม หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 648 


ป. ลูกแล้ว 

ส. เขาได้ปลงชีวิตมารดา ได้ปลงชีวิตบิดา ฯลฯ ได้ยังสงฆ์ให้แตกจากกัน 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรม ล้มเลิกกรรมนั้นแล้ว บรรเทาความ 
รำคาญใจได้แล้ว กำจัดความวิปฏิสารได้แล้ว เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะก้าวลง 
สู่สัมมัตตนิยาม หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. กรรมนั้นได้ล้มเลิกแล้ว ความรำคาญใจก็ได้บรรเทาแล้ว ความวิปฏิสาร 
ก็ได้กำจัดแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า กรรมนั้นได้ล้มเลิกแล้ว ความรำคาญใจก็ได้บรรเทาแล้ว ความ 
วิปฏิสารก็ได้กำจัดแล้ว ก็ต้องไม , กล่าวว่า บุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรม 
ล้มเลิกกรรมนั้นแล้ว บรรเทาความรำคาญใจได้แล้ว กำจัดความวิปฏิสาร 
ได้แล้ว เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม 
[๑๕๒๐] ป. บุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรม พึงก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. เขาได้ใช้ให้ทำกรรมนั้นแล้ว มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. หากว่า เขาได้ใช้ให้ทำกรรมนั้นแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้ใช้ให้ทำ 
อนันตริยกรรม พึงก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้ 
อนันตราปยุตตกถา จบ. 

นิยตัสสนึยามกถา 

[๑๕๒๑] สกวาที บุคคลผู้แน่นอนแล้ว ย่อมก้าวลงสู่ทางแน่นอน (นิยาม) หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้แน่นอนแล้วในมิจฉัตตะ ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้ บุคคลผู้ 
แน่นอนแล้ว , ในสัมมัตตะ ก็ก้าวลงสู่มิจฉัตตนิยามได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้แน่นอนแล้ว ย่อมก้าวลงสู่ทางแน่นอน หรือ? 




ป. ถกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 649 

ส. ยังมรรคให้เกิดก่อนแล้ว จึงก้าวลงสู่ทางแน่นอน (นิยาม) ในภายหลัง 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ยังโสดาปัตติมรรคให้เกิดก่อนแล้ว จึงก้าวลงสู่โสดาปัตตินิยามในภาย 
หลัง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ยังสกทาคามิมรรค ฯลฯ ยังอนาคามิมรรค ฯลฯ ยังอรหัตมรรคให้เกิด 
ก่อนแล้ว จึงก้าวลงสู่อรหัตนิยามในภายหลัง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลยังสติปัฏฐาน ฯลฯ ยังสัมมัปปธาน ฯลฯ ยังอิทธิบาท ฯลฯ 
ยังอินทรีย์ ฯลฯ ยังพละ ฯลฯ ยังโพชฌงค์ให้เกิดก่อนแล้ว จึงก้าว 
ลงสู่ทางแน่นอนในภายหลัง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๒๒] ป. ไม , พึงกล่าวว่า บุคคลผู้แน่นอนแล้วย่อมก้าวลงสู่ทางแน่นอน หรือ? 
ส. ถูกแล้ว 

ป. พระโพธิสัตว์ ไม่เป็นผู้ควรเพื่อจะตรัสรู้ธรรมในชาตินั้น หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 

ป. ล้าอย่างนั้น บุคคลผู้แน่นอนแล้ว ก็ย่อมก้าวลงสู่ทางแน่นอนน่ะสิ 
นึยตัสสนิยามกถา จบ. 


นีวุตกถา 

[๑๕๒๓] สกวาที บุคคลเป็นผู้มีจิตอันนิวรณ์ครอบงำแล้ว ละนิวรณ์ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. บุคคลเป็นผู้มี'จิตอันราคะย้อมแล้ว ละราคะ เป็นผู้มีจิตอันโทสะประทุษ 
ร้ายแล้ว ละโทสะ เป็นผู้มี'จิตหลงแล้ว ละโมหะ เป็นผู้มีจิตเศร้าหมอง 
แล้ว ละกิเลส หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 650 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลละราคะด้วยราคะ ละโทสะด้วยโทสะ ละโมหะด้วยโมหะ 
ละกิเลสด้วยกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ราคะก็สัมปยุตด้วยจิต มรรคก็สัมปยุตด้วยจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งจิต ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ราคะเป็นอกุศล มรรคเป็นกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมเป็นกุศลและธรรมเป็นอกุศล ธรรมมีโทษและธรรมไม่มีโทษ ธรรม 
เลวและธรรมประณีต ธรรมดำและธรรมขาวอันเป็นข้าศึกกันมาพบกัน 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธรรมเป็นกุศลและธรรมเป็นอกุศล ธรรมมีโทษและธรรมไม่มีโทษ ธรรม 
เลวและธรรมประณีต ธรรมดำและธรรมขาวกันเป็นข้าศึกกันมาพบกัน 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ ประการนี้ไกลกัน 
ไกลกันนัก ๔ ประการ เป็นไฉน ฟ้าและแผ่นดินนี้ประการแรกที่ 
ไกลกัน ไกลกันนัก ฯลฯ เพราะฉะนั้น ธรรมของสัตบุรุษจึงไกลจาก 
อสัตบุรุษ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า ธรรมที่เป็นกุศลและธรรมที่เป็นอกุศล ฯลฯ 
มาพบกัน น่ะสิ 

[๑๕๒๔] ส. บุคคลเป็นผู้มี'จิตกันนิวรณ์ครอบงำแล้ว ละนิวรณ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 651 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ภิกษุนั้น ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว เป็นจิต 
บริสุทธิ” , ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวน มีอุปกิเลสปราศไปแล้ว 
เป็นชิตอ่อน ควรแก่การงาน ตั้งอยู่ ถึงความเป็นธรรมชาติไม , หวั่น 
ไหวแล้ว อย่างนี้ ย่อมน้อมจิตไป เพื่อญาณเป็นเครื่องสิ้นไปแห่ง 
อาสวะทั้งหลาย ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า บุคคลเป็นผู้มีจิตอันนิวรณ์ครอบงำแล้ว ละ 
นิวรณ์ 

[๑๕๒๕] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลเป็นผู้มีจิตอันนิวรณ์ครอบงำแล้วละนิวรณ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า เมื่อภิกษุนั้น รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ 
จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ ฯลฯ จิตย่อมหลุดพ้น แม้จาก 
อวิชชาสวะ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น บุคคลก็เป็นผู้มีจิตอันนิวรณ์ครอบงำแล้ว ละนิวรณ์น่ะสิ 
นึวุตกถา จบ. 


สัมมุขีภูตกถา 

[๑๕๒๖] สกวาที บุคคลเป็นผู้มีจิตพรั่งพร้อมด้วยสัญโญชน์ ละสัญโญชน์ได้ หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. บุคคลเป็นผู้มีจิตอันราคะย้อมแล้ว ละราคะ เป็นผู้มีจิตอันโทสะประทุษ 
ร้ายแล้ว ละโทสะ เป็นผู้มี'จิตหลงแล้ว ละโมหะ เป็นผู้มีจิตเศร้าหมอง 
แล้ว ละกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 652 

ส. บุคคลละราคะด้วยราคะ ละโทสะด้วยโทสะ ละโมหะด้วยโมหะ ละ 
กิเลสด้วยกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ราคะก็สัมปยุตด้วยจิต มรรคก็สัมปยุตด้วยจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งจิต ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ราคะเป็นอกุศล มรรคเป็นกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมที่เป็นกุศลและธรรมที่เป็นอกุศล ธรรมที่มี'โทษและธรรมที่ไม่มี'โทษ 
ธรรมเลวและธรรมประณีต ธรรมดำและธรรมขาวอันเป็นข้าศึกกันมาพบกัน 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธรรมที่เป็นกุศลและธรรมที่เป็นอกุศล ธรรมที่มี'โทษและธรรมที่ไม่มี'โทษ 
ธรรมเลวและธรรมประณีต ธรรมดำและธรรมขาวอันเป็นข้าศึกกันมาพบกัน 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทังหลาย ๔ ประการนึ ไกลกัน 
ไกลกันนัก ๔ ประการ เป็นไฉน ฟ้าและแผ่นดินนี้ประการแรก 
ที่ไกลกัน ไกลกันนัก ฯลฯ เพราะฉะนั้น ธรรมของสัตบุรุษ 
จึงไกลจากอสัตบุรุษ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า ธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอกุศล ฯลฯ 
มาพบกัน 

[๑๕๒๗] ส. บุคคลเป็นผู้มี'จิตพรั่งพร้อมด้วยสัญโญชน์ ละสัญโญชน์ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 653 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ภิกษุนั้น ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ฯลฯ 
อย่างนี้ ย่อมน้อมจิตไปเพื่อญาณเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า บุคคลผู้มีจิตพรั่งพร้อมด้วยสัญญโญชน์ 
ละสัญโญชน์ 

[๑๕๒๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ผู้มี'จิตพรั่งพร้อมด้วยสัญโญชน์ ละสัญโญชน์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า เมื่อภิกษุนั้น รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ 
จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ ฯลฯ จิตย่อมหลุดพ้น แม้จาก 
อวิชชาสวะ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น บุคคลก็เป็นผู้มีจิตพรั่งพร้อมด้วยสัญโญชน์ ละสัญโญชน์ 
น่ะสิ 

สัมมุขีภูตกถา 


สมาปันโน อัสสาเทติกถา 

[๑๕๒๙] สกวาที ผู้เข้าสมาบัติย่อมยินดี ความยินดีรักใคร่ในฌาน มีฌานเป็นอารมณ์ 
หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ไ ' ๔ , 

ส. ฌานบัน เป็นอารมณ์แห่งฌานบัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ฌานนั้น เป็นอารมณ์แห่งฌานนั้น หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 654 


ป. ลูกแล้ว 

ส. บุคคลลูกต้องผัสสะนั้นด้วยผัสสะนั้น เสวยเวทนานั้นด้วยเวทนานั้น จำ 
สัญญานั้นด้วยสัญญานั้น ตั้งเจตนานั้นด้วยเจตนานั้น คิดจิตนั้นด้วยจิต 
นั้น ตรึกวิตกนั้นด้วยวิตกนั้น ตรองวิจารนั้นด้วยวิจารนั้น ดื่มปิตินั้นด้วย 
ปีตินั้น ระลึกสตินั้นด้วยสตินั้น รู้แจ้งปัญญานั้นด้วยปัญญานั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความยินดีรักใคร่ในฌานก็สัมปยุตด้วยชิต ฌานก็สัมปยุตด้วยชิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมกันแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งจิต ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความยินดีรักใคร่ในฌานเป็นอกุศล ฌานเป็นกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมที่เป็นกุศลและธรรมที่เป็นอกุศล ธรรมที่มี'โทษและธรรมที่ไม่มี'โทษ 
ธรรมเลวและธรรมประณีต ธรรมดำและธรรมขาวอันเป็นข้าศึกกัน มา 
พบกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธรรมที่เป็นกุศลและธรรมที่เป็นอกุศล ธรรมที่มี'โทษและธรรมที่ไม่มี'โทษ 
ธรรมเลวและธรรมประณีต ธรรมดำและธรรมขาวอันเป็นข้าศึกกัน มา 
พบกัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ ประการนี้ไกลกัน 
ไกลกันนัก ๔ ประการเป็นไฉน ฟ้าและแผ่นดินนี้ประการแรก 
ที่ไกลกัน ไกลกันนัก ฯลฯ เพราะฉะนั้น ธรรมของสัตบุรุษ จึง 
ไกลจากอสัตบรษ ดังนี้เป็นสตรมีอย่จริง มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 655 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า ธรรมที่เป็นกุศลและธรรมที่เป็นอกุศล ธรรม 
ที่มี'โทษและธรรมที่ไม่มี'โทษ ธรรมเลวและธรรมประณีต ธรรมดำและ 
ธรรมขาวอันเป็นข้าศึกกันมาพบกัน 

[๑๕๓๐] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ผู้เข้าสมาบัติย่อมยินดี ความยินดีรักใคร่ในฌาน มีฌาน 
เป็นอารมณ์ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
สงัดแล้วจากามทั้งหลาย ฯลฯ บรรลุปฐมฌานอยู่ เธอยินดีในฌาน 
นั้น รักใคร่ฌานนั้น และประสบความปลื้มใจด้วยฌานนั้น บรรลุ 
ทุติยฌาน ภายในผ่องใส เพราะวิตกและวิจารสงบ ฯลฯ บรรลุถึงตติย 
ฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานอยู่ ฯลฯ เธอยินดีฌานนั้น รักใคร่ฌาน 
นั้น และประสบความปลื้มใจด้วยฌานนั้น ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่ 
หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น ผู้เข้าสมาบัติก็ยินดี ความยินดีรักใคร่ในฌาน ก็มีฌานเป็น 
อารมณ์ น่ะสิ 

สมาปันโน กัสสาเทติกถา จบ. 


อสาตราคกถา 

[๑๕๓๑] สกวาที ความยินดีในสิ่งที่ไม , ชอบใจมีอยู่ หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ชื่นชมยิ่งในทุกข์ มีอยู่บางพวกที่ปรารถนา กระหยิ่ม 
แสวงหา ค้นหา เสาะหาทกข์ หมกม่นทกข์ ตั้งอย่ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 656 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ชื่นชมยิ่งในสุข มีอยู่บางพวกที่ปรารถนา กระหยิ่ม 
แสวงหา ค้นหา เสาะหาสุข หมกมุ่นสุขตั้งอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ชื่นชมยิ่งในสุข มีอยู่บางพวกที่ปรารถนา 
กระหยิ่ม แสวงหา ค้นหา เสาะหาสุข หมกมุ่นสุข ตั้งอยู่ ก็ต้องไม่กล่าว 
ว่า ความยินดีในสิ่งที่ไม , ชอบใจมีอยู่ ดังนี้ 
[๑๕๓๒] ส. ความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนา ปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสุข 
เวทนา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนา ปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่ในทุกข 
เวทนา มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนา ปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่ใน 
ทุกขเวทนา ก็ต้องไม่กล่าวว่า ความยินดีในสิ่งที่ไม , ชอบใจมีอยู่ ดังนี้ 
[๑๕๓๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ความยินดีในสิ่งที่ไม , ชอบใจมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลนั้น ประสบความยินดีหรือความ 
ยินร้ายอย่างนี้แล้ว เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สุขก็ตามทุกข์ก็ตาม 
มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม เขาเพลิดเพลิน บ่นถึง หมกมุ่นเวทนานั้น 
ตั้งอยู่ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 657 


ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น ความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจก็มีอยู่ น่ะสิ 
อสาตราคกถา จบ. 


ธัมมตัณหา อัพยากตาติกถา 
[๑๕๓๔] สกวาที ธ'มมตัณหาเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นวิบากอัพยากฤต เป็นกิริยาอัพยากฤต เป็นรูป เป็นนิพพาน เป็น 
จักขายตนะ ฯลฯ เป็นโผฏฐัพพายตนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๕๓๕] ส. ชัมมตัณหาเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปตัณหาเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ธัมมตัณหาเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา รสตัณหา ฯลฯ โผฏฐัพพตัณหาเป็นอัพยา 
กฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๕๓๖] ส. รูปตัณหาเป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธัมมตัณหาเป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัททตัณหา ฯลฯ โผฏฐัพพตัณหา เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 658 

ส. ธัมมตัณหาเป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๕๓๗] ส. ธัมมตัณหาเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ตัณหา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นอกุศล มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ตัณหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นอกุศล ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
ธัมมตัณหาเป็นอัพยากฤต 
[๑๕๓๘] ส. ชัมมตัณหาเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความโลภพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นอกุศล และธัมมตัณหาก็เป็นความ 
โลภ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความโลภพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นอกุศล และธ'มมตัณหาก็ 
เป็นความโลภ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ชัมมตัณหาเป็นอัพยากฤต 
[๑๕๓๙] ส. โลภะคือธัมมตัณหาเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โลภะคือรูปตัณหาเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โลภะสือธ'มมตัณหาเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โลภะคือสัททตัณหา ฯลฯ คือโผฏฐัพพตัณหาเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๕๔๐] ส. โลภะคือรูปตัณหาเป็นอกุศล หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 659 


ป. ลูกแล้ว 

ส. โลภะคือธ'มมตัณหาเป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โลภะคือสัททตัณหา ฯลฯ คือโผฏฐัพพตัณหาเป็นอกุศล หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. โลภะคือธัมมตัณหาเป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๕๔๑] ส. ธมัมตัณหาเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ตัณหานี้ใด ทำความเกิดอีก เป็นไปกับ 
ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน เพลิดเพลินยิ่งใน 
อารมณ์นั้นๆ ตัณหาดังกล่าวนี้คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภว 
ตัณหา ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า ธัมมตัณหาเป็นอัพยากฤต 
[๑๕๔๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ธมัมตัณหาเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. มันเป็นตัณหาในธรรม มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. หากว่า มันเป็นตัณหาในธรรม ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
ธมัมตัณหาเป็นอัพยากฤต 
ธมัมตัณหา อัพยากตาติกถา จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 660 

ธัมมตัณหา นทุกขสมุทโยติกถา 
[๑๕๔๓] สกวาที ธัมมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. รูปตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธัมมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา รสตัณหา ฯลฯ โผฏฐัพพตัณหาไม่เป็น 
ทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๕๔๔] ส. รูปตัณหาเป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธัมมตัณหาเป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ รสตัณหา ฯลฯ โผฏฐัพพตัณหาเป็น 
ทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธัมมตัณหาเป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธัมมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ตัณหา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นทุกขสมุทัย มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ตัณหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นทุกขสมุทัย ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
ธัมมตัณหาไม่เป็นทกขสมทัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 661 

[๑๕๔๕] ส. ธ'มมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความโลภพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นทุกขสมุทัย และธัมมตัณหาก็เป็น 
ความโลภ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความโลภ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นทุกขสมุทัย และธัมมตัณหา 
ก็เป็นความโลภ ก็ต้องไม , กล่าวว่า ธัมมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัย 
[๑๕๔๖] ส. โลภะคือธัมมตัณหา ไม่เป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โลภะคือรูปตัณหา ไม , เป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โลภะคือธัมมตัณหา ไม่เป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โลภะคือสัททตัณหา ฯลฯ คือคันธตัณหา ฯลฯ คือรสตัณหา ฯลฯ คือ 
โผฏฐัพพตัณหา ไม , เป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๕๔๗] ส. โลภะคือรูปตัณหา เป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โลภะสือธัมมตัณหา เป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โลภะสือสัททตัณหา ฯลฯ คือโผฏฐัพพตัณหา เป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โลภะสือธัมมตัณหา เป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 662 

[๑๕๔๘] ส. ธัมมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ตัณหานี้ใด กระทำความเกิดอีก เป็นไป 
กับด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน เพลิดเพลินยิ่งใน 
อารมณ์นั้นๆ ตัณหาดังกล่าวนี้คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 
ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า ธัมมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัย ดังนี้ 
[๑๕๔๙] ส. ไม่พึงกล่าว ธัมมตัณหาไม , เป็นทุกขสมุทัย หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. มันเป็นตัณหาในธรรม มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า มันเป็นตัณหาในธรรม ก็ต้องไม่กล่าวว่า ธัมมตัณหาไม่เป็นทุกข 
สมุทัย ดังนี้ 

ธมัมตัณหา นทุกขสมุทโยติกถา จบ. 

วรรคที่ ๑๓ จบ. 


วรรคที่ ๑๔ 

กุสลากุสลปฏิสันทหนกถา 
[๑๕๕๐] สกวาที กุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศล ความนึก ฯลฯ 
ความตั้งใจอันนั้นแหละ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศล หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 663 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กุศลมูลสืบต่อกุศลมูลได้ แต่ไม , พึงกล่าวว่า ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ 
อันใด เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศล ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแหละ 
เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กุศลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ ฯลฯ ไม่ตั้งใจอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กุศลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ ฯลฯ ผู้ตั้งใจอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า กุศลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ ตั้งใจอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า กุศล 
มูล สืบต่ออกุศลมูล 

[๑๕๕๑] ส. กุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อกุศลย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทำไว้ในใจโดยไม่แยบคาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กุศลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทำไว้ในใจโดยไม , แยบคาย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กุศลย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทำไว้ในใจโดยแยบคาย มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า กุศลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทำไว้ในใจโดยแยบคาย ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
กุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้ ดังนี้ 
[๑๕๕๒] ส. กุศลมูลย่อมสืบต่ออกุศลมูลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เนกขัมมสัญญาเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งกามสัญญา อัพยาปาทสัญญาเกิดขึ้น 
ได้ในลำดับแห่งพยาปาทสัญญา อวิหิงสาสัญญาเกิดขึ้นได้ในลำแห่งวิหงสา - 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 664 

สัญญา เมตตาเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งพยาบาท กรุณาเกิดขึ้นได้ในลำดับ 
แห่งวิหิงสา มุทิตาเกิดขึ้นได้ในลำดับแห , งอรติ อุเบกขาเกิดขึ้นได้ในลำดับ 
แห่งปฏิฆะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๕๕๓] ส. อกุศลมูลสืบต่อกุศลมูลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศล ความนึก 
ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแหละ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลมูล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อกุศลมูลสืบต , อกุศลมูลได้ แต่ไม่พึงกล่าวว่า ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ 
อันใด เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศล ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแหละ 
เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อกุศลมูลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ ฯลฯ ผู้ไม่ตั้งใจอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อกุศลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ ฯลฯ ผู้ตั้งใจอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ ฯลฯ ผู้ตั้งใจอยู่ ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
อกุศลมูลสืบต่อกุศลมูลได้ 
[๑๕๕๔] ส. อกุศลมูลสืบต , อกุศลมูลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กุศลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทำไว้ในใจโดยแยบคาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อกุศลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทำไว้ในใจโดยแยบคาย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 665 

ส. อกุศลเกิดขึ้น แก่บุคคลผู้ทำไว้ในใจโดยไม , แยบคาย มิใช่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อกุศลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายก็ต้องไม่กล่าว 
ว่า อกุศลมูล ย่อมสืบต , อกุศลมูลได้ ดังนี้ 
[๑๕๕๕] ส. อกุศลมูล สืบต่อกุศลมูลได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามสัญญาเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งเนกขัมมสัญญา พยาปาทสัญญาเกิดขึ้น 
ได้ในลำดับแห่งอัพยาปาทสัญญา วิหิงสาสัญญาเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่ง 
อริหิงสาสัญญา พยาบาทเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งเมตตา วิหิงสาเกิดขึ้น 
ได้ในลำดับแห่งกรุณา อรติเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งมุทิตา ปฏิฆะเกิดขึ้น 
ได้ในลำดับแห่งอุเบกขา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๕๖] ป. ไม่พึงกล่าวว่า กุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้ อกุศลมูลสืบต , อกุศลมูลได้ 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

1 ; ‘ 0 ,^ ๘ ะ ^ ๘ 00 ,, 

ป. จิตกำหนัดในวัตถุนันเทียว ก็คลายกำหนัดในวัตถุนันเทียว ก็กำหนัดใน 

วัตถุนั้นเทียว มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า จิตกำหนัดในวัตถุใดเทียว ก็คลายกำหนัดในวัตถุนั้นเทียว 
คลายกำหนัดในวัตถุใดเทียว ก็กำหนัดในวัตถุนั้นเทียว ด้วยเหตุนั้นนะ 
ท่านจึงต้องกล่าวว่า กุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้ อกุศลมูลสืบต , อกุศลมูล 

ไๅ 3 ) 

เด 


กุสลากุสลปฏิสันทหนกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 666 

สฬายตนุปปัตติกถา 

[๑๕๕๗] สกวาที อายตนะ ๖ เกิดขึ้นในครรภ์มารดา ไม่ก่อนไม , หลังกัน หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบครัน มีอินทรีย์อันไม่พร่องหยั่งลงในครรภ์ 
มารดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๕๘] ส. จักขายตนะเกิดขึ้นพร้อมกับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ (ปฏิสนธิจิต) หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. มือ เท้า ศีรษะ หู จมูก ปาก ปน ก็เกิดขึ้นพร้อมกับจิตดวงแสวงหา 
อุปบัติ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ เกิดขึ้นพร้อมกับ 
จิตดวงแสวงหาอุปบัติ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มือ เท้า ศีรษะ หู จมูก ปาก ปน ก็ตั้งขึ้นพร้อมกับจิตดวงแสวงหา 
อุปบัติ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๕๙] ป. จักขายตนะเกิดขึ้นแก , สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดาในภายหลังหรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดา กระทำกรรมเพื่อได้จักษุในท้องมารดา หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ เกิดแก่สัตว์ผู้อยู่ใน 
ครรภ์มารดาในภายหลัง หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 667 


ส. ถูกแล้ว 

ป. สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดานั้น กระทำกรรมเพื่อได้ชิวหาในครรภ์มารดา 
หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ผม ขน เล็บ ฟิน กระดูก เกิดแก , สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดาในภายหลัง 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดา กระทำกรรมเพื่อได้กระลูกในครรภ์มารดา หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๖๐] ส. ไม่พึงกล่าวว่า ผม ขน เล็บ ฟิน กระลูก เกิดแก่สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ 
มารดาในภายหลัง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า สัตว์ผู้เกิดในครรภ์เกิดเป็นกลละขึ้นก่อน 
จากกลละเกิด เป็นอัมพุทะ จากอัมพุทะ เกิดเป็นเปสิ จากเปสิ 
เกิดเป็นฆนะ จากฆนะ เกิดเป็นปัญจสาขา ผม ขน และเล็บ 
ก็มารดาบริโภคสิ่งใด คือ ข้าว นั้า และ โภชนะ และทารกผู้อยู่ 
ในครรภ์มารดานั้น เติบโตขึ้นในครรภ์มารดานั้น ด้วยอาหาร คือ 
ข้าว นั้า และโภชนะ ที่มารดาของตนบริโภค ดังนี้ เป็นสูตรมี 
อยู่จริงมิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ผม ขน เล็บ ฟิน กระลูก ก็เกิดแก่สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ 
มารดา ในภายหลังน่ะสิ 
สฬายตนุปปัตติกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 668 

อนันตรปัจจยกถา 

[๑๕๖๑] สกวาที โสตวิญญาณเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งจักขุวิญญาณ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุวิญญาณ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจนั้นแหละ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งโสตวิญญาณ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส.เพราะโสตวิญญาณเกิดขึ้นได้ ในลำดับแห่งจักขุวิญญาณ ฉะนั้นจึงไม่ 
พึงกล่าวว่า ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแห่ง 
จักขุวิญญาณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแหละ เพื่อความเกิดขึ้น 
แห่งโสตวิญญาณ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสตวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้ไม , นึกถึงอยู่ ฯลฯ ผู้ไม่ตั้งใจอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสตวิญญาณ ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ ฯลฯ แก , ผู้ตั้งใจอยู่ มิใช่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่าโสตวิญญาณย่อมเกิดขึ้นแก , ผู้นึกถึงอยู่ ฯลฯ ผู้ตั้งใจอยู่ ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า โสตวิญญาณเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งจักขุวิญญาณ 
[๑๕๖๒] ส. โสตวิญญาณเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งจักขุวิญญาณ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำไว้ในใจซึ่งนิมิต คือรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสตวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำไว้ในใจซึ่งนิมิตคือรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 669 

[๑๕๖๓] ส. จักขุวิญญาณ มีรูปเป็นอารมณ์อย่างเดียว ไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. โสตวิญญาณมีรูปเป็นอารมณ์อย่างเดียว ไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสตวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสตวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คำว่าโสตวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง 
หรือ? 

ป. ไม่มี 

ส. คำว่า จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูป ดังนี้เป็นสูตรมี 
อยู่จริง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า คำว่า จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูป ดังนี้เป็น 
สูตรมีอยู่จริง ก็ต้องไม่กล่าวว่า โสตวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและ 
รูป 

ส. โสตวิญญาณเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งจักขุวิญญาณ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขุวิญญาณอันนั้น โสตวิญญาณก็นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 670 

[๑๕๖๔] ส. ฆานวิญญาณเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งโสตวิญญาณ ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ 
เกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งฆานวิญญาณ ฯลฯ 
[๑๕๖๕] ส. กายวิญญาณเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งชิวหาวิญญาณ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแห่งชิวหาวิญญาณ 
ความนึก ความตั้งใจอันนั้นแหละ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกายวิญญาณ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะกายวิญญาณเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งชิวหาวิญญาณ ฉะนั้นจึงไม , พึง 
กล่าวว่า ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแห่งชิวหา 
วิญญาณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแหละ เพื่อความเกิดขึ้น 
แห่งกายวิญญาณ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กายวิญญาณเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม , นึกถึงอยู่ ฯลฯ ผู้ไม่ตั้งใจอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กายวิญญาณย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ ฯลฯ ผู้ตั้งใจอยู่ มิใช่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า กายวิญญาณย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ ฯลฯ ผู้ตั้งใจอยู่ 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า กายวิญญาณเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งชิวหาวิญญาณ 
[๑๕๖๖] ส. กายวิญญาณเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งชิวหาวิญญาณ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชิวหาวิญญาณย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทำไว้ในใจซึ่งนิมิตคือรส หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กายวิญญาณเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทำไว้ในใจ ซึ่งนิมิตคือรส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 671 

ส. ชิวหาวิญญาณมีรสเป็นอารมณ์อย่างเดียว มิได้มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. กายวิญญาณมีรสเป็นอารมณ์อย่างเดียว มิได้มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยลิ้นและรส หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กายวิญญาณเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยลิ้นและรส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กายวิญญาณเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยลิ้นและรส หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คำว่า กายวิญญาณเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยลิ้นและรส ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่ 
จริง หรือ? 

ป. ไม , มี 

ส. คำว่า ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยลิ้นและรส ดังนี้เป็นสูตร 
มีอยู่จริง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า คำว่า ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรส ดังนี้เป็น 
สูตรมีอยู่จริง ก็ต้องไม่กล่าวว่า กายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรส 
ส. กายวิญญาณเกิดขึ้นได้ในลำดับแห่งชิวหาวิญญาณ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชิวหาวิญญาณอันนั้น กายวิญญาณก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๖๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า วิญญาณ ๕ เกิดขึ้นในลำดับแห่งกันและกัน หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 672 

ป. บุคคลบางคน ฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรีเห็นรูปด้วยพึงเสียงด้วย 
สูดกลิ่นด้วย ลิ้มรสด้วย ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วย (ในขณะเดียวกัน) 

มีอยู่ มิใช่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า บุคคลบางคน ฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรีเห็นรูปด้วย พึง 
เสียงด้วย สูตรกลิ่นด้วย ลิ้มรสด้วย ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วย (ในขณะ 
เดียวกัน) มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า วิญญาณ ๕ เกิด 
ขึ้นในลำดับแห่งกันและกันแล 
อนันตรปัจจยกถา จบ 


อริยรูปกถา 

[๑๕๖๘] สกวาที อริยรูปอาศัยมหาภูตรูป หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 
ส. อริยรูปเป็นกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มหาภูตรูปเป็นกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. มหาภูตรูปเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อริยรูปเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อริยรูปอาศัยมหาภูตรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 673 

ส. อริยรูปเป็นอนาสวะ เป็นอสัญโญชนียะ เป็นอคันถนียะ เป็นอโนฆนึยะ 
เป็นอโยคนึยะ เป็นอนีวรณียะ เป็นอปรามัฏฐะ เป็นอนุปาทานิยะ เป็น 
อสังกิเลสิกะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มหาภูตรูป เป็นอนาสวะ ฯลฯ เป็นอสิ'งกิเลสิกะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มหาภูตรูป เป็นสาสวะ เป็นสัญโญชนึยะ ฯลฯ เป็นสังกิเลสิกะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อริยรูป เป็นสาสวะ เป็นสัญโญชนึยะ ฯลฯ เป็นสังกิเลสิกะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๖๙] ป. ไม่พึงกล่าวว่า อริยรูปอาศัยมหาภูตรูป หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง 
คือ มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น อริยรูปก็อาศัยมหาภูตรูป น่ะสิ 
อริยรูปกถา จบ 


อัญโญ อนุสโยติกถา 

[๑๕๗๐] สกวาที กามราคานุสัยอย่างหนึ่ง กามราคปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่ง หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. กามราคะอย่างหนึ่ง กามราคปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่ง หรือ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 674 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กามราคะอันนั้น กามราคปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กามราคานุสัยอันนั้น กามราคปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๗๑] ส. ปฏิฆานุสัยอย่างหนึ่ง ปฏิฆปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่ง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปฏิฆะอย่างหนึ่ง ปฏิฆปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปฏิฆะอันนั้น ปฏีฆปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปฏิฆานุสัยอันนั้น ปฏิฆปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๗๒] ส. มานานุสัยอย่างหนึ่ง มานปริยุฏฐาน ก็อย่างหนึ่ง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มานะอย่างหนึ่ง มานปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มานะอันนั้น มานปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มานานุสัยอันนั้น มานปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๗๓] ส. ทิฏฐานุสัยอย่างหนึ่ง ทิฏฐิปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่ง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทิฏฐิอย่างหนึ่ง ทิฏฐิปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่ง หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 675 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ทิฏฐิอันนั้น ทิฏฐิปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทิฏฐานุสัยอันนั้น ทิฏฐิปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๗๔] ส. วิจิกิจฉานุสัยอย่างหนึ่ง วิจิกิจฉาปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่ง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิจิกิจฉาอย่างหนึ่ง วิจิกิจฉาปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิจิกิจฉาอันนั้น วิจิกิจฉาปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิจิกิจฉานุสัยอันนั้น วิจิกิจฉาปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๗๕] ส. ภวราคานุสัยอย่างหนึ่ง ภวราคปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่ง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ภวราคะอย่างหนึ่ง ภวราคปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ภวราคะอันนั้น ภวราคปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ภวราคานุสัยอันนั้น ภวราคปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๗๖] ส. อวิชชานุสัยอย่างหนึ่ง อวิชชาปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่ง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อวิชชาอย่างหนึ่ง อวิชชาปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่ง หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 676 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อวิชชานุสัยอันนั้น อวิชชาปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อวิชชานุสัยนั้น อวิชชาปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๗๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า อนุสัยอย่างหนึ่ง ปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่ง หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ปุถุชน ครั้นเมื่อจิตที่เป็นกุศลหรืออัพยากฤต เป็นไปอยู่พึงกล่าวว่า ผู้มี 
อนุสัย หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พึงกล่าวว่า ผู้มีจิตอันปริยุฏฐานกลุ้มรุม หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ล้าอย่างนั้น อนุสัยก็อย่างหนึ่ง ปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่งน่ะสิ 
ส. ปุถุชน ครั้นเมื่อชิตที่เป็นกุศลหรืออัพยากฤต เป็นไปอยู่พึงกล่าวว่า 
ผู้มีราคะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พึงกล่าวว่า มีจิตอันปริยุฏฐานกลุ้มรุม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ถ้าอย่างนั้น ราคะก็อย่างหนึ่ง ปริยุฏฐานก็อย่างหนึ่ง น่ะสิ 
อัญโญ อนุสโยติกถา จบ 

ปริยุฏฐาน จิตตริปปยุตตันติกถา 
[๑๕๗๘] สกวาที ปริยุฏฐานริปปยุตจากชิต หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นรูป เป็นนิพพาน เป็นจักขายตนะ ฯลฯ เป็นโผฏฐัพพายตนะ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 677 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปริยุฏฐาน วิปปยุตจากจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชิตมีราคะ ชิตมีโทสะ ชิตมีโมหะ ฯลฯ ชิตเป็นอกุศล ชิตเศร้าหมอง 
ไม , มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ชิตมีราคะ ชิตมีโทสะ ชิตมีโมหะ ฯลฯ ชิตเป็นอกุศล ชิตเศร้าหมอง 
มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ชิตมีราคะ ชิตมีโทสะ ชิตมีโมหะ ฯลฯ ชิตเป็นอกุศล ชิตเศร้า 
หมอง มีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ปริยุฏฐานวิปปยุตจากชิต ดังนี้ 
ปริยุฏฐาน ชิตตวิปปยุตตันติกถา จบ 

ปริยาปันนกถา 

[๑๕๗๙] สกวาที รูปราคะ นอนเนื่องอยู่ในรูปธาตุ นับเนื่องในรูปธาตุ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. รูปราคะ เป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ เป็นธรรมแสวงหาอุปบัติ เป็นธรรม 
เครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม สหรคต เกิดร่วม ระคน สัมปยุต 
เกิดด้วยกัน ดับด้วยกัน มีวัตถุเป็นอันเดียวกัน มีอารมณ์เป็นอันเดียว 
กัน กับชิตดวงแสวงหาสมาบัติ กับชิตดวงแสวงหาอุปบัติ กับชิตเป็น 
เครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กามราคะ ไม่เป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ ไม่เป็นธรรมแสวงหาอุปบัติ 
ไม , เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม จะสหรคต เกิดร่วม ระคน 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 678 

สัมปยุต เกิดด้วยกัน ดับด้วยกัน จะมีวัตถุเป็นอันเดียวกัน จะมีอารมณ์ 
เป็นอันเดียวกัน กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ ก็หามิได้ กับชิตดวงแสวง 
หาอุปบัติ ก็หามิได้กับจิตเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได้ 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า กามราคะ ไม่เป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ ไม่เป็นธรรมแสวงหา 
อุปบัติ ไม่เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ฯลฯ จะมีอารมณ์ 
อันเดียวกัน ฯลฯ กับจิตเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได้ก็ 
ต้องไม่กล่าวว่า รูปราคะ นอนเนื่องอยู่ในรูปธาตุ นับเนื่องอยู่ในรูปธาตุ 
ฯลฯ 

[๑๕๘๐] ส. รูปราคะ นอนเนื่องในรูปธาตุ นับเนื่องในรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัททราคะ นอนเนื่องในสัททธาตุ นับเนื่องในสัททธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปราคะ นอนเนื่องในรูปธาตุ นับเนื่องในรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คันธราคะ ฯลฯ รสราคะ ฯลฯ โผฏฐัพพราคะ นอนเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ 
นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๘๑] ส. สัททราคะ นอนเนื่องในสัททธาตุ แต่ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในสัททธาตุ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปราคะ นอนเนื่องในรูปธาตุ แต่ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในรูปธาตุ 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 679 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. คันธราคะ ฯลฯ รสราคะ ฯลฯ โผฏฐัพพราคะ นอนเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ 
แต่ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปราคะ นอนเนื่องในรูปธาตุ แต่ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในรูปธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๘๒] ส. อรูปราคะ นอนเนื่องในอรูปธาตุ นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อรูปราคะ เป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ เป็นธรรมแสวงหาอุปบัติ เป็นธรรม 
เครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม สหรคต เกิดร่วม ระคน สัมปยุต 
เกิดด้วยกัน ดับด้วยกัน มีวัตถุเป็นอันเดียวกัน มีอารมณ์เป็นอันเดียว 
กัน กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ กับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ กับจิตเป็น 
เครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อรูปราคะ จะเป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ จะเป็นธรรมแสวงหาอุปบัติ 
จะเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ฯลฯ จะมีอารมณ์เป็นอันเดียว 
กัน ฯลฯ กับจิตเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได้ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อรูปราคะ ไม่เป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ ไม่เป็นธรรมแสวงหา 
อุปบัติ ฯลฯ จะมีอารมณ์เป็นอันเดียวกัน ฯลฯ กับชิตเป็นเครื่องอยู่เป็น 
สุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า อรูปราคะ นอนเนื่องใน 
อรูปธาตุนับเนื่องในอรูปธาตุ 

[๑๕๘๓] ส. อรูปราคะ นอนเนื่องในอรูปธาตุ นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 680 


ป. ลูกแล้ว 

ส. สัททราคะ นอนเนื่องในสัททธาตุ นับเนื่องในสัททธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อรูปราคะ นอนเนื่องในอรูปธาตุ นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. คันธราคะ ฯลฯ รสราคะ ฯลฯ โผฏฐัพพราคะ นอนเนื่องในโผฏฐัพพ 
ธาตุ นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๘๔] ส. สัททราคะ นอนเนื่องในสัททธาตุ แต่ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในสัทท 
ธาตุ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. อรูปราคะ นอนเนื่องในอรูปธาตุ แต่ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในอรูปธาตุ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. คันธราคะ ฯลฯ รสราคะ ฯลฯ โผฏฐัพพราคะ นอนเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ 
แต่ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. อรูปราคะ นอนเนื่องในอรูปธาตุ แต่ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในอรูปธาตุ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๕๘๕] ป. ไม่พึงกล่าวว่า รูปราคะนอนเนื่องในรูปธาตุ นับเนื่องในรูปธาตุ อรูปราคะ 
นอนเนื่องในอรูปธาตุ นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. กามราคะนอนเนื่องในกามธาตุ นับเนื่องในกามธาตุ มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 681 


ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า กามราคะนอนเนื่องในกามธาตุ นับเนื่องในกามธาตุด้วยเหตุนั้น 
นะท่านต้องกล่าวว่า รูปราคะนอนเนื่องในรูปธาตุ นับเนื่องในรูปธาตุ 
อรูปราคะนอนเนื่องในอรูปธาตุ นับเนื่องในอรูปธาตุ 
ปริยาปันนกถา จบ 


อัพยากตกถา 

[๑๕๘๖] สกวาที ทิฏฐิเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นวิบากอัพยากฤต เป็นกิริยาอัพยากฤต เป็นรูป เป็นนิพพาน เป็น 
ชักขายตนะ ฯลฯ เป็นโผฏฐัพพายตนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ทิฏฐิเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ทิฏฐิเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ จิตที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ เป็น 
อัพยากฤต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๕๘๗] ส. ผัสสะที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิเป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 682 

ส. ทิฏฐิเป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา จิตที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ เป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทิฏฐิเป็นอกุศล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๕๘๘] ส. ทิฏฐิเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทิฏฐิไม่มีผล ไม่มีวิบาก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ทิฏฐิมีผล มีวิบาก มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ทิฏฐิมีผล มีวิบาก ก็ต้องไม่กล่าวว่า ทิฏฐิเป็นอัพยากฤต 
[๑๕๘๙] ส. ทิฏฐิเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โทษทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่า มีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งมิใช่หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า โทษทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่า มีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่ง 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า ทิฏฐิเป็นอัพยากฤต 
[๑๕๙๐] ส. ทิฏฐิเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรวัจฉะ มิจฉาทิฏฐิแลเป็นอกุศล 
สัมมาทิฏฐิเป็นกุศล ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 683 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า ทิฏฐิเป็นอัพยากฤต 
[๑๕๙๑] ส. ทิฏฐิเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรปุฌณะ เรากล่าวคติของบุคคลผู้เป็น 
มิจฉาทิฏฐิ (ว่าเป็น) อย่างใดอย่างหนึ่งใน ๒ อย่างคือ นรก หรือ 
กำเนิดติรัจฉาน ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า ทิฏฐิเป็นอัพยากฤต ดังนี้ 
[๑๕๙๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ทิฏฐิเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ลูกรวัจฉะ คำว่าโลกเที่ยงนี้เรามิได้ 
พยากรณ์ คำว่า โลกขาดสูญนี้เราก็มิได้พยากรณ์ คำว่าโลกมีที่ 
สุด ฯลฯ คำว่า โลกไม่มีที่สุด คำว่า ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น 
คำว่า ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น คำว่า สัตว์ยังเป็นอยู่เบื้องหน้า 
แต่มรณะ คำว่า สัตว์เป็นอยู่เบื้องหน้าแต่มรณะ คำว่า สัตว์ยังเป็น 
อยู่ก็มีไม่เป็นอยู่ก็มี เบื้องหน้าแต่มรณะ คำว่า สัตว์ยังเป็นอยู่ก็ไม , ใช่ 
ไม , เป็นอยู่ก็ไม่ใช่ เบื้องหน้าแต่มรณะนี้ เราก็มิได้พยากรณ์ ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น ทิฏฐิก็เป็นอัพยากฤต น่ะสิ 
[๑๕๙๓] ส. ทิฏฐิเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายกรรมใดก็ดี อัน 
บุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ ฯลฯ วจีกรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 684 

ใดก็ดี ฯลฯ มโนกรรมใดก็ดี อันบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ สมาทาน 
ให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ เจตนาใดก็ดี ความปรารถนาใดก็ดี ความตั้ง 
ใจใดก็ดี สังขารเหล่าใดก็ดี ของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ธรรมเหล่า 
นั้นทั้งหมด ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อผลอันไม่น่าปรารถนาไม , น่าใคร่ 
ไม่น่าชอบใจ เพื่อสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกข์ ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า ทิฏฐิเป็นอัพยากฤตน่ะสิ 
อัพยากตกถา จบ 


อปริยาปันนกถา 

[๑๕๙๔] สกวาที ทิฏฐิ เป็นอปริยาปันนะ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นมรรค เป็นผล เป็นนิพพาน เป็นโสดาปัตติมรรค เป็นโสดาปัตติผล 
เป็นสกทาคามิมรรค เป็นสกทาคามิผล เป็นอนาคามิมรรค เป็นอนาคามิผล 
เป็นอรหัตตมรรค เป็นอรหัตตผล เป็นสติปัฏฐาน เป็นสัมมัปปธาน เป็น 
อิทธิบาท เป็นอินทรีย์ เป็นพละ เป็นโพชฌงค์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๕๙๕] ส. ไม่พึงกล่าวว่า ทิฏฐิเป็นอปริยาปันนะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ปุถุชน พึงกล่าวว่า ผู้ปราศจากกำหนัดในกามทั้งหลาย หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ไม่พึงกล่าวว่า ผู้ปราศจากทิฏฐิ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 685 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ถ้าอย่างนั้น ทิฏฐิเป็นอปริยาปันนะ น่ะสิ 
อริปยาปีนนกถา จบ 
วรรคที่ ๑๔ จบ 


วรรคที่ ๑๕ 
ปัจจยตากถา 

[๑๕๙๖] สกวาที ความเป็นปีจจัย ท่านจำกัดไว้ หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. วิมังสา เป็นเหตุและเป็นอธิบดีด้วย มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า วิมังสา เป็นเหตุและเป็นอธิบดีด้วย ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้อง 
กล่าวว่า เป็นป้จจัยโดยเหตุปัจจัย (และ) เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย 
[๑๕๙๗] ฉันทาธิปดึ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า ฉันทาธิปติ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม ด้วยเหตุนั้นนะท่าน 
จึงต้องกล่าวว่า เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย (และ) เป็นปัจจัยโดยสหชาต 
ปัจจัย 

[๑๕๙๘] ส. วิริยาธิปติ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า วิริยาธิปดึ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึง 
ต้องกล่าวว่า เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย (และ) เป็นปัจจัยโดยสหชาต 
ปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 686 

ส. วิริยาธิปติ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นอินทรีย์ด้วยมิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า วิริยาธิปดึ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นอินทรีย์ด้วย ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า เป็นปัจจัยโดยอธิปปัจจัย (และ) เป็น 
ปัจจัยโดยอินทรียปัจจัย 

[๑๕๙๙] ส. วิริยาธิปดึ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม และเป็นองค์แห่งมรรคด้วย มิใช่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

หากว่า วิริยาธิปติ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นองค์แห่งมรรคด้วย 
ด้วย เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย (และ) 

เป็นปัจจัย โดยมรรคปัจจัย 

[๑๖๐๐] ส. จิตตาธิปดึ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ชิตตาธิปดึ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึง 
ต้องกล่าวว่า เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย (และ) เป็นปัจจัยโดยสหชาต 
ปัจจัย 

[๑๖๐๑] ส. จิตตาธิปดึ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม และเป็นอาหารด้วย มิใช่หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า จิตตาธิปติ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นอาหารด้วย ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย (และ) เป็น 
ปัจจัยโดยอาหารปัจจัย 

[๑๖๐๒] ส. จิตตาธิปดึ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม และเป็นอินทรีย์ด้วย มิใช่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 687 

ส. หากว่า จิตตาธิปติ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นอินทรีย์ด้วย 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย (และ) 

เป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัย 

[๑๖๐๓] ส. วิมังสาธิปดึ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า วิมังสาธิปดึ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึง 
ต้องกล่าวว่า เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย (และ) เป็นปัจจัยโดยสหชาต 
ปัจจัย 

[๑๖๐๔] ส. วิมังสาธิปดึ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม และเป็นอินทรีย์ด้วย มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า วิมังสาธิปติ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นอินทรีย์ด้วย 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย (และ) 

เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 

[๑๖๐๕] ส. วิมังสาธิปติ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม และเป็นองค์แห่งมรรคด้วย 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า วิมังสาธิปดึ เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นองค์แห่งมรรคด้วย 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย (และ) 

เป็นปัจจัยโดยมัคคปัจจัย 

[๑๖๐๖] ส. ปัจจเวกขณา ท่าอริยธรรมให้หนัก บังเกิดขึ้นและท่าอริยธรรมนั้น ให้ 
เป็นอารมณ์ด้วย มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่าปัจจเวกขณา ท่าอริยธรรมให้หนัก บังเกิดขึ้น และท่าอริยธรรม 
นั้นให้เป็นอารมณ์ด้วย ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า (อริยธรรม) 

เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย และเป็นปัจจัยโดยอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 688 

[๑๖๐๗] ส. กุศลธรรมก่อนๆ เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแห่งกุศลธรรมหลังๆ และ 
เป็นอาเสวนะด้วย มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า กุศลธรรมก่อนๆ เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแห่งกุศลธรรม 
หลังๆ และเป็นอาเสวนะด้วย ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัย (และ) เป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัย 
[๑๖๐๘] ส. อกุศลธรรมก่อนๆ เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแห่งอกุศลธรรมหลังๆ 
และเป็นอาเสวนะด้วย มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อกุศลธรรมก่อนๆ เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัย แห่งอกุศล 
ธรรมหลังๆ และเป็นอาเสวนะด้วย ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัย (และ) เป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัย 
[๑๖๐๙] ส. กิริยาอัพยากตธรรมก่อนๆ เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัย แห่งกิริยาอัพยา 
กตธรรมหลังๆ และเป็นอาเสวนะด้วย มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า กิริยาอัพยากตธรรมก่อนๆ เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแห่ง 
กิริยาอัพยากตธรรมหลังๆ และเป็นอาเสวนะด้วย ด้วยเหตุนั้นนะท่าน 
จึงต้องกล่าวว่า เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัย (และ) เป็นปัจจัยโดย 
อาเสวนปัจจัย 

[๑๖๑๐] ป. ไม , พึงกล่าวว่า ความเป็นปัจจัย ท่านจำกัดไว้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัยก็ได้ เป็นปัจจัยโดยอารัมมฌปัจจัยก็ได้ เป็นปัจจัย 
โดยอนันตรปัจจัยก็ได้ เป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัยก็ได้ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ล้าอย่างนั้น ความเป็นปัจจัยท่านก็จำกัดไว้น่ะสิ 
ปัจจยตากถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 689 

ยัญญมัญญปัจจยกถา 

[๑๖๑๑] สกวาที สังขารเกิด เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเท่านั้น ไม่พึงกล่าวว่า แม้ 
เพราะสังขารเป็นปัจจัยก็เกิดอวิชชาได้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. อวิชชาเกิดพร้อมกกับสังขาร มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อวิชชาเกิดพร้อมกับสังขาร ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
แม้เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยก็เกิดสังขารได้ แม้เพราะสังขารเป็นปัจจัยก็ 
เกิดอวิชชาได้ 

[๑๖๑๒] ส. อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยเท่านั้น ไม่พึงกล่าวว่า แม้เพราะ 
อุปาทานเป็นปัจจัยก็เกิดตัณหาได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ตัณหาเกิดพร้อมกับอุปาทาน มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ตัณหาเกิดพร้อมกับอุปทาน ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
แม้เพราะตัณหาเป็นปัจจัยก็เกิดอุปาทานได้ แม้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยก็ 
เกิดตัณหาได้ 

[๑๖๑๓] ป. คำว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชราและมรณะเป็นปัจจัย จึงเกิดชาติ 
เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงเกิดภพ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง หรือ? 

ส. ไม่มี 

ป. ล้าอย่างนั้น สังขารก็เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเท่านั้น ไม่พึงกล่าวว่า 
แม้เพราะสังขารเป็นปัจจัยก็เกิดอวิชชาได้ อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็น 
ปัจจัยเท่านั้น ไม่พึงกล่าวว่า แม้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยก็เกิดตัณหาได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 690 

[๑๖๑๔] ส. คำว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูป 
แม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัย ก็เกิดวิญญาณได้ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่ 
จริง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น สังขารก็เกิดแม้เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย อวิชชาก็เกิดแม้ 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย อุปาทานก็เกิดแม้เพราะตัณหาเป็นปัจจัย ตัณหา 
ก็เกิดแม้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย น่ะสิ 
อัญญมัญญปัจจยกถา จบ 


อัทธากถา 

[๑๖๑๕] สกวาที อัทธา (ระยะกาล) เป็นปรินิปผันนะ (สภาวะที่สำเร็จแล้ว) หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 
ส. เป็นรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นเวทนา ฯลฯ เป็นสัญญา ฯลฯ เป็นสังขาร ฯลฯ เป็นวิญญาณ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัทธาส่วนอดีต เป็นปรินิปผันนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 
ส. เป็นรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นเวทนา ฯลฯ เป็นสัญญา ฯลฯ เป็นสังขาร ฯลฯ เป็นวิญญาณ 
หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 691 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อัทธาส่วนอนาคต เป็นปรินิปผันนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 
ส. เป็นรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นเวทนา ฯลฯ เป็นสัญญา ฯลฯ เป็นสังขาร ฯลฯ เป็นวิญญาณ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อัทธาส่วนปัจจุบัน เป็นปรินึปผันนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 
ส. เป็นรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นเวทนา ฯลฯ เป็นสัญญา ฯลฯ เป็นสังขาร ฯลฯ เป็นวิญญาณ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เป็นอดีต เป็นสัทธาส่วนอดีต 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัทธาส่วนอดีต เป็น ๕ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เป็นอนาคต เป็นสัทธาส่วน 
อนาคต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัทธาส่วนอนาคต เป็น ๕ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 692 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เป็นปัจจุบัน เป็นอัทธาส่วน 
ปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัทธาส่วนปัจจุบัน เป็น ๕ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ขันธ์ ๕ ที่เป็นอดีต เป็นสัทธาส่วนอดีต ขันธ์ ๕ ที่เป็นอนาคต เป็น 
สัทธาส่วนอนาคต ขันธ์ ๕ ที่เป็นปัจจุบัน เป็นสัทธาส่วนปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัทธา เป็น ๑๕ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อายตนะ ๑๒ ที่เป็น อดีตเป็นสัทธาส่วนอดีต อายตนะ ๑๒ ที่เป็นอนาคต 
เป็นสัทธาส่วนอนาคต อายตนะ ๑๒ ที่เป็นปัจจุบัน เป็นสัทธาส่วน 
ปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัทธา เป็น ๓๖ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธาตุ ๑๘ ที่เป็นอดีตเป็นสัทธาส่วนอดีต ธาตุ ๑๘ ที่เป็นอนาคตเป็น 
สัทธาส่วนอนาคต ธาตุ ๑๘ ที่เป็นปัจจุบัน เป็นสัทธาส่วนปัจจุบัน หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. สัทธา เป็น ๕๔ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 693 

ส. อินทรีย์ ๒๒ ที่เป็นอดีต เป็นอัทธาส่วนอดีต อินทรีย์ ๒๒ ที่เป็นอนาคต 
เป็นอัทธาส่วนอนาคต อินทรีย์ ๒๒ ที่เป็นปัจจุบัน เป็นสัทธาส่วนปัจจุบัน 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัทธาเป็น ๖๖ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๑๖] ป. ไม , พึงกล่าวว่า สัทธา เป็นปริทิปผันนะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุมี ๓ อย่าง. 

๓ อย่างเป็นไฉน? บุคคลพึงกล่าวกถาปรารภระยะกาลส่วนอดีตว่า 
ระยะกาลที่ล่วงแล้วได้เป็นแล้วอย่างนี้ดังนี้บ้าง พึงกล่าวกถาปรารภ 
ระยะกาลส่วนอนาคตว่า ระยะกาลส่วนอนาคตจักเป็นอย่างนี้ดังนี้บ้าง 
พึงกล่าวกถาปรารภระยะกาลส่วนปัจจุบัน ณ บัดนี้ว่า ปัจจุบันเป็นอยู่ 
ในบัดนี้อย่างนี้ดังนี้บ้าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุมี ๓ อย่าง 
ฉะนั้น ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น สัทธาก็เป็นปริทิปผันนะ น่ะสิ 
สัทธากถา จบ 


ขณลยมุหุตตกถา 

[๑๖๑๗] สกวาที ขณะเป็นปริทิปผันนะ ลยะ เป็นปริทิปผันนะ มุหุตตะเป็นปริทิป 
ผันนะ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 694 


ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นรูป หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นเวทนา ฯลฯ เป็นสัญญา ฯลฯ เป็นสังขาร ฯลฯ เป็นวิญญาณ 
หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๑๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า มุหุตตะเป็นปรินิปผันนะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุนี้มี ๓ อย่าง 
๓ อย่างเป็นไฉน? บุคคลพึงกล่าวกถาปรารภระยะกาลส่วนอดีตว่า 
ระยะกาลที่ล่วงแล้วได้เป็นแล้วอย่างนี้ดังนี้บ้าง พึงกล่าวกถาปรารภ 
ระยะกาลส่วนอนาคตว่า ระยะกาลส่วนอนาคตจักเป็นอย่างนี้ดังนี้ 
บ้าง พึงกล่าวกถาปรารภระยะกาลปัจจุบัน ณ บัดนี้ว่า ปัจจุบันมีอยู่ 
ณ บัดนี้อย่างนี้ดังนี้บ้าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุ ๓ อย่าง 
ฉะนี้แล ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น มุหุตตะ ก็เป็นปรินิปผันนะ น่ะสิ 
ขณลยมุหุตตกถา จบ 


อาสวกถา 

[๑๖๑๙] สกวาที อาสวะ ๔ ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นมรรค เป็นผล เป็นนิพพาน เป็นโสดาปัตติมรรค เป็นโสดาปัตติ 
ผล ฯลฯ เป็นโพชฌงค์ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 695 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ไม่พึงกล่าวว่า อาสวะ ๔ ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อาสวะเหล่านั้น เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอาสวะเหล่าใด อาสวะ 
เหล่านั้น มีอยู่พวกหนึ่ง หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ถ้าอย่างนั้น อาสวะ ๔ ก็ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ น่ะสิ 
อาสวกถา จบ 


ชรามรณกถา 

[๑๖๒๐] สกวาที ชรามรณะแห่งโลกุตดรธรรม ก็เป็นโลกุตตระ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นมรรค เป็นผล เป็นนิพพาน เป็นโสดาปัตติมรรค เป็นโสดาปัตติผล 
ฯลฯ เป็นโพชฌงค์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ชรามณะแห่งโสดาปัตติมรรค ก็เป็นโสดาปัตติมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ชรามรณะแห่งโสดาปัตติมรรค ก็เป็นโสดาปัตติมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชรามรณะแห่งโสดาปัตติผล ก็เป็นโสดาปัตติผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ชรามรณะแห่งสกทาคามิมรรค ฯลฯ แห่งสกทาคามิผล ฯลฯ แห่ง 
อนาคามิมรรค ฯลฯ แห่งอนาคามิผล ฯลฯ แห่งอรหัตมรรค ก็เป็น 
อรหัตมรรค หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 696 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ชรามรณะแห่งอรหัตมรรค ก็เป็นอรหัตมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชรามรณะแห่งอรหัตผล ก็เป็นอรหัตผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ชรามรณะแห่งสติปัฏฐาน แห่งสัมมัปปธาน แห่งอิทธิบาท แห่งอินทรีย์ 
แห่งพละ ฯลฯ ชรามรณะแห่ง'โพฌงค์ ก็เป็นโพฌงค์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๒๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ชรามรณะแห่ง'โลกุตตรธรรม ก็เป็นโลกุตตระหรือ? 
ส. ถูกแล้ว 

ป. เป็นโลกิยะ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ล้าอย่างนั้น ก็เป็นโลกุตตระ น่ะสิ 
ชรามรณกถา จบ 


สัญญาเวทยิตกถา 

[๑๖๒๒] สกวาที สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เป็นโลกุตตระ หรือ? 

ปราวที ถูกแล้ว 

ส. เป็นมรรค เป็นผล เป็นนิพพาน เป็นโสดาปัตติมรรค เป็นโสดาปัตติผล 
ฯลฯ เป็นโพชฌงค์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ไม่พึงกล่าวว่า สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เป็นโลกุตตระ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 697 

ป. เป็นโลกิยะ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ถ้าอย่างนั้น ก็เป็นโลกุตตระ น่ะสิ 
สัญญาเวทยิตกถก จบ 

สัญญาเวทยิตกถา ที่ ๒ 

[๑๖๒๓] สกวาที สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เป็นโลกิยะ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 
ส. เป็นรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นเวทนา ฯลฯ เป็นสัญญา ฯลฯ เป็นสังขาร ฯลฯ เป็นวิญญาณ หรือ? 
ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เป็นกามาวจร หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เป็นรูปาวจร หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เป็นอรูปาวจร หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๒๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เป็นโลกิยะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เป็นโลกุตตระ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ล้าอย่างนั้น ก็เป็นโลกิยะ น่ะสิ 
สัญญาเวทยิตกถา ที่ ๒ จบ 





พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 698 
สัญญาเวทยิตกถา ที่ ๓ 

[๑๖๒๕] สกวาที บุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงกระทำกาละ (ตาย) หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะอันเกิดในสมัยมีความตายเป็นที่สุด เวทนาอันเกิดในสมัยมีความ 
ตายเป็นที่สุด สัญญาอันเกิดในสมัยมีความตายเป็นที่สุด เจตนาอันเกิด 
ในสมัยมีความตายเป็นที่สุด จิตอันเกิดในสมัยมีความตายเป็นที่สุด 
ของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต อันเกิดในสมัยมีความตายเป็นที่สุด 
ของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ผัสสะ สัญญา เจตนา จิต อันเกิดในสมัยมีความตายเป็นที่สุด 
ของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้เข้า 
สัญญาเวทยิตนิโรธ พึงทำกาละ ดังนี้ 
[๑๖๒๖] ส. บุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงทำกาละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต ของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ มี 
อยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต ของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ไม่มี 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ไม่มีผัสสะ มีการทำกาละ บุคคลผู้ไม่มีเวทนา มีการทำกาละ ฯลฯ 
บุคคลผู้ไม่มีจิต มีการทำกาละ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 699 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้มีผัสสะ มีการทำกาละ ฯลฯ บุคคลผู้มี'จิต มีการทำกาละ มิใช่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้มีผัสสะ มีการทำกาละ ฯลฯ บุคคลผู้มี'จิต มีการทำกาละ 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงทำกาละดังนี้ 
[๑๖๒๗] ส. บุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตน้โรธ พึงทำกาละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ยาพิษพึงเข้าไป ศาตราพึงเข้าไป ไฟพึงเข้าไป ในกายของบุคคลผู้เข้า 
สัญญาเวทยิตนิโรธ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ยาพิษไม่พึงเข้าไป ศาตราไม่พึงเข้าไป ไฟไม , พึงเข้าไป ในกายของบุคคล 
ผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ยาพิษไม , พึงเข้าไป ศาตราไม่พึงเข้าไป ไฟไม่พึงเข้าไป ในกาย 
ของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้เข้าสัญญา 
เวทยิตนิโรธ พึงทำกาละ 

[๑๖๒๘] ส. บุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงทำกาละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ยาพิษพึงเข้าไป ศาตราพึงเข้าไป ไฟพึงเข้าไป ในกายของบุคคลผู้เข้า 
สัญญาเวทยิตนิโรธ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มิได้เข้านิโรธ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 700 

ป. บุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ไม่พึงทำกาละ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. นิยามอันเป็นเหตุนิยมว่า บุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนึโรธ ไม , พึงทำกาละ 
มีอยู่หรือ? 

ส. ไม่มี 

ป. หากว่า นิยามอันเป็นเหตุนิยมว่า บุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ไม , พึง 
ทำกาละ ไม , มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ไม , พึง 
ทำกาละ 

[๑๖๒๙] ส. บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณ ไม่พึงทำกาละ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นิยามอันเป็นเหตุนิยมว่า บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณ ไม่พึงทำ 
กาละ มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่มี 

ส. หากว่า นิยามอันเป็นเหตุนิยมว่า บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณ 
ไม , พึงทำกาละ ไม่มี ก็ต้องไม , กล่าวว่า บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณ 
ไม , พึงทำกาละ 

สัญญาเวทยิตกถา ที่ ๓ จบ 

อสัญญสัตลูปกากถา 

[๑๖๓๐] สกวาที สัญญาเวทยิตนึโรธสมาบัติ เป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห , งอสัญญสัตว์ 

หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. กุศลมูลคืออโลภะ กุศลมูลคืออโทสะ กุศลมูลคืออโมหะ ศรัทธา วิริยะ 
สติ สมาธิ ปัญญา ของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนึโรธ มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 701 

ส. กุศลมูลคืออโลภะ กุศลมูลคืออโทสะ ฯลฯ ปัญญาของบุคคลผู้เข้า 
สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ไม , มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า กุศลมูลคืออโลภะ กุศลมูลศึออโทสะ กุศลมูลคืออโมหะ 
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ของบุคคลผู้เข้าสัญญเวทยิตนิโรธ 
ไม , มี ก็ต้องไม , กล่าวว่า สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เป็นเหตุให้เข้าถึง 
ภพแห , งอสัญญสัตว์ 

[๑๖๓๑] ส. สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห , งอสัญญสัตว์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต ของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ 
มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต ของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ 
ไม , มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ไม่มีผัสสะก็มีการเจริญมรรคได้ ฯลฯ บุคคลผู้ไม่มีจิต ก็มีการเจริญ 
มรรคได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้มีผัสสะ มีการเจริญมรรคได้ ฯลฯ บุคคลมีจิต มีการเจริญมรรคได้ 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลผู้มีผัสสะ มีการเจริญมรรคได้ ฯลฯ บุคคลผู้มี'จิต มีการ 
เจริญมรรคได้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า สัญญาเวทยิตน้โรธสมาบัติ เป็นเหตุให้ 
เข้าถึงภพแห , งอสัญญสัตว์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 702 

[๑๖๓๒] ส. สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห่งอสัญญสัตว์ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. ชนเหล่าหนึ่งเหล่าใด เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ชนเหล่านั้นทั้งหมด เป็น 
ผู้เข้าถึงภพแห , งอสัญญสัตว์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๓๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห่ง 
อสัญญสัตว์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. แม้ในนิโรธสมาบัตินี้ ผู้เข้าก็ไม , มีสัญญา แม้ในภพแห่งอสัญญสัตว์นั้น 
ผู้เข้าถึงก็ไม , มีสัญญา มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า แม้ในนิโรธสมาบัตินี้ ผู้เข้าก็ไม , มีสัญญา แม้ในภพแห , งอสัตว์ 
นั้น ผู้เข้าถึงก็ไม่มีสัญญา ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าสัญญาเวท 
ยิตนิโรธสมาบัติ เป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห , งอสัญญสัตว์ 
อสัญญสัตลูปกากถา จบ 


กัมมูปจยกถา 

[๑๖๓๔] สกวาที กรรมเป็นอย่างหนึ่ง ความสั่งสมแห่งกรรม ก็เป็นอย่างหนึ่ง หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะเป็นอย่างหนึ่ง ความสั่งสมแห่งผัสสะก็เป็นอย่างหนึ่ง เวทนาเป็น 
อย่างหนึ่ง ความสั่งสมแห่งเวทนาก็เป็นอย่างหนึ่ง สัญญาเป็นอย่างหนึ่ง 
ความสั่งสมแห่งสัญญาก็เป็นอย่างหนึ่ง เจตนาเป็นอย่างหนึ่ง ความสั่งสม 
แห่งเจตนาก็เป็นอย่างหนึ่ง จิตเป็นอย่างหนึ่ง ความสั่งสมแห่งจิตก็เป็น 
อย่างหนึ่ง ศรัทธาเป็นอย่างหนึ่ง ความสั่งสมแห่งศรัทธาก็เป็นอย่างหนึ่ง 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 703 

วิริยะเป็นอย่างหนึ่ง ความสั่งสมแห่งวิริยะก็เป็นอย่างหนึ่ง สติเป็น 
อย่างหนึ่ง ความสั่งสมแห่งสดึก็เป็นอย่างหนึ่ง สมาธิเป็นอย่างหนึ่ง 
ความสั่งสมแห่งสมาธิก็เป็นอย่างหนึ่ง ปัญญาเป็นอย่างหนึ่ง ความสั่งสม 
แห่งปัญญาก็เป็นอย่างหนึ่ง ราคะเป็นอย่างหนึ่ง ความสั่งสมแห่งราคะก็ 
เป็นอย่างหนึ่ง ฯลฯ อโนตตัปปะเป็นอย่างหนึ่ง ความสั่งสมแห่ง 
อโนตตัปปะก็เป็นอย่างหนึ่ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๓๕] ส. กรรมเป็นอย่างหนึ่ง ความสั่งสมแห่งกรรมก็เป็นอย่างหนึ่ง หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสั่งสมแห่งกรรม เกิดพร้อมกับกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความสั่งสมแห่งกรรม เกิดพร้อมกับกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสั่งสมแห่งกรรมที่เป็นกุศล เกิดพร้อมกับกรรมที่เป็นกุศล หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความสั่งสมแห่งกรรมที่เป็นกุศล เกิดพร้อมกับกรรมที่เป็นกุศล หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสั่งสมแห่งกรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา เกิดพร้อมกับกรรมที่ 
สัมปยุตด้วยสุขเวทนา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความสั่งสมกรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา ฯลฯ ที่สัมปยุตด้วยอทุกขม 
สุขเวทนา เกิดพร้อมกับกรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความสั่งสมแห่งกรรม เกิดพร้อมกับกรรม หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 704 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ความสั่งสมแห่งกรรมที่เป็นอกุศล เกิดพร้อมกับกรรมที่เป็นอกุศล หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความสั่งสมแห่งกรรมที่เป็นอกุศล เกิดพร้อมกับกรรมที่เป็นอกุศล หรือ? 
ป. ลูกแล้ว 

ส. ความสั่งสมแห่งกรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา เกิดพร้อมกับกรรมที่ 
สัมปยุตด้วยสุขเวทนา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความสั่งสมแห่งกรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา ฯลฯ ที่สัมปยุตด้วยอทุก 
ขมสุขเวทนา เกิดพร้อมกับกรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๓๖] ส. กรรมเกิดพร้อมกับจิต และกรรมที่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ความสั่งสมแห่งกรรมเกิดพร้อมกับจิต และความสั่งสมแห่งกรรมมี 
อารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความสั่งสมแห่งกรรมเกิดพร้อมกับจิต แต่ความสั่งสมแห่งกรรมไม่มี 
อารมณ์ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. กรรมเกิดพร้อมกับจิต แต่กรรมไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๓๗] ส. กรรมเกิดพร้อมกับจิต และเมื่อจิตดับ กรรมก็ทำลายไป หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 705 

ส. ความสั่งสมแห่งกรรม เกิดพร้อมกับจิต และเมื่อจิตดับ การสั่งสมแห่ง 
กรรม ก็ทำลายไป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๓๘] ส. ความสั่งสมแห่งกรรมเกิดพร้อมกับจิต แต่เมื่อจิตดับ ความสั่งสมแห่ง 
กรรมไม่ทำลายไป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมเกิดพร้อมกับจิต แต่เมื่อจิตดับ กรรมไม่ทำลายไป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อกรรมมี ความสั่งสมแห่งกรรมก็มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมอันนั้น ความสั่งสมแห่งกรรมก็อันนั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อกรรมมี การสั่งสมแห่งกรรมก็มี และวิบากก็เกิดจากความสั่งสมแห่ง 
กรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมอันนัน ความสังสมแห่งกรรมกอันนันแหละ วิบากแห่งกรรมกอัน 
นั้นแหละ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เมื่อกรรมมี ความสั่งสมแห่งกรรมก็มี และวิบากก็เกิดจากความสั่งสม 
แห่งกรรม ทั้งวิบากก็มีอารมณ์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความสั่งสมแห่งกรรม มีอารมณ์หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความสั่งสมแห่งกรรม ไม , มีอารมณ์หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 706 


ป. ลูกแล้ว 

ส. วิบาก ไม่มีอารมณ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กรรมเป็นอย่างหนึ่ง ความสั่งสมแห่งกรรมก็เป็นอย่างหนึ่ง หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรปุณณะ บุคคลบางคนในโลกนี้สร้าง 
สมกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้าง ที่ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง 
สร้างสมวจีสังขาร ฯลฯ มโนสังขาร ที่มีความเบียดเบียนบ้าง ที่ไม่มี 
ความเบียดเบียนบ้าง บุคคลนั้น ครั้นสร้างสมกายสังขารที่มีความ 
เบียดเบียนบ้าง ที่ไม , มีความเบียดเบียนบ้าง สร้างสมวจีสังขาร ฯลฯ 
มโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้าง ที่ไม่มีความเบียดเบียนบ้างแล้ว 
ย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้าง ที่ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง 
ผัสสะทั้งหลาย ที่มีความเบียดเบียนบ้าง ที่ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง 
ย่อมลูกต้อง บุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้าง ที่ไม่มีความ 
เบียดเบียนบ้าง บุคคลนั้นเป็นผู้อันผัสสะทั้งหลาย ที่มีความเบียดเบียน 
บ้าง ที่ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ลูกต้องแล้ว ย่อมเสวยเวทนาที่มี 
ความเบียดเบียนบ้าง ที่ไม , มีความเบียดเบียนบ้าง มีสุขและทุกข์ 
เกลือกกลั้วดังที่มนุษย์ เทวดาบางจำพวก และรินิปาติกะบางจำพวก 
เป็นอยู่ ดูกรปุณณะ ความเข้าถึงแห่งสัตว์น้อยใหญ่เป็นอย่างนี้แล 
เขาทำกรรมใด ย่อมเข้าถึงด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมลูกต้อง 
บุคคลผู้เข้าถึงแล้วนี้ดูกรปุณณะ เรากล่าวเรา สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ 
รับมรดกแห่งกรรม แบ้ด้วยประการฉะนี้ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่ 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 707 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่า กรรมเป็นอย่างหนึ่ง ความสั่งสมแห่งกรรม 
ก็เป็นอย่างหนึ่ง 

กัมมูปจยกถา จบ 


วรรคที่ ๑๕ จบ 
ตติยปัณณาสก์ จบ 


วรรคที่ ๑๖ 
นิคคหกถา 

[๑๖๓๙] สกวาที บุคคลอื่น ข่มจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นข่มได้ว่า จิตของบุคคลอื่นอย่ากำหนัด อย่างประดุษร้าย อย่า 
หลง อย่าเศร้าหมอง ดังนี้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลอื่นข่มจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นข่มได้ว่า ผัสสะที่เกิดขึ้นแล้วแก่บุคคลอื่น อย่าดับไปเลย 
ดังนี้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลอื่นข่มได้ว่า เวทนาที่เกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ สัญญาที่เกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ 
เจตนาที่เกิดขึ้นแล้ว จิตที่เกิดขึ้นแล้ว ศรัทธาที่เกิดแล้ว วิริยะที่เกิดขึ้น 
แล้วสติที่เกิดขึ้นแล้ว สมาธิที่เกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ ปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วแก , 
บุคคล อื่น อย่าดับไปเลย ดังนี้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 708 

[๑๖๔๐] ส. บุคคลอื่นข่มจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นละราคะ ละโทสะ ฯลฯ ละอโนตดัปปะ เพื่อประโยชน์แก , 

บุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๔๑] ส. บุคคลอื่นข่มจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นเจริญมรรค เจริญสติปัฏฐาน ฯลฯ เจริญโพชฌงค์ เพื่อประโยชน์ 
แก่บุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๔๒] ส. บุคคลอื่นย่อมข่มจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นกำหนดรู้ทุกข์ ละสมุทัย ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธ ยังมรรคให้เกิด 
เพื่อประโยชน์ แก่บุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๔๓] ส. บุคคลอื่นข่มจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นเป็นผู้ทำแก่บุคคลอื่น สุขและทุกข์คนอื่นทำให้ คนหนึ่งทำ 
อีกคนหนึ่งเสวยผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๔๔] ส. บุคคลอื่นข่มจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลทำบาปด้วยตนเอง ย่อมเศร้าหมอง 
ด้วยตนเทียว ไม่ทำบาปด้วยตน ย่อมหมดจดด้วยตนเทียว ความ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 709 

หมดจด ความไม , หมดจด เป็นของเฉพาะตน คนอื่นจะยังคนอื่นให้ 
หมดจดไม , ได้ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้นก็ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลอื่นข่มจิตเพื่อบุคคลอื่นได้ ดังนี้ 
[๑๖๔๕] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลอื่นข่มจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ชนผู้บรรลุความเป็นผู้มีกำลังมีอยู่ ชนซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญมีอยู่ มิใช่ 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า ชนผู้'บรรลุความเป็นผู้มีกำลังมีอยู่ ชนซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญมีอยู่ 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า บุคคลอื่นข่มจิตของบุคคลอื่นได้ 
นิคคหกถา จบ 


ปัคคหกถา 

[๑๖๔๖] สกวาที บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นประคองได้ว่า จิตของบุคคลอื่นอย่ากำหนัด อย่าประทุษร้าย 
อย่าหลง อย่าเศร้าหมอง ดังนี้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๔๗] ส. บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นยังกุศลมูลคืออโลภะให้เกิด ยังกุศลมูลศึออโทสะให้เกิด ยัง 
กุศลมูลศึออโมหะให้เกิด ยังศรัทธาให้เกิด ยังวิริยะให้เกิด ยังสติ 
ให้เกิด ยังสมาธิให้เกิด ยังปัญญาให้เกิด แก่บุคคลอื่นได้ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 710 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๔๘] ส. บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นประคองไว้ได้ว่า ผัสสะที่เกิดขึ้นแล้วแก่บุคคลอื่น อย่าดับไปเลย 
ดังนี้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลอื่นประคองไว้ได้ว่า เวทนาที่เกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ ปัญญาที่เกิดขึ้นแล้ว 
แก่บุคคลอื่น อย่าดับไปเลย ดังนี้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๔๙] ส. บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นละราคะ ละโทสะ ละโมหะ ฯลฯ ละอโนตตัปปะ เพื่อ 
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๕๐] ส. บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นเจริญมรรค เจริญสติปัฏฐาน ฯลฯ เจริญโพชฌงค์ เพื่อ 
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๕๑] ส. บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นกำหนดรู้ทุกข์ ฯลฯ ยังมรรคให้เกิดเพื่อประโยชน์แก่บุคคล 
อื่นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 711 

[๑๖๕๒] ส. บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นเป็นผู้ทำแก่บุคคลอื่น สุขและทุกข์คนอื่นทำให้ คนหนึ่งทำคน 
หนึ่งเสวยผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บุคคลทำบาปด้วยตน ฯลฯ คนอื่นยัง 
คนอื่นให้หมดจดไม , ได้ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้นก็ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลอื่นประคองชิตของบุคคลอื่นได้ 
[๑๖๕๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ชนผู้'บรรลุความเป็นผู้มีกำลังมีอยู่ ชนซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญมีอยู่ มิใช่ 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า ชนผู้'บรรลุความเป็นผู้มีกำลังมีอยู่ ชนซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญมีอยู่ 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได้ 
ปัคคหกถา จบ 


สุขานุปปทานกถา 

[๑๖๕๔] สกวาที บุคคลอื่นส่งความสุขให้บุคคลอื่นได้ หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นล่งความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นได้ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 712 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลอื่นส่งความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นไม , ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นล่งความสุขให้แก่บุคคลอื่นไม , ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลอื่นส่งความสุขให้แก่บุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นส่งความสุขของตนให้แก , บุคคลอื่นหรือ ล่งความสุขของคน 
อื่นๆ หรือ ล่งความสุขของบุคคลผู้รับนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลอื่นส่งความสุขของตนให้แก , บุคคลอื่นก็ไม่ใช่ ล่งความสุขของคน 
อื่นๆ ก็ไม , ใช่ ล่งความสุขของบุคคลผู้รับนั้นก็ไม่ใช่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลอื่นส่งความสุขของตนให้บุคคลอื่นก็ไม , ใช่ ส่งความสุข 
ของคนอื่นๆ ก็ไม , ใช่ ล่งความสุขของบุคคลผู้รับนั้นก็ไม่ใช่ ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า บุคคลอื่นล่งความสุขให้แก่บุคคลอื่นได้ 
[๑๖๕๕] ส. บุคคลอื่นส่งความสุขให้แก่บุคคลอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลอื่นเป็นผู้ทำแก่บุคคลอื่น สุขและทุกข์คนอื่นทำให้ คนหนึ่งทำ อีก 
คนหนึ่งเสวยผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๕๖] ส. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลอื่นล่งความสุขให้แก , คนอื่นได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 713 

ส. ท่านพระอุทายีได้กล่าวคำนี้ว่า พระผู้มีพระภาคของเราทรงขจัด 
ทุกขธรรมทั้งหลายแก่ชนเป็นอันมากหนอ พระผู้มีพระภาคของเรา 
ทรงประทานสุขธรรมทั้งหลายแก , ชนเป็นอันมากหนอ พระผู้มีพระ 
ภาคของเรา ทรงขจัดอกุศลธรรมทั้งหลายแก , ชนเป็นอันมากหนอ 
พระผู้มีพระภาคของเราทรงประทานกุศลธรรมทั้งหลายแก , ชนเป็นอัน 
มากหนอ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น บุคคลอื่นก็ส่งความสุขแก่บุคคลอื่นได้ น่ะสิ 
สุขานุปปทานกถา จบ 


อธิคัยหมนสิการกถา 

[๑๖๕๗] สกวาที มนสิการรวบยอดได้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. รู้ชัดซึ่งจิตนั้นด้วยจิตนั้นได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. รู้ชัดซึ่งจิตนั้นด้วยชิตนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รู้ชัดซึ่งจิตนั้นด้วยชิตนั้นว่า จิต ดังนี้ได้หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ผู้ชัดซึ่งจิตนั้นด้วยจิตนั้นว่า จิต ดังนั้ได้ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

1 ะ ๘| , .ะ* 

ส. ชิตนันเป็นอารมณ์ของจิตนัน หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 714 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. จิตนั้นเป็นอารมณ์ของจิตนั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถูกต้องผัสสะนั้นด้วยผัสสะนั้น ฯลฯ ด้วยเวทนานั้น ฯลฯ ด้วยสัญญา 
นั้น ฯลฯ ด้วยเจตนานั้น ฯลฯ ด้วยชิตนั้น ฯลฯ ด้วยวิตกนั้น ฯลฯ 
ด้วยวิจารนั้น ฯลฯ ด้วยปีตินั้น ฯลฯ ด้วยสติ ฯลฯ รู้ชัดปัญญานั้น 
ด้วยปัญญานั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กำลังมนสิการอดีตว่า อดีต ดังนี้อยู่ ก็มนสิการอนาคตว่าอนาคต ดังนี้ได้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กำลังมนสิการอดีตว่า อดีต ดังนี้อยู่ ก็มนสิการอนาคตว่าอนาคต ดังนี้ได้ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมกันแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งชิต ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กำลังมนสิการอดีตว่า อดีต ดังนี้อยู่ ก็มนสิการปัจจุบันว่าปัจจุบัน 
ดังนี้ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กำลังมนสิการอดีตว่า อดีต ดังนี้อยู่ ก็มนสิการปัจจุบันว่าปัจจุบัน ดังนี้ได้ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมกันแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งจิต ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 715 

ส. กำลังมนสิการอดีตว่า อดีต ดังนี้อยู่ ก็มนสิการอนาคตว่าอนาคต ดังนี้ได้ 
มนสิการปัจจุบันว่า ปัจจุบัน ดังนี้ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนี้น ฯลฯ 

ส. กำลังมนสิการอดีตว่า อดีต ดังนี้อยู่ ก็มนสิการอนาคตว่าอนาคต ดังนี้ได้ 
มนสิการปัจจุบันว่า ปัจจุบัน ดังนี้ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมกันแห่งผัสสะ ๓ ฯลฯ แห่งจิต ๓ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กำลังมนสิการอนาคตว่า อนาคต ดังนี้อยู่ ก็มนสิการอดีตว่าอดีต ดังนี้ได้ 
หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กำลังมนสิการอนาคตว่า อนาคต ดังนี้อยู่ ก็มนสิการอดีตว่า อดีต 
ดังนี้ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมกันแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งจิต ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กำลังมนสิการอนาคตว่า อนาคต ดังนี้อยู่ ก็มนสิการปัจจุบันว่า ปัจจุบัน 
ดังนี้ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กำลังมนสิการอนาคตว่า อนาคต ดังนี้อยู่ ก็มนสิการปัจจุบันว่า ปัจจุบัน 
ดังนี้ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งจิต ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 716 

ส. กำลังมนสิการอนาคตว่า อนาคต ดังนี้อยู่ ก็มนสิการอดีตว่าอดีต ดัง 
นี้ได้ มนสิการปัจจุบันว่า ปัจจุบัน ดังนี้ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนี้น ฯลฯ 

ส. กำลังมนสิการอนาคตว่า อนาคต ดังนี้อยู่ ก็มนสิการอดีตว่า อดีต ดัง 
นี้ได้ มนสิการปัจจุบันว่า ปัจจุบัน ดังนี้ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมแห่งผัสสะ ๓ ฯลฯ แห่งจิต ๓ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กำลังมนสิการปัจจุบันว่า ปัจจุบัน ดังนี้อยู่ ก็มนสิการอดีตว่า อดีต 
ดังนี้ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนี้น ฯลฯ 

ส. กำลังมนสิการปัจจุบันว่า ปัจจุบัน ดังนี้อยู่ ก็มนสิการอดีตว่า อดีต 
ดังนี้ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งจิต ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กำลังมนสิการปัจจุบันว่า ปัจจุบัน ดังนี้อยู่ ก็มนสิการอนาคตว่า อนาคต 
ดังนี้ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนี้น ฯลฯ 

ส. กำลังมนสิการปัจจุบันว่า ปัจจุบัน ดังนี้อยู่ ก็มนสิการอนาคตว่า 
อนาคต ดังนี้ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งจิต ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 717 

ส. กำลังมนสิการปัจจุบันว่า ปัจจุบัน ดังนี้อยู่ ก็มนสิการอดีตว่า อดีต 
ดังนี้ได้ มนสิการอนาคตว่า อนาคต ดังนี้ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กำลังมนสิการปัจจุบันว่า ปัจจุบัน ดังนี้อยู่ ก็มนสิการอดีตว่า อดีต 
ดังนี้ได้ มนสิการอนาคตว่า อนาคต ดังนี้ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นการประชุมกันแห่งผัสสะ ๓ ฯลฯ แห่งจิต ๓ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๕๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า มนสิการรวบยอดได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า เมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งหลาย 
ไม , เที่ยง เมื่อนั้น ย่อมหน่ายในทุกข์ นี่เป็นทางแห่งวิสุทธิ เมื่อใด 
เห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ เมื่อนั้น ย่อมหน่ายในทุกข์ 
นี่ทางแห่งริสุทธิ เมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา 
เมื่อนั้น ย่อมหน่ายในทุกข์ นี่ทางแห่งริสุทธิดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น ก็มนสิการรวบยอดได้น่ะสิ 
อธิลัยหมนสิการกถา จบ 


รูปังเหตูติกถา 

[๑๖๕๙] สกวาที รูปเป็นเหตุ หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 718 

ส. เป็นเหตุ คือ อโลภะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นเหตุ คือ อโทสะ ฯลฯ เป็นเหตุ คือ อโมหะ เป็นเหตุ คือ 
โลภะ เป็นเหตุ คือ โทสะ เป็นเหตุ คือ โมหะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูป เป็นเหตุ หรือ? 

ป. ถกแล้ว 

1 . , * * 1 *,, 1 

ส. รูปเป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตังใจแห่งรูปนันมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูปนั้น ไม่มี 
มิใช่หรือ? 

ป. ถกแล้ว 

ส. หากว่า รูปเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตังใจแห่งรูปนัน 
ไม , มี ก็ต้องไม , กล่าวว่า รูปเป็นเหตุ 

[๑๖๖๐] ป. อโลภะเป็นเหตุ เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่ง 
อโลภะนั้น มีอยู่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปเป็นเหตุ เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูปนั้น 
มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อโทสะเป็นเหตุ อโมหะเป็นเหตุ โลภะเป็นเหตุ โทสะเป็นเหตุ โมหะ 
เป็นเหตุ เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งโมหะนั้น 
มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 719 

ส. รูปเป็นเหตุ เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูปนั้น 
มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๖๑] ส. รูปเป็นเหตุ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่ง 
รูปนั้น ไม , มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อโลภะเป็นเหตุ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ 
แห , งอโลภะนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปเป็นเหตุ แต่เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูป 
นั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อโทสะเป็นเหตุ อโมหะเป็นเหตุ โลภะเป็นเหตุ โทสะเป็นเหตุ โมหะ 
เป็นเหตุ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งโมหะนั้น 
ไม , มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๖๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นเหตุหรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

1 1 ะ ๘| .. 0 , 11 

ป. มหาภูตรูปทังหลาย เป็นเหตุ โดยเป็นทีอาศัยแห่งอุปาทายรูปทังหลาย 

มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า มหาภูตเป็นเหตุโดยเป็นที่อาศัยแห่งอุปาทายรูปทั้งหลาย ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า รูปเป็นเหตุ 
รปังเหตติกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 720 
รูปังสเหตุกันติกถา 

[๑๖๖๓] สกวาที รูปเป็นธรรมที่มีเหตุ หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. รูปเป็นธรรมมีเหตุ โดยเหตุคืออโลภะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปเป็นธรรมมีเหตุ โดยเหตุคืออโทสะ ฯลฯ โดยเหตุคือ อโมหะ ฯลฯ 
โดยเหตุคือโลภะ ฯลฯ โดยเหตุคือโทสะ ฯลฯ โดยเหตุคือโมหะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวว่าอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๖๔] ส. รูปเป็นธรรมมีเหตุหรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

1 . , * * 11 *, 11 , 1 

ส. รูปเป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตังใจแห่งรูปนัน มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูปนั้นไม่มี มิใช่ 
หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

, 8 , 83 V V 

ส. หากว่า รูปเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตังใจแห่งรูปนันไม่ 
มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า รูปเป็นธรรมมีเหตุ 

[๑๖๖๕] ส. อโลภะเป็นธรรมมีเหตุ เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่ง 
อโลภะนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. รูปเป็นธรรมมีเหตุ เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่ง 
รูปนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 721 

ส. อโทสะเป็นธรรมมีเหตุ ฯลฯ อโมหะ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา 
โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ 
เป็นธรรมมีเหตุ มีธรรมเป็นอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่ง 
อโนตตัปปะนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปเป็นธรรมมีเหตุ เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูป 
นั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๖๖] ส. รูปเป็นธรรมมีเหตุ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ 
แห่งรูปนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อโลภะเป็นธรรมมีเหตุ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความ 
ตั้งใจแห , งอโลภะนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปเป็นธรรมมีเหตุ แต่เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ 
แห่งรูปนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อโทสะเป็นธรรมมีเหตุ ฯลฯ อโนตดัปปะเป็นธรรมมีเหตุ แต่เป็นธรรมไม่ 
มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห , งอโนตตัปปะนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๖๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นธรรมมีเหตุ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปเป็นธรรมมีปัจจัย มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 722 


ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า รูปเป็นธรรมมีปัจจัย ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า รูปเป็น 
ธรรมมีเหตุ 

รูปังสเหตุกันติกถา จบ 


รูปังกุสลากุสลันติกถา 
[๑๖๖๘] สกวาที เป็นรูปกุศล หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. รูปเป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความดังใจแห่งรูปนัน มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูปนั้น ไม่มี มิใช่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

, ๔ ^ V V 

ส. หากว่า รูปเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตังใจแห่งรูปนัน ไม่ 
มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า รูปเป็นกุศล 

[๑๖๖๙] ส. อโลภะเป็นกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่ง 
อโลภะนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปเป็นกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูปนั้น มี 
อยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อโทสะเป็นกุศล ฯลฯ อโมหะเป็นกุศล ฯลฯ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 
ฯลฯ ปัญญา เป็นกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่ง 
ปัญญานั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 723 

ส. รูปเป็นกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูปนั้นมี 

อยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๗๐] ส. รูปเป็นกุศล แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูป 
นั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อโลภะเป็นกุศล แต่เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่ง 
อโลภะนั้นไม่มี หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปเป็นกุศล แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูป 
นั้นไม่มี หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. อโทสะเป็นกุศล ฯลฯ ปัญญาเป็นกุศล แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความ 
นึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งปัญญานั้นไม่มี หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๗๑] ส. รูปเป็นอกุศล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

1 . , * * 1 *,, 1 

ส. รูปเป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตังใจแห่งรูปนันมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปเป็นธรรมไม , มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูปนั้นไม่มี มิใช่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า รูปเป็นธรรมไม , มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูป 
นั้นไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า รูปเป็นอกุศล ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 724 

[๑๖๗๒] ส. โลภะเป็นอกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่ง 
โลภะนั้น มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปเป็นอกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูป 
นั้นมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เป็นอกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห , งอโนตตัปปะนั้น มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปเป็นอกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่ง 
รูปนั้น มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๗๓] ส. รูปเป็นอกุศล แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ 
แห่งรูปนั้น ไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โลภะเป็นอกุศล แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ 
แห่งโลภะนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปเป็นอกุศล แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่ง 
รูปนั้นไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ อโนตดัปปะ เป็นอกุศล แต่เป็นธรรม 
ไม , มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห , งอโนตัปปะนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 725 

[๑๖๗๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้างหรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กายกรรม วจีกรรม เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง มิใช่หรือ 
ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า กายกรรม วจีกรรม เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้างด้วยเหตุนั้น 
นะท่านจึงต้องกล่าวว่า รูปเป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง 
รูปังกุสลากุสลันติกถา จบ 


รูปังวิปาโกดึกถา 

[๑๖๗๕] สกวาที รูปเป็นวิบาก หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. รูปเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา เป็นที่ตั้งแห่ง 
อทุกขมสุขเวทนา สัมปยุตด้วยสุขเวทนา สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา 
สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา สัมปยุตด้วยผัสสะ ฯลฯ สัมปยุตด้วยจิต 
เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูปนั้น มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา ไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา ฯลฯ เป็น 
ธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูปนั้น ไม่มี มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

1 1 ,,,* - 1 14 . V 1 

ส. หากว่า รูปไม่เป็นทีดังแห่งสุขเวทนา ไม่เป็นทีตังแห่งทุกขเวทนา ฯลฯ 
เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูปนั้นไม่มี ก็ 
ต้องไม่กล่าวว่า รูปเป็นวิบาก 

[๑๖๗๖] ส. ผัสสะเป็นวิบาก ผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา 
ฯลฯ เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งผัสสะนั้น 
มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 726 

ส. รูปเป็นวิบาก รูปเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา ฯลฯ 
เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูปนั้นมีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๗๗] ส. รูปเป็นวิบาก แต่รูปไม , เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา ไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา 
ฯลฯ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่งรูปนั้น ไม่มี 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผัสสะเป็นวิบาก แต่ผัสสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา ไม , เป็นที่ตั้งแห่ง 
ทุกขเวทนา ฯลฯ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ 
แห่งผัสสะนั้น ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๗๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นวิบาก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ธรรมคือจิตและเจตสิก ที่บังเกิดขึนเพราะความที่บุคคลได้ทำกรรมไว้ เป็น 
วิบาก มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า ธรรมคือจิต และเจตสิก ที่บังเกิดขึ้นเพราะบุคคลได้ทำกรรมไว้ 
เป็นวิบาก ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า รูปที่บังเกิดขึ้นเพราะความ 
ที่บุคคลได้ทำกรรมไว้เป็นวิบาก 
รูปังวิปาโกติกถา จบ 

รูปังรูปาวจรารูปาวจรันติกถา 
[๑๖๗๙] สกวาที รูปเป็นรูปาวจรมีอยู่หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 727 

ส. รูปเป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ เป็นธรรมแสวงหาอุปบัติ เป็นธรรมเครื่อง 
อยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม สหรคต เกิดร่วม ระคน สัมปยุต เกิดด้วย 
กัน ดับด้วยกัน มีวัตถุเป็นอันเดียวกัน มีอารมณ์อันเดียวกัน กับจิต 
ดวงแสวงหาสมาบัติ กับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ กับจิตเครื่องอยู่เป็นสุข 
ในทิฏฐธรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปไม่เป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ ไม่เป็นธรรมแสวงหาอุปบัติ ไม่เป็น 
ธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม จะเป็นธรรมสหรคต เกิดร่วม ระคน 
สัมปยุต เกิดด้วยกัน ดับด้วยกัน มีวัตถุเป็นอันเดียวกัน มีอารมณ์ 
เป็นอันเดียวกัน กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ ก็หามิได้ กับชิตดวงแสวง 
หาอุปบัติ ก็หามิได้ กับจิตเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได้ 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า รูปไม่เป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ ไม่เป็นธรรมแสวงหาอุปบัติ 
ไม , เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม จะเป็นธรรมสหรคต ฯลฯ 
มีอารมณ์อันเดียวกัน ฯลฯ กับจิตเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ก็หา 
มิได้ ก็ต้องไม , กล่าวว่า รูปเป็นรูปาวจรมีอยู่ 
[๑๖๘๐] ส. รูปเป็นอรูปาวจรมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปเป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ เป็นธรรมแสวงหาอุปบัติ เป็นธรรมเครื่อง 
อยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม สหรคต เกิดร่วม ระคน สัมปยุต เกิดขึ้น 
ด้วยกัน ดับด้วยกัน มีวัตถุเป็นอันเดียวกัน มีอารมณ์เป็นอันเดียวกัน 
กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ กับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ กับจิตเครื่องอยู่ 
เป็นสุขในทิฏฐธรรม หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 728 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปไม่เป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ ไม่เป็นธรรมแสวงหาอุปบัติ ไม่เป็นธรรม 
เครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม จะเป็นธรรมสหรคต ฯลฯ มีอารมณ์ 
เป็นอันเดียวกัน ฯลฯ กับจิตเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได้ 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า รูปไม่เป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ ไม่เป็นธรรมแสวงหาอุปบัติ 
ไม่เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม จะเป็นธรรมสหรคต ฯลฯ 
มีวัตถุเป็นอันเดียวกัน มีอารมณ์เป็นอันเดียวกัน ฯลฯ กับจิตเครื่องอยู่ 
เป็นสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได้ ก็ต้องไม , กล่าวว่า รูปเป็นอรูปาวจรมีอยู่ 
[๑๖๘๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นรูปาวจรมีอยู่ รูปเป็นอรูปาวจรมีอยู่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปที่บังเกิด เพราะความที่บุคคลได้ทำกรรมส่วนกามาจรไว้ เป็นกามาวจร 
มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า รูปที่บังเกิด เพราะความที่บุคคลได้ทำกรรมส่วนกามาวจรไว้ เป็น 
กามาวจร ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า รูปที่บังเกิดขึ้นเพราะความ 
ที่บุคคลได้ทำกรรมส่วนรูปาวจรไว้ เป็นรูปาวจร รูปที่บังเกิด เพราะความ 
ที่บุคคลได้ทำกรรมส่วนอรูปาวจรไว้ เป็นอรูปาวจร 
รูปังรูปาวจรรูปาวจรันตึกถา จบ 

รูปราโค รูปธาตุปริยาปันโนติอาทิกถา 
[๑๖๘๒] สกวาที ความกำหนัดในรูปนับเนื่องในรูปธาตุ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 729 

ส. ความกำหนัดในรูป เป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ เป็นธรรมแสวงหาอุปบัติ 
เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม สหรคต เกิดร่วม ระคน สัมปยุต 
เกิดด้วยกัน ดับด้วยกัน มีวัตถุเป็นอันเดียวกัน มีอารมณ์เป็นอันเดียว 
กัน กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ กับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ กับจิตเครื่อง 
อยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความกำหนัดในรูป ไม่เป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ ไม่เป็นธรรมแสวงหา 
อุปบัติ ไม , เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม จะเป็นธรรม 
สหรคต ฯลฯ มีวัตถุเป็นอันเดียวกัน มีอารมณ์เป็นอันเดียวกัน ฯลฯ 
กับจิตเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได้ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความกำหนัดในรูป ไม่เป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ ไม่เป็นธรรม 
แสวงหาอุปบัติ ไม่เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม จะเป็นธรรม 
สหรคต ฯลฯ มีวัตถุเป็นอันเดียวกัน มีอารมณ์เป็นอันเดียวกัน ฯลฯ 
กับจิตเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ความ 
กำหนัดในรูปนับเนื่องในรูปธาตุ 
[๑๖๘๓] ส. ความกำหนัดในรูป นับเนื่องในรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความกำหนัดในเสียงนับเนื่องในสัททธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความกำหนัดในรูปนับเนื่องในรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 730 

ส. ความกำหนัดในกลิ่น ฯลฯ ความกำหนัดในรส ฯลฯ ความกำหนัดใน 
โผฏฐัพพะ นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๘๔] ส. ความกำหนัดในเสียง ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในสัททธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความกำหนัดในรูป ไม , ว่าพึงกล่าวว่า นับเนื่องในรูปธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความกำหนัดในกลิ่น ฯลฯ ความกำหนัดในรส ฯลฯ ความกำหนัดใน 
โผฏฐัพพะ ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความกำหนัดในรูป ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในรูปธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๘๕] ส. ความกำหนัดในอรูปนับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความกำหนัดในอรูป ไม่พึงกล่าวว่านับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความกำหนัดในอรูป นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความกำหนัดในอรูป เป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ เป็นธรรมแสวงหาอุปบัติ 
เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม สหรคต เกิดร่วม ระคน สัมปยุต 
เกิดด้วยกัน ดับด้วยกัน มีวัตถุเป็นอันเดียวกัน มีอารมณ์เป็นอันเดียวกัน 
กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ กับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ กับจิตเครื่อง 
อยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 731 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความกำหนัดในอรูป ไม่เป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ ไม่เป็นธรรมแสวงหา 
อุปบัติ ไม , เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม เป็นธรรมสหรคต 
ฯลฯ มีวัตถุเป็นอันเดียวกัน มีอารมณ์เป็นอันเดียวกัน ฯลฯ กับจิต 
เครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได้ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความกำหนัดในรูป ไม่เป็นธรรมแสวงหาสมาบัติ ไม่เป็นธรรม 
แสวงหาอุปบัติ ไม่เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐิธรรม จะเป็น 
ธรรมสหรคต เกิดร่วม ระคน สัมปยุต เกิดด้วยกัน ดับด้วยกัน 
มีวัตถุเป็นอันเดียวกัน มีอารมณ์เป็นอันเดียวกัน กับจิตดวงแสวงหา 
สมาบัติ ก็หามิได้กับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ ก็หามิได้ กับชิตเครื่อง 
อยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ความกำหนัดในอรูป 
นับเนื่องในอรูปธาตุ 

[๑๖๘๖] ส. ความกำหนัดในอรูป นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความกำหนัดในเสียง นับเนื่องในสัททธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความกำหนัดในอรูป นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความกำหนัดในกลิ่น ฯลฯ ความกำหนัดในรส ฯลฯ ความกำหนัดใน 
โผฏฐัพพะ นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๘๗] ส. ความกำหนัดในเสียง ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในสัททธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 732 

ส. ความกำหนัดในอรูป ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความกำหนัดในกลิ่น ฯลฯ ความกำหนัดในรส ฯลฯ ความกำหนัดใน 
โผฏฐัพพะ ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความกำหนัดในอรูป ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๖๘๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ความกำหนัดในรูป นับเนื่องในรูปธาตุ ความกำหนัดใน 
อรูป นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ความกำหนัดในกาม นับเนื่องในกามธาตุ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า ความกำหนัดในกาม นับเนื่องในกามธาตุ ด้วยเหตุนั้นนะท่าน 
จึงต้องกล่าวว่า ความกำหนัดในรูป นับเนื่องในรูปธาตุ ความกำหนัด 
ในอรูป นับเนื่องในอรูปธาตุ 

รูปราโค รูปธาตุปริยาปันโน อรูปราโค อรูปธาตุปริยาปันโนติกถา จบ 
วรรคที่ ๑๖ จบ 


วรรคที่ ๑๗ 

อัตถิ อรหโต ปุญญปจโยดึกถา 
[๑๖๘๙] สกวาที พระอรหันต์มีการสะสมบุญ หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์มีการสะสมบาป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 733 

ส. พระอรหันต์ไม่มีการสะสมบาป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ไม่มีการสะสมบุญ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๙๐] ส. พระอรหันต์มีการสะสมบุญ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ยังสร้างสมบุญญาภิสังขาร ยังสร้างสมอาเนญชากิสังขาร 
ยังทำกรรมที่เป็นไปเพื่อคติ เพื่อภพ เพื่อความเป็นใหญ่ เพื่อความเป็น 
อธิบดี เพื่อสมบัติใหญ่ เพื่อบริวารมาก เพื่อความงามในเทพ เพื่อความ 
งามในมนุษย์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๙๑] ส. พระอรหันต์มีการสะสมบุญ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ยังสะสมอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์เลิกสะสมอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ละขาดอยู่หรือ ฯลฯ พระอรหันต์ยังถือมั่นอยู่หรือ ฯลฯ 
พระอรหันต์ชำระล้างอยู่หรือ ฯลฯ พระอรหันต์หมักหมมอยู่หรือ ฯลฯ 
พระอรหันต์กำจัดอยู่หรือ ฯลฯ พระอรหันต์อบอวลอยู่หรือ? ฯลฯ 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์สั่งสมอยู่ก็ไม , ใช่ เลิกสั่งสมอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็นผู้เลิกสะสม 
แล้ว ดำรงอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 734 

ส. หากว่า พระอรหันต์สั่งสมอยู่ก็ไม , ใช่ เลิกสั่งสมอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็นผู้เลิก 
สะสมแล้วดำรงอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระอรหันต์มีการสะสมบุญ 
[๑๖๙๒] ส. พระอรหันต์ละขาดอยู่ก็ไม่ใช่ ถือมั่นอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็นผู้ละขาดแล้ว 
ดำรงอยู่ ชำระล้างอยู่ก็ไม่ใช่ หมักหมมอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็นผู้ชำระล้าง 
แล้วดำรงอยู่ กำจัดอยู่ก็ไม่ใช่ อบอวลอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็นผู้กำจัดแล้ว 
ดำรงอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์ กำจัดอยู่ก็ไม่ใช่ อบอวลอยู่ก็ไม , ใช่ แต่เป็นผู้กำจัด 
แล้วดำรงอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระอรหันต์มีการสะสมบุญ 
[๑๖๙๓] ป. พระอรหันต์ไม่มีการสะสมบุญ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระอรหันต์พึงให้ทาน หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ส. ล้าพระอรหันต์พึงให้ทาน ก็ต้องไม , กล่าวว่า พระอรหันต์ไม่มีการสะสมบุญ 
[๑๖๙๔] ป. พระอรหันต์ให้จีวร ฯลฯ พึงให้บิณฑบาต พึงให้เสนาสนะ พึงให้คิลาน 
ปัจจยเภสัชชบริขาร พึงให้ของเคี้ยว พึงให้ของบริโภค พึงให้นํ้าดื่ม 
พึงไหว้พระเจดีย์ พึงยกขึ้นซึ่งมาลา พึงยกขึ้นซึ่งของหอม พึงยกขึ้นซึ่ง 
เครื่องลูบไล้ ที่พระเจดีย์ พึงทำประทักษิณพระเจดีย์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระอรหันต์พึงทำประทักษิณพระเจดีย์ ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระ 
อรหันต์ไม่มีการสะสมบุญ 
อัตถิ อรหโต ปฌฌปจโยติกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 735 

นัตถิ อรหโต อกาลมัจจูติกถา 
[๑๖๙๕] สกวาที พระอรหันต์ไม่มือกาลมรณะ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. อรหันตฆาตไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อรหันตฆาตมีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์มีอกาลมรณะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ไม่มือกาลมรณะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้ที่ปลงชีวิตพระอรหันต์นั้น ปลงในเมื่อชีวิต คือ ชีวิตส่วนที่เหลือยังมีอยู่ 
หรือว่า ปลงในเมื่อชีวิตคือชีวิตส่วนที่เหลือไม่มีอยู่ 
ป. ปลงในเมื่อชีวิตคือชีวิตส่วนที่เหลือยังมีอยู่ 
ส. หากว่า ปลงในเมื่อชีวิตคือชีวิตส่วนที่เหลือยังมี ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
พระอรหันต์ไม่มีกาลมรณะ 
ป. ปลงในเมื่อชีวิตคือชีวิตส่วนที่เหลือไม่มีอยู่ 
ส. อรหันตฆาตไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๙๖] ส. พระอรหันต์ไม่มีอกาลมรณะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ยาพิษ ศาตรา ไฟ ไม่พึงเข้าไปในกายของพระอรหันต์ หรือ 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ยาพิษ ศาตรา ไฟ พึงเข้าไปในกายของพระอรหันต์ได้มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 736 


ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า ยาพิษ ศาตรา ไฟ พึงเข้าไปในกายของพระอรหันต์ได้ ก็ต้อง 
ไม , กล่าวว่า พระอรหันต์ไม่มือกาลมรณะ 
[๑๖๙๗] ส. ยาพิษ ศาตรา ไฟ ไม่พึงเข้าไปในกายทองพระอรหันต์ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. อรหันตฆาตไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๖๙๘] ป. พระอรหันต์มือกาลมรณะ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวความที่ 
กรรมอันเป็นไปด้วยสัญเจตนา ที่บุคคลทำแล้ว สะสมแล้วจะสิ้นสุด 
ไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรมนั้นแล จะให้ผลในทิฏฐธรรม 
เทียว หรือในภพถัดไป หรือในภพอื่นสืบๆ ไป ดังนี้เป็นสูตรมี 
อยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น พระอรหันต์ก็ไม่มือกาลมรณะ น่ะสิ 
นัตถิ อรหโต อกาลมัจจูติกถา จบ 


สัพพมิทัง กัมมโตติกถา 

[๑๖๙๙] สกวาที สิ่งทั้งปวงนี้เป็นเพราะกรรม หรือ? 
ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. แม้กรรมก็เป็นเพราะกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 737 

ส. สิ่งทั้งปวงนี้เป็นเพราะกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งทั้งปวงนี้เป็นเพราะเหตุที่ทำไว้ในกาลก่อน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สิ่งทั้งปวงนี้เป็นเพราะกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งทั้งปวงนี้เป็นเพราะวิบากแห่งกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สิ่งทั้งปวงนี้เป็นเพราะวิบากแห่งกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลพึงฆ่าสัตว์ เพราะวิบากแห่งกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปาณาติบาตมีผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิบากแห่งกรรมมีผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. วิบากแห่งกรรมไม , มีผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปาณาติบาตไม่มีผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลพึงลักทรัพย์ ฯลฯ พึงกล่าวเท็จ พึงกล่าวคำส่อเสียด พึงกล่าว 
คำหยาบ พึงพูดเพ้อเจ , อ พึงดัดช่องย่องเบา พึงปล้นใหญ่ พึงปล้น 
เฉพาะหลังคาเรือน พึงดักที่ทางเปลี่ยว พึงผิดเมียท่าน พึงฆ่าชาวบ้าน 
พึงฆ่าชาวนิคม เพราะกรรมวิบาก หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 738 

พึงให้ทาน พึงให้จีวร พึงให้บิณฑบาต พึงให้เสนาสนะ พึงให้คิลานปัจจย 
เภสัชชบริขาร เพราะกรรมวิบาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กิลานปัจจยเภสัชชบริขารมีผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมวิบากมีผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. กรรมวิบากไม่มีผล หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กิลานป้จจยเภสัชชบริขารไม่มีผล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๐๐] ป. ไม่พึงกล่าวว่า สิ่งทั้งปวงนี้เป็นเพราะกรรม หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า โลกเป็นไปเพราะกรรม หมู , สัตว์เป็นไป 
เพราะกรรม สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องกระชับ เหมือนลิ่มสลัก 
แห่งรถ ที่แล่นไปอยู่ ฉะนั้น บุคคลได้เกียรติ ความสรรเสริญ 
เพราะกรรม และได้ความเสื่อม การถูกฆ่า การถูกจองจำ ก็เพราะ 
กรรม บุคคลรู้ชัดซึ่งกรรมนั้นว่า เป็นเครื่องทำให้ต่างกัน ฉะนี้แล้ว 
ไฉนจะพึงกล่าวว่า กรรมไม่มีในโลกเล่า ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น สิ่งทั้งปวงนี้ ก็เป็นเพราะกรรม น่ะสิ 
สัพพมิทัง กัมมโตตึกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 739 

อินทริยพัทธกถา 

[๑๗๐๑] ปรวาที สิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้น เป็นทุกข์ หรือ? 

สกวาที ถูกแล้ว 

ส. สิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้น ไม่เที่ยง เป็นสังขตะ อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น 
มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไป 
เป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา มีความแปรไปเป็นธรรมดา 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ก็ไม่เที่ยง เป็นสังขตะ อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มี 
ความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไป 
เป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา มีความแปรไปเป็นธรรมดา 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า สิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ ก็ไม่เที่ยง เป็นสังขตะ อาศัยปัจจัย 
เกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มี 
ความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา มีความแปรไป 
เป็นธรรมดา ก็ต้องไม่กล่าวว่า สิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์ 
[๑๗๐๒] ส. สิ่งที่ไม , เนื่องด้วยอินทรีย์ ไม่เที่ยง เป็นสังขตะ อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น ฯลฯ 
มีความแปรไปเป็นธรรมดา แต่มันไม่เป็นทุกข์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.สิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์ ไม่เที่ยง เป็นสังขตะ ฯลฯ มีความแปรไปเป็น 
ธรรมดา แต่มันไม่เป็นทุกข์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 740 

ส.สิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์ ไม่เที่ยง เป็นสังขตะ ฯลฯ มีความแปรไปเป็น 
ธรรมดา และมันเป็นทุกข์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยง เป็นสังขตะ ฯลฯ มีความแปรไป 
เป็นธรรมดา และมันเป็นทุกข์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๐๓] ส. สิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นทุกข์ สิ่งที่ไม่เนื่อง 
ด้วยอินทรีย์ก็ไม่เที่ยง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์ สิ่งที่ไม่ 
เนื่องด้วยอินทรีย์ ก็ไม่เที่ยง ก็ต้องไม่กล่าวว่า สิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่า 
นั้น เป็นทุกข์ 

[๑๗๐๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า สิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้น เป็นทุกข์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. บุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค เพื่อกำหนดรู้ทุกข์ ที่ 
เนื่องด้วยอินทรีย์ ฉันใด ก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ในพระผู้มีพระภาค 
เพื่อกำหนดรู้ทุกข์ที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ ฉันนั้น หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ทุกข์เนื่องด้วยอินทรีย์ อันพระอริยะกำหนดรู้แล้ว ย่อมไม , เกิดขึ้นอีก 
ฉันใด ทุกข์ที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ อันพระอริยะกำหนดรู้แล้ว ก็ไม , เกิดขึ้น 
อีกฉันนั้น หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 741 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ถ้าอย่างนั้น ก็สิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้น เป็นทุกข์ น่ะสิ 
อินทริยพัทธกถา จบ 


ฐเปตวา อริยมัคคันติกถา 

[๑๗๐๕] สกวาที เว้นอริยมรรค สังขารที่เหลือเป็นทุกข์ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. แม้ทุกขสมุทัยก็เป็นทุกข์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. แม้ทุกขสมุทัยก็เป็นทุกข์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อริยสัจมี ๓ เท่านั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อริยสัจมี ๓ เท่านั้น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอริยสัจไว้ ๔ คือ ทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ 
ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา มิใช่หรือ 
ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอริยสัจไว้ ๔ คือ ทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกข 
นิโรธ ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา ก็ต้องไม่กล่าวว่า อริยสัจมี ๓ เท่านั้น 
[๑๗๐๖] ส. แม้ทุกขสมุทัยก็เป็นทุกข์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โดยอรรถว่าอย่างไร 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 742 

ป. โดยอรรถว่า ไม่เที่ยง 
ส. อริยมรรคไม , เที่ยง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อริยมรรคเป็นทุกข์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อริยมรรคไม , เที่ยง แต่อริยมรรคนั้นไม่เป็นทุกข์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทุกขสมุทัยไม่เที่ยง แต่ทุกขสมุทัยนั้นไม่เป็นทุกข์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ทุกขสมุทัยไม่เที่ยง และทุกขสมุทัยนั้นเป็นทุกข์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อริยมรรคไม่เที่ยง และอริยมรรคนั้นเป็นทุกข์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๐๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า เว้นอริยมรรค สังขารที่เหลือเป็นทุกข์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. อริยมรรคนั้น เป็นทุกขนิโรธคามินึปฏิปทา มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า อริยมรรคทัน เป็นทุกขนิโรธคามินึปฏิปาทา ด้วยเหตุทันน , ะท่าน 
จึงต้องกล่าวว่า เว้นอริยมรรค สังขารที่เหลือเป็นทุกข์ 
ฐเปตวา อริยมัคลันติกถา 

นวัตตัพพัง สังโฆ ทักขิฌัง ปฏิคลัฌหาตีติกถา 
[๑๗๐๘] สกวาที ไม่พึงกล่าวว่า พระสงฆ์รับของท่าบุญได้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 743 

ส. พระสงฆ์เป็นผู้ควรของบูชา เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของ 
ทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระสงฆ์เป็นผู้ควรของบูชา เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของ 
ทำบุญ เป็นผู้ควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก ด้วยเหตุนั้น 
นะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระสงฆ์รับของทำบุญได้ 
[๑๗๐๙] ส. ไม่พึงกล่าวว่า พระสงฆ์รับของทำบุญได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคู , แห่งบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ ว่า เป็นผู้ควรของทำ 
บุญ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคู , แห่งบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ ว่าเป็นผู้ 
ควรของทำบุญ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระสงฆ์รับของทำบุญ 

ไๅ 3 ) 

เด 

[๑๗๑๐] ส. ไม่พึงกล่าวว่า พระสงฆ์รับของทำบุญได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คนบางพวกที่ถวายทานแก่พระสงฆ์มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า คนบางพวกที่ถวายทานแก่พระสงฆ์มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึง 
กล่าวว่า พระสงฆ์รับของทำบุญได้ 

ส. คนบางคนที่ถวายจีวร ฯลฯ ที่ถวายบิณฑบาต ที่ถวายเสนาสนะ ที่ถวาย 
คิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร ที่ถวายของขบเคี้ยว ที่ถวายของบริโภค ฯลฯ ที่ 
ถวายนั้าดื่มแก , พระสงฆ์มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 744 

ส. หากว่า คนบางพวก ที่ถวายนํ้าดื่มแก่พระสงฆ์มือยู , ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึง 
ต้องกล่าวว่า พระสงฆ์รับของท่าบุญได้ 
[๑๗๑๑] ส. ไม่พึงกล่าวว่า พระสงฆ์รับของท่าบุญได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า พระสงฆ์ผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ ย่อมรับ 
ของท่าบุญ ดุจไฟรับการบูชา ดุจแผ่นดินรับนั้าฝนจากมหาเมฆ ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น พระสงฆ์ก็รับของท่าบุญได้ น่ะสิ 
[๑๗๑๒] ป. พระสงฆ์รับของทำบุญได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. มรรครับได้หรือ ผลได้รับ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
นวัตตัพพัง สังโฆ ทักขิฌัง ปฏิคตัณหาตีดิกถา จบ 

นวัตตัพพัง สังโฆ ทักขิณัง วิโสเธตีดิกถา 
[๑๗๑๓] สกวาที ไม่พึงกล่าวว่า พระสงฆ์ยังของท่าบุญให้บริสุทธ (ให้มีผลมาก) 

ได้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พระสงฆ์ เป็นผู้ควรของบูชา เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของท่า 
บุญ เป็นผู้ควรท่าอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระสงฆ์เป็นผู้ควรของบูชา ฯลฯ เป็นเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระสงฆ์ยังของท่าบุญให้บริสุทธิ”ได้ 
[๑๗๑๔] ส. ไม่พึงกล่าวว่า พระสงฆ์ยังทักษิณาให้บริสุทธิ”ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 745 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคู , แห่งบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ ว่าเป็นผู้ควรของทำ 
บุญ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคู , แห่งบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ ว่าเป็นผู้ควร 
ทำบุญ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระสงฆ์ยังของทำบุญให้ 
บริสุทธิ”ได้ 

[๑๗๑๕] ส. ไม่พึงกล่าวว่า พระสงฆ์ยังของทำบุญให้บริสุทธิ”ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คนบางพวกที่ถวายทานแก , พระสงฆ์แล้ว ชื่นชมบุญ มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า คนบางพวกที่ถวายทานแก , พระสงฆ์แล้วชื่นชมบุญมีอยู่ ด้วยเหตุ 
นั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระสงฆ์ยังของทำบุญให้บริสุทธิ”ได้ 
[๑๗๑๖] ส. คนบางคนถวายจีวร ฯลฯ ถวายบิณฑบาต ถวายเสนาสนะ ถวายคิลาน 
ปัจจยเภสัชชบริขาร ถวายของเคี้ยว ถวายของบริโภค ถวายนาดื่มแก่ 
พระสงฆ์แล้ว ชื่นชมบุญ มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า คนบางพวกที่ถวายนั้าดื่มแก่พระสงฆ์แล้ว ชื่นชมบุญมีอยู่ ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระสงฆ์ยังของทำบุญให้บริสุทธิ”ได้ 
[๑๗๑๗] ป. พระสงฆ์ยังของทำบุญให้บริสุทธิ”ได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. มรรคยังของทำบุญให้บริสุทธิ”หรือ ผลยังของทำบุญให้บริสุทธิ” , หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
นวัตตัพพัง สังโฆ ทัก 1 ขิณัง วิโสเธตีติกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 746 
นวัตตัพพัง สังโฆ ภุญชตีติกถา 

[๑๗๑๘] สกวาที ไม่พึงกล่าวว่า พระสงฆ์ ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ได้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. คนบางพวกที่ทำสังฆภัต อุทเทสภัต ยาคูและปานะ มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า คนบางพวกที่ทำสังฆภัต อุทเทสภัต ยาคู และปานะ มีอยู่ 
ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระสงฆ์ ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ได้ 

[๑๗๑๙] ส. ไม , พึงกล่าวว่า พระสงฆ์ ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคณะโภชนะ ปรัมปรโภชนะ อติริตตโภชนะ 
อนติริตตโภชนะ ไว้ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคณะโภชนะ ปรัมปรโภชนะ อติริตต 
โภชนะไว้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระสงฆ์ ฉัน ดื่ม เคี้ยว 
ลม เด 

[๑๗๒๐] ส. ไม่พึงกล่าวว่า พระสงฆ์ ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสปานะ ๘ คือ นั้ามะม่วง นั้าลูกหว้า นั้ากล้วยมี 
เมล็ด นั้ากล้วยไม , มีเมล็ด นั้ามะ 1 ซาง นั้าลูกจันทน์ นั้นง่าบัว นั้า 
มะปราง ไว้ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสปานะ ๘ คือ นั้ามะม่วง นั้าลูกหว้า นั้า 
กล้วยมีเมล็ด นั้ากล้วยไม , มีเมล็ด นั้ามะ 1 ซาง นั้าลูกจันทน์ นั้นง่าบัว 
นั้ามะปรางไว้ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระสงฆ์ ฉัน ดื่ม 
เคี้ยว ลิ้มได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 747 

[๑๗๒๑] ป. พระสงฆ์ ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. มรรค ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มได้หรือ ผล ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มได้หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

นวัตตัพพัง สังโฆ ภุญชตีติกถา จบ 

นวัตตัพพัง สังฆัสส ทินพัง มห้ปผลันติกถา 
[๑๗๒๒] สกวาที ไม่พึงกล่าวว่า ทานที่ถวายแก , พระสงฆ์มีผลมาก หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พระสงฆ์เป็นผู้ควรของบูชา เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทำบุญ 
เป็นผู้ควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระสงฆ์เป็นผู้ควรของบูชา เป็นผู้ควรของต้อนรับ ฯลฯ เป็น 
เนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ทานที่ 
ถวายแก่พระสงฆ์ มีผลมาก 

[๑๗๒๓] ส. ไม่พึงกล่าวว่า ทานที่ถวายแก่พระสงฆ์มีผลมาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคู , แห่งบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ ว่าเป็นผู้ควรของทำ 
บุญ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคู , แห่งบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ ว่าเป็นผู้ควร 
ทำบุญ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ทานที่ถวายแก่พระสงฆ์มีผล 
มาก 

[๑๗๒๔] ส. ไม่พึงกล่าวว่า ทานที่ถวายแก่พระสงฆ์มีผลมาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 748 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรโคตมี ท่านจงให้ในพระสงฆ์ เมื่อ 
ท่านให้ในพระสงฆ์แล้ว จักได้ชื่อว่า บูชาเราด้วย บูชาพระสงฆ์ 
ด้วย ดังนี้ เป็นสูตร มีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ทานที่ถวายแก่สงฆ์ ก็มีผลมากน่ะสิ 
[๑๗๒๕] ส. ไม่พึงกล่าวว่า ทานที่ถวายแก , พระสงฆ์มีผลมาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดา ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าดังนี้ 
มนุษย์ทั้งหลาย ผู้จะบูชา เป็นผู้แสวงบุญ เมื่อจะทำบุญส่วนวัฏฏคามี 
ให้ทานในที่ไหน จึงจะมีผลมาก พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บุคคล 
ผู้ตั้งอยู่ในมรรค ๔ จำพวก และผู้ตั้งอยู่ในผล ๔ จำพวก นี้ชื่อว่า 
พระสงฆ์ เป็นผู้ตรง ดำรงอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา มนุษย์ทั้งหลาย 
ผู้จะบูชา เป็นผู้แสวงบุญ เมื่อจะทำบุญส่วนวัฏฏคามี ให้ทานใน 
พระสงฆ์นี้จึงจะมีผลมาก ดังนี้ 

แท้จริง พระสงฆ์นี้ กว้างขวาง ใหญ่โต หาประมาณมิได้ ดุจมหาสมุทร 
ท่านเหล่านี้เป็นประเสริฐที่สุด เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นวีระ 
แห่งนระ เป็นผู้ทำแสงสว่าง ประกาศธรรมอยู่ ชนเหล่าใดให้ทาน 
อุทิศสงฆ์ ชนเหล่านั้น ชื่อว่า ให้ดีแล้ว บูชาดีแล้ว บวงสรวงดีแล้ว 
ทักษิณาที่ตั้งไว้แล้วในสงฆ์นั้น มีผลมาก อันพระพุทธเจ้าทรงสรร 
เสริญ ชนเหล่าใด ตามระลึกถึงการบูชาเช่นนี้ เป็นผู้มีความยินดี 
เที่ยวไปในโลก กำจัดมลทิน คือความตระหนี่พร้อมทั้งรากเสียแล้ว 
เป็นผู้อันบัณฑิตติเตียนไม , ได้ เข้าถึงฐานะ คือ สวรรค์ ดังนี้เป็น 
สูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 749 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ทานที่ถวายในพระสงฆ์ก็มีผลมาก น่ะสิ 
นวัตตัพพัง สังฆัสส ทินนัง มห้ปิผลันติกถา จบ 


นวัตตัพพัง พุทธัสส ทินนัง มหัปผลันติกถา 
[๑๗๒๖] สกวาที ไม่พึงกล่าวว่า ทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมาก หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคเป็นยอดแห่งบรรดาทวิบท (มีเทวดาและมนุษย์เป็นต้น) 
เป็นผู้ประเสริฐสุด เป็นประธาน เป็นผู้อุดม เป็นผู้บวรแห่งบรรดาทวิบท 
ไม , มีผู้เสมอ ไม่มีผู้เสมอเหมือน ไม่มีใครเปรียบ ไม่มีใครเทียบ ไม่มี 
ใครเทียม มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคเป็นยอดแห่งบรรดาทวิบท เป็นผู้ประเสริฐสุด 
เป็นประธาน เป็นผู้อุดม เป็นผู้บวรแห่งบรรดาทวิบท ไม่มีผู้เสมอ ไม่มี 
ผู้เสมอเหมือนไม่มีใครเปรียบ ไม่มีใครเทียบ ไม่มีใครเทียม ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมาก 
[๑๗๒๗] ส. ไม่พึงกล่าวว่า ทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ใครๆ ที่เสมอเหมือนพระพุทธเจ้าโดยศีล โดยสมาธิ โดยปัญญา มี 
มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่มี 

ส. หากว่า ใครๆ ที่เสมอเหมือนพระพุทธเจ้า โดยศีล โดยสมาธิ โดย 
ปัญญา ไม่มี ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้า 
มีผลมาก 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 750 

[๑๗๒๘] ส. ไม่พึงกล่าวว่า ทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมาก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ในโลกนี้ก็ตาม ในโลกอื่นก็ตาม ไม่มี 
ผู้ที่จะประเสริฐกว่า หรือจะทัดเทียมกับพระพุทธเจ้า ผู้ถึงแล้วซึ่ง 
ความเป็นยอดแห่งอาหุเนยยบุคคล ของหมู , ชนมีความต้องการบุญ ผู้ 
แสวงหาผลไพบูลย์ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ทานที่ถวายแก่พระพุทธเจ้าก็มีผลมาก น่ะสิ 
นวัตตัพพัง พุทธัสส ทินพัง มหัปผลันติกถา จบ 

ทักขิณาวิสุทธิกถา 

[๑๗๒๙] สกวาที ทานบริสุทธิ”ได้โดยทายกฝ่ายเดียว ไม , บริสุทธได้โดยปฏิคคาหก หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ปฏิคคาหกบางพวก ที่เป็นผู้ควรของบูชา เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็น 
ผู้ควรของทำบุญ เป็นผู้ควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก 
มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ปฏิคคาหกบางพวก ที่เป็นผู้ควรของบูชา เป็นผู้ควรของต้อนรับ 
เป็นผู้ควรของทำบุญ เป็นผู้ควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก 
มีอยู่ ก็ต้องไม , กล่าวว่า ทานบริสุทธิ”ได้โดยทายกฝ่ายเดียว ไม , บริสุทธ 
ได้โดยปฏิคคาหก 

[๑๗๓๐] ส. ทานบริสุทธิ”ได้โดยทายกฝ่ายเดียว ไม , บริสุทธิ”ได้โดยปฏิคคาหก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคู , แห่งบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ ว่าเป็นผู้ควรของทำบุญ 
มิใช่หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 751 


ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคู , แห่งบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ ว่า เป็นผู้ 
ควรของทำบุญ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ทานบริสุทธี้ได้โดยทายกฝ่ายเดียว ไม่ 
บริสุทธิ”ได้โดยปฏิคคาหก 

[๑๗๓๑] ส. ทานบริสุทธี้ได้โดยทายกฝ่ายเดียว ไม่บริสุทธี้ได้โดยปฏิคคาหก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชนบางพวกให้ทานในพระโสดาบัน แล้วชื่นชมบุญ มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ชนบางพวกให้ทานในพระโสดาบันแล้วชื่นชมบุญมีอยู่ ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า ทานบริสุทธได้โดยทายกฝ่ายเดียว ไม , บริสุทธิ”ได้โดยปฏิคคาหก 

ส. ชนบางพวกให้ทานแก , พระสกทาคามี ฯลฯ แก , พระอนาคามี ฯลฯ แก , 

พระอรหันต์ แล้วชื่นชมบุญ มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ชนบางพวกให้ทานแก่พระอรหันต์ แล้วชื่นชมบุญมีอยู่ ก็ต้อง 
ไม , กล่าวว่า ทานบริสุทธี้ได้โดยทายกฝ่ายเดียว ไม่บริสุทธี้ได้โดยปฏิคคาหก 
[๑๗๓๒] ส. ทานบริสุทธิ”ได้โดยปฏิคคาหกฝ่ายเดียว ไม่บริสุทธี้ได้โดยทายกหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้อื่นเป็นผู้ทำแก่ผู้อื่น สุขทุกข์อันคนอื่นทำให้ ผู้หนึ่งทำ แด , อีกผู้หนึ่ง 
รับผลหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ทานบริสุทธได้โดยทายกฝ่ายเดียว ไม่บริสุทธได้โดยปฏิคคาหกหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรอานนท์ ทักษิณาวิสุทธิมี ๔ อย่าง 
๔ อย่าง เป็นไฉน ทักษิณาที่บริสุทธิ”ทางทายกแต่ไม่บริสุทธิ”ทาง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 752 

ปฏิคคาหก มีอยู่ ทักษิณาที่บริสุทธิทางปฏิคคาหกแต่ไม , บริสุทธิทาง 
ทายก มีอยู่ ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ”'ทงทางทายกทั้งทางปฏิคคาหก มี 
อยู่ ทักษิณาที่บริสุทธิ”ทงทางทายกทั้งทางปฏิคคาหก มีอยู่ ก็ทักษิณา 
ที่บริสุทธิทางทายกแต่ไม่บริสุทธิทางปฏิคคาหกอย่างไร ทายกใน 
โลกนี้เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม แต่ปฏิคคาหก เป็นผู้ทุศีล มี 
บาปธรรม ทักษิณาบริสุทธิทางทายกแต่ไม , บริสุทธิทางปฏิคคาหก 
อย่างนี้แล ก็ทักษิณาบริสุทธิทางปฏิคคาหกแต่ไม่บริสุทธิทางทายก 
อย่างไร ทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรม แต่ปฏิคคาหกเป็น 
ผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม ทักษิณาบริสุทธิ”ทางปฏิคคาหกแต่ไม่บริสุทธ 
ทางทายก อย่างนี้แล ก็ทักษิณาไม่บริสุทธทั้งทางทายกทั้งทาง 
ปฏิคคาหกอย่างไร ทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม 
ปฏิคคาหก ก็เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรม ทักษิณาไม , บริสุทธิ”ทั้งทางทายก 
ทั้งทางปฏิคคาหกอย่างนี้แล ก็ทักษิณาบริสุทธิทั้งทางทายกทั้งทาง 
ปฏิคคาหกอย่างไร ทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม 
ปฏิคคาหกก็เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม ทักษิณาบริสุทธิทั้งทางทายก 
ทั้งทางปฏิคคาหกอย่างนี้แล ดูกรอานนท์ ทักษิณาวิสุทธิมี ๔ อย่าง 
ฉะนี้แล ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่าทานบริสุทธได้โดยทายกฝ่ายเดียว ไม่บริสุทธ 
ได้โดยปฏิคคาหก 

ทักขิณาวิสุทธิกถา จบ 
วรรคที่ ๑๗ จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 753 

วรรคที่ ๑๘ 
มนุสสโลกกถา 

[๑๗๓๓] สกวาที ไม่พึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ดำรงอยู่แล้วในมนุษยโลก 
หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. อาราม วิหาร คาม นิคม นคร รัฐ ชนบท ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับ 
อยู่ อันเป็นเจดีย์ มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อาราม วิหาร คาม นิคม นคร รัฐ ชนบท ที่พระพุทธเจ้า 
เคยประทับอยู่ อันเป็นเจดีย์มีอยู่ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เคยดำรงอยู่ในมนุษยโลก 

[๑๗๓๔] ส. ไม่พึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเคยดำรงอยู่ในมนุษยโลก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาค ประสูติที่ป่าลุมพินี ตรัสรู้ที่ควงไม้โพธิ ประกาศธรรม 
จักรที่เมืองพาราณสี ปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีย์ ปรินิพพานที่เมือง 
กุสิ , นารา มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคประสูติที่ป่าลุมพินี ฯลฯ ปรินิพพานที่เมือง 
กุสิ , นารา ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าได้ 
ดำรงอยู่แล้วในมนุษยโลก 

[๑๗๓๕] ส. ไม่พึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคได้ดำรงอยู่แล้วในมนุษยโลก หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 754 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยหนึ่งเราพักอยู่ 
ณ ควงไม้สาละใหญ่ ในสุกควัน ใกล้เมืองอุกกัฏฐะ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย สมัยหนึ่ง เราแรกได้ตรัสรู้ พักอยู่ที่ต้นไม้อชปาลนิโครธ 
ตำบลอุรุเวลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยหนึ่ง เราพักอยู่ ณ เวฬุวัน 
กลันทกนึวาปสถาน ใกล้'นครราชคฤห์ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยหนึ่ง 
เราพักอยู่ ณ เชตวันอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ใกล้นครสาวัตถี 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยหนึ่ง เราพักอยู่ ณ กุฏาคารศาลาป่ามหาวัน 
ใกล้นครเวสาลี ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าก็ได้ดำรงอยู่แล้ว , ในมนุษยโลก น , ะสิ? 

[๑๗๓๖] ป. พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าได้ดำรงอยู่แล้วในมนุษยโลก หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคทรงกำเนิดในโลก ทรงเจริญในโลก แต่ทรงเป็นผู้อันโลก 
ไม , แปดเปือนครอบงำโลกเสด็จอยู่ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่าพระผู้มีพระภาค ทรงกำเนิดในโลก ทรงเจริญในโลก แต่ทรง 
เป็นผู้อันโลกไม่แปดเปือนครอบงำโลกเสด็จอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระผู้มี 
พระภาคพุทธเจ้าได้ดำรงอยู่แล้ว ในมนุษยโลก 
มนุสสโลกกถา จบ 

ธมัมเทสนากถา 

[๑๗๓๗] สกวาที ไม่พึงกล่าวว่า พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว 
หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 755 


ส. อันใครแสดงไว้ 

ป. อันพระพุทธนฤมิตแสดงไว้ 

ส. พระพุทธนฤมิต เป็นพระชิน เป็นพระศาสนา เป็นพระสัมมาส้ม 
พุทธเจ้า เป็นพระสัพพ้ฌูญ เป็นพระสัพพทัสสาวี เป็นพระธัมมสามี 
เป็นพระธัมมปฏิสรณะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ไม่พึงกล่าวว่า พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อันใครแสดงไว้ 

ป. อันท่านพระอานนท์แสดงไว้ 

ส. ท่านพระอานนท์ เป็นพระชิน เป็นพระศาสดา เป็นพระสัมมาสัม 
พุทธเจ้า เป็นพระสัพพ้ฌูญ เป็นพระสัพพทัสสาวี เป็นพระธัมมสามี 
เป็นพระธัมมปฏิสรณะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๓๘] ส. ไม่พึงกล่าวว่า พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรสารีบุตร เราพึงแสดงธรรมโดยย่อ 
บ้าง โดยพิสดารบ้าง ทั้งโดยย่อและโดยพิสดารบ้าง เพราะผู้รู้ท'ว 
ถึง หาได้ยาก ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว นะสิ 
[๑๗๓๙] ส. ไม่พึงกล่าวว่า พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 756 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราแสดงธรรม เพื่อ 
ความรู้ยิ่ง ไม่แสดงเพื่อความไม , รู้ยิ่ง เราแสดงธรรมเป็นไปกับด้วย 
เหตุ ไม่แสดงไร้เหตุ เราแสดงธรรมเป็นไปกับด้วยปาฏิหาริย์ ไม่ 
แสดงไร้ปาฏิหาริย์ และโดยที่เราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง ไม่แสดง 
เพื่อความไม , รู้ยิ่ง แสดงธรรมมีเหตุ ไม่แสดงธรรมไร้เหตุ แสดง 
ธรรมมีปาฏิหาริย์ ไม่แสดงไร้ปาฏิหาริย์ โอวาทานุศาสนึของเรา 
จึงควรทำตาม ก็และพวกเธอควรที่จะยินดี ควรที่จะชื่นชม ควรที่ 
จะโสมนัสว่า พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ พระธรรม 
อันพระผู้มีพระภาคแสดงดีแล้ว พระสงฆ์ปฏิบัติดีแล้ว ก็แหละเมื่อ 
พระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณพจน์นี้อยู่ หมื่นโลกธาตุได้หวั่นไหว 
แล้ว ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว น่ะสิ 
ธัมมเทสนากถา จบ 


กรุณากถา 

[๑๗๔๐] สกวาที กรุณา ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มี หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เมตตา ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กรุณา ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มทิตา ฯลฯ อเบกขา ของพระผมพระภาคพทธเจ้า ไม่มี หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 757 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๔๑] ส. เมตตา ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรุณา ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มุทิตา ฯลฯ อุเบกขา ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรุณา ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๔๒] ส. กรุณา ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาค มิใช่ประกอบด้วยพระกรุณา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยพระกรุณา ทรงเกื้อกูลโลก ทรง 
อนุเคราะห์โลก ทรงประพฤติประโยชน์แก่โลก มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยพระกรุณา ทรงเกื้อกูลโลก ทรง 
อนุเคราะห์โลก ทรงประพฤติประโยชน์แก่โลก ก็ต้องไม่กล่าวว่า กรุณา 
ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มี 
[๑๗๔๓] ส. กรุณา ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาค ทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 758 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติแล้ว ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า กรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ไม่มี 
[๑๗๔๔] ป. กรุณา ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า มีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคมีราคะ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ถ้าอย่างนั้น กรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าก็ไม่มี น่ะสิ 
กรุณากถา จบ 

คันธชาติกถา 

[๑๗๔๕] สกวาที อุจจาระปัสสาวะของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า หอมเกินคันธชาติอื่นๆ 
หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคทรงบริโภคของหอม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระผู้มีพระภาค ทรงบริโภคข้าวสุกและขนมกุมมาส มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคทรงบริโภคข้าวสุกและขนมกุมมาส ก็ต้องไม่ 
กล่าวว่า อุจจาระปัสสาวะของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าหอมเกินคันธชาติ 
อื่นๆ 

[๑๗๔๖] ส. อุจจาระปัสสาวะของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า หอมเกินคันธชาติอื่นๆ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 759 

ส. คนบางพวกที่อาบ ทา เจิม อุจจาระปัสสาวะของพระผู้มีพระภาคพุทธ 
เจ้า เก็บไว้ในอุ้ง บรรจุไว้ในขวด แผ่ขายที่ตลาด กระทำกิจด้วยของ 
หอม ด้วยกลิ่นนั้น มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
คันธชาติกถา จบ 


เอกมัคคกถา 

[๑๗๔๗] สกวาที สามัญญผล ๔ ทำให้แจ้งได้ด้วยอริยมรรคอันเดียว หรือ? 
ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมแห่งผัสสะ ๔ ฯลฯ แห่งปัญญา ๔ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สามัญญผล ๔ ทำให้แจ้งได้ด้วยอริยมรรคอันเดียว หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ด้วยโสดาปัตติมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ด้วยสกทาคามิมรรค ฯลฯ ด้วยอนาคามิมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ด้วยมรรคไหน 
ป. ด้วยอรหัตมรรค 

ส. ละสักกายทิยฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ได้ด้วยอรหัตมรรค หรือ? 
ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสได้ด้วยอรหัตมรรค หรือ? 
ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสการละสัญโญชน์ ๓ ว่าโสดาปัตติผล มิใช่หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 760 


ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคตรัสการละสัญโญชน์ ๓ ว่า โสดาปัตติผล ก็ 
ต้องไม , กล่าวว่า ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสได้ด้วย 
อรหัตมรรค 

ส. ละกามราคะอย่างหยาบ พยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอรหัตมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ละกามราคะอย่างหยาบ พยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอรหัตมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสความเบาบางแห่งกามราคะ และพยาบาทว่า สกทาคา 
มิผล มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคตรัสความเบาบางแห่งกามราคะ และพยาบาทว่า 
สกทาคามิผล ก็ต้องไม่กล่าวว่า ละกามราคะอย่างหยาบ พยาบาทอย่าง 
หยาบได้ด้วยอรหัตมรรค 

ส. ละกามราคะอย่างละเอียด พยาบาทอย่างละเอียดได้ด้วยอรหัตมรรค 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ละกามราคะอย่างละเอียด พยาบาทอย่างละเอียดได้ด้วยอรหัตมรรค 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสการละกามราคะและพยาบาท โดยไม่มีส่วนเหลือว่า 
อนาคามิผล มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคตรัสการละกามราคะ พยาบาท โดยไม่มีส่วนเหลือ 
ว่า อนาคามิผล ก็ต้องไม่กล่าวว่า ละกามราคะอย่างละเอียด พยาบาท 
อย่างละเอียดได้ด้วยอรหัตมรรค 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 761 

[๑๗๔๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า สามัญญผล ๔ ทำให้แจ้งได้ด้วยอริยมรรคอันเดียว หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. โสดาปัตติมรรค พระผู้มีพระภาคทรงให้เกิดแล้ว หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคเป็นพระโสดาบัน หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. สกทาคามิมรรค ฯลฯ อนาคามิมรรค พระผู้มีพระภาคทรงให้เกิดแล้ว 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคเป็นพระอนาคามี หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๔๙] ส. พระผู้มีพระภาคทรงทำให้แจ้งซึ่งสามัญญผล ๔ ด้วยอริยมรรคอันเดียว แต่ 
พระสาวกทั้งหลายทำให้แจ้งสามัญญผล ๔ ด้วยอริยมรรค ๔ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระสาวกเห็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามิได้เห็น บรรลุธรรมที่พระ 
ผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามิได้บรรลุ ทำให้แจ้งธรรมที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า 
มิได้ทำให้แจ้ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
เอกมัคคกถา จบ 


ฌานสังกันตึกถา 

[๑๗๕๐] สกวาที โยคีบุคคลเลื่อนสู่ฌานหนึ่ง จากฌานหนึ่ง หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 762 

ส. เลื่อนสู่ตติยฌาน จากปฐมฌานได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โยคีบุคคลเคลื่อนสู่ฌานหนึ่ง จากฌานหนึ่ง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เลื่อนสู่จตุตถฌาน จากทุติยฌานได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๗๕๑] ส. เลื่อนสู่ทุติยฌาน จากปฐมฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ อันใด เพื่อความเกิดขึ้นแห่งปฐมฌาน 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้น เพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยฌาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โยคีบุคคลเคลื่อนสู่ทุติยฌาน จากปฐมฌานแล แต่ไม่พึงกล่าวว่า 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแห่งปฐมฌาน ความนึก 
ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแล เพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทุติยฌาน เกิดขึ้นได้แก่โยคีบุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ ฯลฯ เกิดขึ้นแก่โยคี 
บุคคลผู้ไม่ตั้งใจอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ทุติยฌานย่อมเกิดขึ้นแก , โยคีบุคคลผู้นึก ฯลฯ ย่อมเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคล 
ผู้ตั้งใจ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ทุติยฌาน ย่อมเกิดขึ้นแก , โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ ฯลฯ ย่อมเกิดขึ้น 
แก , โยคีบุคคลผู้ตั้งใจอยู่ ก็ต้องไม , กล่าวว่า โยคีบุคคลเลื่อนสู่ทุติยฌาน 
จากปฐมฌาน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 763 

ส. โยคีบุคคลเลื่อนสู่ทุติยฌาน จากปฐมฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปฐมฌานย่อมเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคล ผู้กระทำไว้ในใจซึ่งกามทั้งหลายโดย 
ความเป็นของมีโทษ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทุติยฌาน ก็เกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้ทำไว้ในใจซึ่งกามทั้งหลายโดยความ 
เป็นของมีโทษ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทุติยฌานก็มีริตก มีวิจาร หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โยคีบุคคลเลื่อนสู่ทุติยฌาน จากปฐมฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปฐมฌานอันนั้น ทุติยฌานก็อันนั้นแล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๕๒] ส. โยคีบุคคลเลื่อนสู่ตติยฌาน จากทุติยฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ อันใด เพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยฌาน 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแล เพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยฌาน 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โยคีบุคคลเลื่อนสู่ตติยฌานจากทุติยฌานแล แต่ไม , พึงกล่าวว่า ความนึก 
ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยฌาน ความนึก ฯลฯ 
ความตั้งใจอันนั้นแล เพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยฌาน หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 764 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ตติยฌาน ย่อมเกิดขึ้นแก , โยคีบุคคลผู้ไม , นึกถึงอยู่ ฯลฯ เกิดขึ้นแก่โยคี 
บุคคลผู้ไม , ตั้งใจอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ตติยฌานย่อมเกิดขึ้นแก , โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ ฯลฯ ย่อมเกิดขึ้นแก , โยคี 
บุคคลผู้ตั้งใจอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า ตติยฌานย่อมเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ ฯลฯ ย่อมเกิดขึ้น 
แก , โยคีบุคคลผู้ตั้งใจอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า โยคีบุคคลเลื่อนสู่ตติยฌาน 
จากทุติฌาน 

ส. โยคีบุคคลเลื่อนสู่ตติยฌานจากทุติยฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ทุติยฌาน ย่อมเกิดขึ้นแก , โยคีบุคคลผู้กระทำไว้ในใจซึ่งวิตกและวิจาร โดย 
ความเป็นธรรมมีโทษ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ตติยฌาน ย่อมเกิดขึ้นแก , โยคีบุคคลผู้กระทำไว้ในใจซึ่งวิตกและวิจารโดย 
ความเป็นธรรมมีโทษ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ทุติยฌาน ยังมีปีติ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ตติยฌาน ก็ยังมีปีติ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โยคีบุคคลเลื่อนสู่ตติยฌานจากทุติยฌาน หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 765 

ส. ทุติยฌานอันนั้น ตติยฌานก็อันนั้นแล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๕๓] ส. โยคีบุคคลเลื่อนสู่จตุตถฌาน จากตติยฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ อันใด เพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยฌาน 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแล เพื่อความเกิดขึ้นแห่งจตุตถฌาน 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โยคีบุคคลเลื่อนสู่จตุตถฌานจากตติยฌานแล แต่ไม่พึงกล่าวว่า 
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยฌาน ความ 
นึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแล เพื่อความเกิดขึ้นแห่งจตุตถฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จตุตถฌาน ย่อมเกิดขึ้นแก , โยคีบุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ ฯลฯ ย่อมเกิดขึ้น 
แก , โยคีบุคคลผู้ไม่ตั้งใจอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. จตุตถฌาน ย่อมเกิดขึ้นแก , โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ ฯลฯ ย่อมเกิดขึ้นแก , 
โยคีบุคคลผู้ตั้งใจอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า จตุตถฌานย่อมเกิดขึ้นแก , โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ ฯลฯ ย่อมเกิด 
ขึ้นแก , โยคีบุคคลผู้ตั้งใจอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า โยคีบุคคลเลื่อนสู่จตุตถ 
ฌานจากตติยฌาน 

ส. โยคีบุคคลเลื่อนสู่จตุตถฌานจากตติยฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ตติยฌาน ย่อมเกิดขึ้นแก , โยคีบุคคลผู้กระทำไว้ในใจ ซึ่งปีติโดยความ 
เป็นธรรมมีโทษ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 766 


ป. ลูกแล้ว 

ส. จตุตถฌาน ก็เกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้กระทำไว้ในใจ ซึ่งปีติโดยความเป็น 
ธรรมมีโทษ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ตติยฌาน สหรคดด้วยสุข หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. จตุตถฌาน ก็สหรคตด้วยสุข หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โยคีบุคคลเลื่อนสู่จตุตถฌานจากตติยฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ตติยฌานอันนั้น จตุตถฌานก็อันนั้นแล หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๕๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า โยคีบุคคลเลื่อนสู่ฌานอันหนึ่งจากฌานอันหนึ่ง หรือ? 
ส. ลูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
สงัดแล้วจากกามเทียว ฯลฯ เข้าถึงจตุตถฌานอยู่ ดังนี้เป็นสูตรมี 
อยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น โยคีบุคคลก็เลื่อนสู่ฌานหนึ่งจากฌานหนึ่ง น่ะสิ 
ฌานสังกันตึกถา จบ 


ฌาน'นตริกกถา 

[๑๗๕๕] สกวาที ฌานคั่นมีอยู่ หรือ? 
ปรวาที ลูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 767 

ส. ผัสสะคั่นมีอยู่ หรือ? ฯลฯ ปัญญาคั่นมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ฌานคั่นมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ฌานคั่นมีอยู่ในระหว่างทุติยฌานและตติยฌาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ฌานคั่นมีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ฌานคั่นมีอยู่ในระหว่างตติยฌานและจตุตถฌาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๕๖] ส. ฌานคั่นไม่มีในระหว่างทุติยฌานและตติยฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ฌานคั่นไม่มีในระหว่างทุติยฌานและตติยฌาน ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
ฌานคั่นมีอยู่ 

ส. ฌานคั่นไม , มีในระหว่างตติฌานและจตุตถฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ฌานคั่นไม่มีในระหว่างตติยฌาน และจตุตถฌาน ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
ฌานคั่นมีอยู่ 

[๑๗๕๗] ส. ฌานคั่นมีอยู่ในระหว่างปฐมฌานและทุติยฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ฌานคั่นมีอยู่ในระหว่างทุติยฌานและตติยฌาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ฌานคั่นมีอยู่ในระหว่างปฐมฌานและทุติยฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 768 

ส. ฌานคั่นมีอยู่ในระหว่างตติยฌานและจตุตถฌาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๕๘] ส. ฌานคั่นไม , มีในระหว่างทุติยฌานและตติยฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ฌานคั่นไม , มีในระหว่างปฐมฌานและทุติยฌาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ฌานคั่นไม , มีในระหว่างตติยฌานและจตุตถฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ฌานคั่นไม , มีในระหว่างปฐมฌานและทุติยฌาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๗๕๙] ส. สมาธิไม่มีวิตกมีแต่วิจารเป็นฌานคั่น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สมาธิมีวิตกมีวิจารเป็นฌานคั่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สมาธิที่ไม่มีวิตก มีแต่วิจารเป็นฌานคั่น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารเป็นฌานคั่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๗๖๐] ส. สมาธิที่มีริตกมีวิจารไม่เป็นฌานคั่น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารไม , เป็นฌานคั่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารไม่เป็นฌานคั่น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 769 

ส. สมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต'วิจารไม , เป็นฌานคั่น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๖๑] ส. สมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจาร มีในระหว่างฌานทั้งสองที่บังเกิดเป็น 
แผ่น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เมื่อสมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารเป็นไปอยู่ ปฐมฌานดับไปแล้ว ทุติยฌาน 
ก็ยังไม่บังเกิดขึ้น มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า เมื่อสมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารเป็นไปอยู่ ปฐมฌานดับไปแล้ว 
ทุติยฌานก็ย้งไม่บังเกิดขึ้น ก็ต้องไม่กล่าวว่า สมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจาร 
เป็นฌานคั่น มีอยู่ในระหว่างฌานทั้งสองที่บังเกิดเป็นแผ่น 
[๑๗๖๒] ป. สมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารไม่เป็นฌานคั่น หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. สมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารเป็นปฐมฌาน ฯลฯ เป็นทุติยฌาน ฯลฯ 
เป็นตติยฌาน ฯลฯ เป็นตตุตถฌาน หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ล้าอย่างนั้น สมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจาร ก็เป็นฌานคั่น น่ะสิ 
[๑๗๖๓] ส. สมาธิไม่มีวิตกมีแต่วิจารเป็นฌานคั่น หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสมาธิไว้ ๓ อย่าง คือ สมาธิที่มีวิตกมีวิจาร สมาธิ 
ที่ไม , มีวิตกมีแต่วิจาร สมาธิที่ไม่มีวิตกไม่วิจาร มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 770 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสมาธิไว้ ๓ อย่าง คือสมาธิที่มีวิตกมีวิจาร 
สมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจาร สมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
สมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารเป็นฌานคั่น 
ฌาน , นตริกกถา จบ 


สมาปันโน สัททัง สุณาตีติกถา 
[๑๗๖๔] สกวาที ผู้เข้าสมาบัติ พึงเสียงได้ หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. ผู้เข้าสมาบัติ เห็นรูปด้วยจักษุ ฯลฯ พึงเสียงด้วยโสตะ ฯลฯ สูดกลิ่น 
ด้วยฆานะ ฯลฯ ลิ้มรสด้วยชิวหา ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายได้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ผู้เข้าสมาบัติ พึงเสียงได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ผู้เข้าสมาบัติ เป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยโสตวิญญาณ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สมาธิมีแก , ผู้ที่พร้อมเพรียงด้วยมโนวิญญาณ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า สมาธิมีแก , ผู้ที่พร้อมเพรียงด้วยมโนวิญญาณ ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
ผู้เข้าสมาบัติพึงเสียงได้ 

[๑๗๖๕] ส. สมาธิมีแก่ผู้ที่พร้อมเพรียงด้วยมโนวิญญาณ ผู้ที่พร้อมเพรียงด้วย 
โสตวิญญาณ พึงเสียงได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 771 

ส. หากว่า สมาธิมีแก , ผู้ที่พร้อมเพรียงด้วยมโนวิญญาณ ผู้พร้อมเพรียงด้วย 
โสตวิญญาณ พึงเสียงได้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ผู้เข้าสมาบัติพึงเสียงได้ 

ส. สมาธิมีแก่ผู้พร้อมเพรียงด้วยมโนวิญญาณ ผู้ที่พร้อมเพรียงด้วย 
โสตวิญญาณ พึงเสียงได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมกันแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งจิต ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๖๖] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ผู้เข้าสมาบัติ พึงเสียงได้ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคตรัสเสียงว่า เป็นข้าศึกต่อปฐมฌาน มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระผู้มีพระภาคตรัสเสียงว่า เป็นข้าศึกต่อปฐมฌาน ด้วยเหตุ 
นั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ผู้เข้าสมาบัติ พึงเสียงได้ 

ส. เพราะพระผู้มีพระภาคตรัสเสียงว่า เป็นข้าศึกต่อปฐมฌาน ฉะนั้น ผู้ที่ 
เข้าสมาบัติ จึงพึงเสียงได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสวิตก วิจารว่า เป็นข้าศึกต่อทุติยฌาน วิตกวิจาร 
จึงมีอยู่แก , ทุติยฌานนั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เพราะพระผู้มีพระภาคตรัสเสียงว่า เป็นข้าศึกต่อปฐมฌาน ฉะนั้น ผู้ที่ 
เข้าสมาบัติจึงพึงเสียงได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคตรัสปีติว่า เป็นข้าศึกต่อตติยฌาน ตรัสลมอัสสาสะ 
ปัสสาสะว่า เป็นข้าศึกต่อจตตถฌาน ตรัสรปสัฌฌาว่า เป็นข้าศึกต่อผ้เข้า 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 772 

อากาสานัญจายตนสมาบัติ ตรัสอากาสานัญจายตนสัญญาว่า เป็นข้าศึก 
ต , อผู้ที่เข้าวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ตรัสวิญญาณัญจายตนสัญญาว่า เป็น 
ข้าศึกต่อผู้ที่เข้าอากิญจัญญายตนสมาบัติ ตรัสอากิญจัญญายตนสัญญาว่า 
เป็นข้าศึกต , อผู้ที่เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ตรัสสัญญาและ 
เวทนาว่า เป็นข้าศึกต่อผู้ที่เข้าสัญญาเวทยิตโรธสมาบัติ สัญญาและเวทนา 
จึงมีอยู่แก , ผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตินั้น หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

สมาปันโน สัททัง สุณาตีติกถา จบ 


จักขุนา รูปัง ปัสสตีติกถา 
[๑๗๖๗] สกวาที บุคคลเห็นรูปด้วยจักษุ หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 
ส. เห็นรูปด้วยรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เห็นรูปด้วยรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รับรู้รูปด้วยรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. รับรู้รูปด้วยรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปเป็นมโนวิญญาณ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. บุคคลเห็นรูปด้วยจักษุ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 773 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของจักษุมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของจักษุไม่มี มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของจักษุไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
บุคคลเห็นรูปด้วยจักษุ 

[๑๗๖๘] ส. บุคคลพึงเสียงด้วยโสตะ ฯลฯ สูดกลิ่นด้วยฆานะ ฯลฯ ลิ้มรสด้วย 
ชิวหา หรือ? 

[๑๗๖๙] ส. บุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถูกต้องรูปด้วยรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ถูกต้องรูปด้วยรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รับรู้รูปด้วยรูป หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. รับรู้รูปด้วยรูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. รูปเป็นมโนวิญญาณ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของกายมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 774 

ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของกาย ไม่มี มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของกายไม , มี ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
บุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ฯลฯ 

[๑๗๗๐] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลเห็นรูปด้วยจักษุ ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย 
เห็นรูปด้วยจักษุ ฯลฯ ลูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ดังนี้เป็นสูตร 
มีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น บุคคลก็เห็นรูปด้วยจักษุ ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย 
น่ะสิ 

จักขุนา รูปัง ปัสสตีติกถา จบ 
วรรคที่ ๑๘ จบ 


วรรคที่ ๑๙ 
กิเลสชหนกถา 

[๑๗๗๑] สกวาที บุคคลละกิเลสที่เป็นอดีต หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ยังธรรมที่ดับแล้วให้ดับไป ยังธรรมที่ปราศไปแล้วให้ปราศไป ยังธรรมที่ 
สิ้นไปแล้วให้สิ้นไป ยังธรรมที่อัสดงคตแล้ว ให้อัสดงคตไป ยังธรรม 
ที่อัสดงคตลับไปแล้ว ให้อัสดงคตลับไป หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 775 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. บุคคลละกิเลสเป็นอดีต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อดีตดับไปแล้ว มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อดีตดับไปแล้ว ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลละกิเลสที่เป็นอดีต 
ส. ละกิเลสที่เป็นอดีต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อดีตไม่มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อดีตไม่มีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลละกิเลสที่เป็นอดีต 
[๑๗๗๒] ส. บุคคลละกิเลสที่เป็นอนาคต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ยังธรรมที่ยังไม่เกิดไม , ให้เกิด ยังธรรมที่ยังไม่เกิดพร้อมไม่ให้เกิดพร้อม 
ยังธรรมที่ยังไม่บังเกิดไม , ให้บังเกิด ยังธรรมที่ย้งไม , ปรากฏไม่ให้ปรากฏ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. บุคคลละกิเลสที่เป็นอนาคต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ธรรมที่เป็นอนาคตยังไม่เกิด มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ธรรมที่เป็นอนาคตยังไม่เกิด ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลละกิเลสที่ 
เป็นอนาคต 

ส. บุคคลละกิเลสที่เป็นอนาคต หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 776 


ป. ลูกแล้ว 

ส. อนาคตไม่มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า อนาคตไม่มีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลละกิเลสที่เป็นอนาคต 
[๑๗๗๓] ส. บุคคลละกิเลสที่เป็นปัจจุบัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลเป็นผู้กำหนัดแล้วราคะ เป็นผู้อันโทสะประทุษร้ายแล้วละโทสะ 
เป็นผู้หลงแล้วละโมหะ เป็นผู้เศร้าหมองแล้วละกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลละราคะด้วยราคะ ละโทสะด้วยโทสะ ละโมหะด้วยโมหะ ละ 
กิเลสด้วยกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ราคะสัมปยุตด้วยจิต มรรคก็สัมปยุตด้วยจิต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นความประชุมกับแห่งผัสสะ ๒ ฯลฯ แห่งจิต ๒ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ราคะเป็นอกุศล มรรคเป็นกุศล หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. ธรรมเป็นกุศลและธรรมเป็นอกุศล ธรรมมีโทษและธรรมไม่มีโทษ ธรรม 
เลวและธรรมประณีต ธรรมดำและธรรมขาว อันเป็นข้าศึกกันมาพบกับ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธรรมเป็นกุศลและธรรมเป็นอกุศล ฯลฯ ธรรมดำและธรรมขาว อันเป็น 
ข้าศึกกัน มาพบกัน หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 777 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๔ ประการนี้ 
ไกลกัน ไกลกันนัก ๔ ประการเป็นไฉน ท้องฟ้ากับแผ่นดิน นี้ 
ประการแรกที่ไกลกัน ไกลกันนัก ฯลฯ เพราะฉะนั้น ธรรมของ 
สัตบุรุษจึงไกลจากอสัตบุรุษ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า ธรรมเป็นกุศลและธรรมเป็นอกุศล ฯลฯ มา 
พบกัน น่ะสิ 

[๑๗๗๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลละกิเลสที่เป็นอดีต ละกิเลสที่เป็นอนาคต ละกิเลส 
ที่เป็นปัจจุบัน หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป.บุคคลที่ละกิเลสได้ ไม่มี หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ถ้าอย่างนั้น บุคคลก็ละกิเลสที่เป็นอดีต ละกิเลสที่เป็นอนาคต ละกิเลส 
ที่เป็นปัจจุบัน น่ะสิ 

กิเลสชหนกถา จบ 


สุญญตากถา 

[๑๗๗๕] สกวาที ความว่าง นับเนื่องในสังขารขันธ์ หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ธรรมหานิมิตมิได้ก็นับเนื่องในสังขารขันธ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความว่าง นับเนื่องในสังขารขันธ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 778 

ส. ธรรมหาที่ตั้งมิได้ก็นับเนื่องในสังขารขันธ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส.ธรรมหานิมิตมิได้ ไม่พึงกล่าวว่านับเนื่องในสังขารขันธ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความว่างก็ไม่พึงกล่าวว่า นับเนื่องในสังขารขันธ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส.ธรรมหาที่ตั้งมิได้ ไม่พึงกล่าวว่านับเนื่องในสังขารขันธ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความว่างก็ไม่พึงกล่าวว่านับเนื่องในสังขารขันธ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความว่างนับเนื่องในสังขารขันธ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สังขารขันธ์ มิใช่ธรรมไม่เที่ยง มิใช่ธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว มิใช่ 
ธรรมอิงอาศัยเกิดขึ้น มิใช่ธรรมที่มีความสินไปเป็นธรรม มิใช่ธรรมที่มี 
ความเสื่อมไปเป็นธรรม มิใช่ธรรมที่มีความคลายไปเป็นธรรม มิใช่ธรรม 
ที่มีความดับไปเป็นธรรม มิใช่ธรรมที่มีความแปรไปเป็นธรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สังขารขันธ์ เป็นธรรมไม่เที่ยง เป็นธรรมอันปัจจัยปรุงแต่ง เป็นธรรมอิง 
อาศัยเกิดขึ้น เป็นธรรมมีความสิ้นไปธรรม เป็นธรรมมีความเสื่อมไป 
เป็นธรรม เป็นธรรมมีความคลายไปเป็นธรรม เป็นธรรมมีความดับไป 
เป็นธรรม เป็นธรรมมีความแปรไปเป็นธรรม มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า สังขารขันธ์ไม่เที่ยง ฯลฯ มีความแปรไปเป็นธรรม ก็ต้องไม , กล่าว 
ว่า ความว่างนับเนื่องในสังขารขันธ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 779 

[๑๗๗๖] ส. ความว่างแห่งรูปขันธ์ นับเนื่องในสังขารขันธ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความว่างแห่งสังขารขันธ์ นับเนื่องในรูปขันธ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความว่างแห่งเวทนาขันธ์ ฯลฯ ความว่างแห่งสัญญาขันธ์ ฯลฯ ความว่าง 
แห่งวิญญาณขันธ์ นับเนื่องในสังขารขันธ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ความว่างแห่งสังขารขันธ์ นับเนื่องในวิญญาณขันธ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๗๗] ส.ความว่างแห่งสังขารขันธ์ ไม่พึงกล่าวว่านับเนื่องในรูปขันธ์ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. ความว่างแห่งรูป ไม , พึงกล่าวว่า นับเนื่องในสังขารขันธ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส.ความว่างแห่งสังขารขันธ์ ไม่พึงกล่าวว่านับเนื่องในเวทนาขันธ์ ฯลฯ 
นับเนื่องในสัญญาขันธ์ ฯลฯ นับเนื่องในวิญญาณขันธ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส.ความว่างแห่งวิญญาณขันธ์ ไม่พึงกล่าวว่านับเนื่องในสังขารขันธ์ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๗๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ความว่างนับเนื่องในสังขารขันธ์ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารนี้ว่างจากตน 
หรือจากความเป็นตน ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 780 


ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น ความว่างก็นับเนื่องในสังขารขันธ์ น่ะสิ 
สุญญตากถา จบ 


สามัญญผลกถา 

[๑๗๗๙] สกวาที สามัญญผล เป็นอสังขตะ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นนิพพาน เป็นที่ต้านทาน เป็นที่เร้น เป็นที่พึ่ง เป็นที่หมาย เป็น 
ฐานะอันไม , เคลื่อน เป็นอมตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สามัญญผล เป็นอสังขตะ นิพพานก็เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทานเป็น ๒ อย่าง ฯลฯ ที่เร้นก็เป็น ๒ อย่าง ที่พึ่งก็เป็น ๒ อย่าง 
ที่หมายก็เป็น ๒ อย่าง ฐานะอันไม่เคลื่อนก็เป็น ๒ อย่าง อมตะก็เป็น 
๒ อย่าง นิพพานก็เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๗๘๐] ส. สามัญญผล เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สามัญญะ เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 781 

ส. สามัญญะ เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สามัญญผล เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. โสดาปัตติผล เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสดาปัตติมรรค เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. โสดาปัตติมรรค เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสดาปัตติผล เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สกทาคามิผล ฯลฯ อนาคามิผล ฯลฯ อรหัตผล เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อรหัตมรรค เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อรหัตมรรค เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อรหัตผล เป็นสังขตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสดาปัตติผล เป็นอสังขตะ สกทาคามิผล ฯลฯ อนาคามิผล ฯลฯ 
อรหัตผล เป็นอสังขตะ นิพพานเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะเป็น ๕ อย่าง หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 782 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อสังขตะเป็น ๕ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทานเป็น ๕ อย่าง ที่เร้นก็เป็น ๕ อย่าง ที่พึ่งก็เป็น ๕ อย่าง ที่ 
หมายก็เป็น ๕ อย่าง ฐานะอันไม่เคลื่อนก็เป็น ๕ อย่าง อมตะก็เป็น ๕ 
อย่าง นิพพานก็เป็น ๕ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
สามัญญผลกถา จบ 

ปัตติกถา 

[๑๗๘๑] สกวาที การไต้ เป็นอสังขตะ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นนิพพาน เป็นที่ต้านทาน เป็นที่เร้น เป็นที่พึ่ง เป็นที่หมาย เป็น 
ฐานะอันไม , เคลื่อน เป็นอมตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การได้ เป็นอสังขตะ นิพพานก็เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทานเป็น ๒ อย่าง ที่เร้นก็เป็น ๒ อย่าง ที่พึ่งก็เป็น ๒ อย่าง ที่ 
หมายก็เป็น ๒ อย่าง ฐานะอันไม่เคลื่อนก็เป็น ๒ อย่าง อมตะก็เป็น 
๒ อย่าง นิพพานก็เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 783 

[๑๗๘๒] ส. การได้จีวร เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นนิพพาน ฯลฯ เป็นอมตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การได้จีวร เป็นอสังขตะ นิพพานก็เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทานเป็น ๒ อย่าง ที่เร้นก็เป็น ๒ อย่าง ที่พึ่งก็เป็น ๒ อย่าง ที่ 
หมายก็เป็น ๒ อย่าง ฐานะอันไม่เคลื่อนก็เป็น ๒ อย่าง อมตะก็เป็น ๒ อย่าง 
นิพพานก็เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การได้บิณฑบาต ฯลฯ เสนาสนะ คิลานปัจจยเภสัชชบริขาร เป็น 
อสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นนิพพาน ฯลฯ เป็นอมตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การได้คิลานปัจจยเภสัชชบริขาร เป็นอสังขตะ นิพพานก็เป็นอสังขตะ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 784 

ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทานเป็น ๒ อย่าง ฯลฯ นิพพานก็เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การได้จีวรเป็นอสังขตะ การได้บิณฑบาต ฯลฯ เสนาสนะ การได้คิลาน 
ปัจจยเภสัชชบริขาร ก็เป็นอสังขตะ นิพพานก็เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะเป็น ๕ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อสังขตะเป็น ๕ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทานเป็น ๕ อย่าง ฯลฯ นิพพานก็เป็น ๕ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๘๓] ส. การได้ปฐมฌานเป็นอสังขตะ หรือ พึงให้พิสดารเหมือนกันทุกอย่าง 
การได้ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสนัญจายตนฌาน วิญญา 
ณ์ฌูจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฯลฯ 
โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิ 
มรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค อรหัตผล เป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นนิพพาน ฯลฯ เป็นฐานะอันไม่เคลื่อน เป็นอมตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การได้อรหัตผล เป็นอสังขตะ นิพพานก็เป็นอสังขตะหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะ เป็น ๒ อย่าง หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 785 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทานเป็น ๒ อย่าง ฯลฯ นิพพานก็เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การได้โสดาปัตติมรรค เป็นอสังขตะ การได้โสดาปัตติผลเป็นอสังขตะ 
ฯลฯ การได้อรหัตมรรค เป็นอสังขตะ การได้อรหัตผลเป็นอสังขตะ 
นิพพานเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะเป็น ๙ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อสังขตะเป็น ๙ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทานเป็น ๙ อย่าง ฯลฯ นิพพานก็เป็น ๙ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๗๘๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า การได้เป็นอสังขตะ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. การได้ เป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ หรือ? 
ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ป. ล้าอย่างนั้น การได้เป็นอสังขตะ น่ะสิ 
ปัตติกถา จบ 


ตถตากถา 

[๑๗๘๕] สกวาที ความเป็นอย่างนั้นแห่งธรรมทั้งปวง เป็นอสังขตะ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 786 


ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นนิพพาน ฯลฯ เป็นอมตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ความเป็นอย่างนั้นแห่งธรรมทั้งปวง เป็นอสังขตะ นิพพานก็เป็นอสังขตะ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทานเป็น ๒ อย่าง ฯลฯ นิพพานก็เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๘๖] ส. รูปมีความเป็นรูป ความเป็นรูปก็เป็นอสังขตะ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นนิพพาน ฯลฯ เป็นอมตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปมีความเป็นรูป ความเป็นรูปก็เป็นอสังขตะ นิพพานก็เป็นอสังขตะ 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะเป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อสังขตะ เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทานเป็น ๒ อย่าง ฯลฯ นิพพานก็เป็น ๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 787 

ส. เวทนามีความเป็นเวทนา ความเป็นเวทนา ฯลฯ สัญญามีความเป็นสัญญา 
ความเป็นสัญญา ฯลฯ สังขารมีความเป็นสังขาร ความเป็นสังขาร ฯลฯ 
วิญญาณมีความเป็นวิญญาณ ความเป็นวิญญาณเป็นอสังขตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นนิพพาน ฯลฯ เป็นอมตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปมีความเป็นรูป ความเป็นรูปเป็นอสังขตะ ฯลฯ วิญญาณมีความเป็น 
วิญญาณ ความเป็นวิญญาณ เป็นอสังขตะ ฯลฯ นิพพานก็เป็นอสังขตะ 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อสังขตะ เป็น ๖ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. อสังขตะเป็น ๖ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ที่ต้านทานเป็น ๖ อย่าง ฯลฯ นิพพานก็เป็น ๖ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๘๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ความเป็นอย่างนันแห่งธรรมทั้งปวง เป็นอสังขตะ หรือ? 
ส. ถูกแล้ว 

ป. ความเป็นอย่างนั้นแห่งธรรมทั้งปวง เป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา 
เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ล้าอย่างนั้น ความเป็นอย่างนั้นแห่งธรรมทั้งปวง ก็เป็นอสังขตะ น่ะสิ 


ตถตากถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 788 


กุสลกถา 

[๑๗๘๘] สกวาที นิพพานธาตุ เป็นกุศล หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. นิพพานธาตุ เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่ง 
นิพพานธาตุนั้นมีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. นิพพานธาตุ เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแห่ง 
นิพพานนั้น ไม่มี มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า นิพพานธาตุ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้ง 
ใจแห่งนิพพานธาตุนั้น ไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า นิพพานธาตุ เป็นกุศล 
[๑๗๘๙] ส. อโลภะ เป็นกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ 
แห , งอโลภะนั้น มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นิพพานธาตุ เป็นกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้ง 
ใจแห่งนิพพานธาตุนั้น มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อโทสะ เป็นกุศล ฯลฯ อโมหะ เป็นกุศล ฯลฯ ศรัทธา วิริยะ สติ 
สมาธิ ฯลฯ ปัญญา เป็นกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ 
ความตั้งใจแห่งปัญญานั้น มีอยู่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. นิพพานธาตุ เป็นกุศล เป็นธรรมมีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้ง 
ใจแห่งนิพพานธาตุนั้น มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 789 

[๑๗๙๐] ส. นิพพานธาตุ เป็นกุศล เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความ 
ตั้งใจแห่งนิพพานธาตุนั้น ไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อโลภะ เป็นกุศล แต่เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความตั้ง 
ใจแห , งอโลภะนั้น ไม , มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. นิพพานธาตุ เป็นกุศล แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความ 
ตั้งใจแห่งนิพพานธาตุนั้น ไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อโทสะ เป็นกุศล ฯลฯ อโมหะ เป็นกุศล ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 
ฯลฯ ปัญญา เป็นกุศล แต่เป็นธรรมไม , มีอารมณ์ ความนึก ฯลฯ ความ 
ตั้งใจแห่งปัญญานั้น ไม่มี หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๗๙๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า นิพพานธาตุ เป็นกุศล หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. นิพพานธาตุ เป็นธรรมไม , มีโทษ มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า นิพพานธาตุ เป็นธรรมไม , มีโทษ ด้วยเหตุนั้นนะ ท่านจึงต้อง 
กล่าวว่า นิพพานธาตุ เป็นกุศล 
กุสลกถา จบ 

อัจจันตนึยามกถา 

[๑๗๙๒] สกวาที ปุถุชนมีความแน่นอนโดยส่วนเดียว หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 790 

ส. บุคคลผู้ทำมาตุฆาตเป็นผู้แน่นอนโดยส่วนเดียว บุคคลผู้ทำปิตุฆาต ฯลฯ 
บุคคลผู้ทำอรหันตฆาต ฯลฯ บุคคลผู้ทำโลหิตุบาท ฯลฯ บุคคลผู้'ทำสังฆ 
เภท เป็นผู้แน่นอนโดยส่วนเดียว หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปุถุชนมีความแน่นอนโดยส่วนเดียว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. วิจิกิจฉา พึงเกิดแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า วิจิกิจฉา พึงเกิดแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียว ก็ต้องไม่กล่าว 
ว่า ปุถุชนมีความแน่นอนโดยส่วนเดียว 
[๑๗๙๓] ส. วิจิกิจฉา ไม่พึงเกิดแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ละวิจิกิจฉาได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ละวิจิกิจฉาได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ละได้ด้วยโสดาปัตติมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ละได้ด้วยสกทาคามิมรรค ฯลฯ ละได้ด้วยอนาคามิมรรค ฯลฯ ละได้ 
ด้วยอรหัตมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ละได้ด้วยมรรคไหน 
ป. ด้วยมรรคฝ่ายอกุศล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 791 

ส. มรรคฝ่ายอกุศลเป็นธรรมนำออก ให้ถึงความสิ้นทุกข์ ให้ถึงความตรัสรู้ 
ให้ถึงนิพพาน ไม , เป็นอารมณ์ของอาสวะ ฯลฯ ไม่เป็นอารมณ์ของ 
สังกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มรรคฝ่ายอกุศลไม่เป็นธรรมนำออก ฯลฯ เป็นอารมณ์ของสังกิเลส 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า มรรคฝ่ายอกุศลไม่เป็นธรรมนำออก ฯลฯ เป็นอารมณ์ของสัง 
กิเลส ก็ต้องไม่กล่าวว่า วิจิกิจฉา อันบุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวละ 
ได้ด้วยมรรคฝ่ายอกุศล 

[๑๗๙๔] ส. อุจเฉททิฏฐิพึงเกิดแก'บุคคลผู้แน่นอนโดยสัสสตทิฏฐิ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อุจเฉททิฏฐิพึงเกิดแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยสัสสตทิฏฐิ ก็ต้องไม , 
กล่าวว่า ปุถุชนมีความแน่นอนโดยส่วนเดียว 
[๑๗๙๕] ส. อุจเฉททิฏฐิไม่พึงเกิดแก , บุคคลผู้แน่นอนโดยสัสสตทิฏฐิ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ละอุจเฉททิฏฐิได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ละอุจเฉททิฏฐิได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ละได้ด้วยโสดาปัตติมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ละได้ด้วยสกทาคามิมรรค ฯลฯ ด้วยอนาคามิมรรค ฯลฯ ด้วยอรหัตมรรค 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 792 

ส. ละได้ด้วยมรรคไหน 
ป. ละได้ด้วยมรรคฝ่ายอกุศล 

ส. มรรคฝ่ายอกุศล ฯลฯ ก็ต้องไม่กล่าวว่า อุจเฉททิฏฐิอันบุคคลผู้แน่นอน 
โดยสัสสตทิฏ เละ ได้ด้วยมรรคฝ่ายอกุศล 
[๑๗๙๖] ป. สัสสตทิฏฐิพึงเกิดแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยอุจเฉททิฏฐิ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า สัสสตทิฏฐิพึงเกิดแก'บุคคลผู้แน่นอนโดยอุจเฉททิฏฐิ ก็ต้องไม , 
กล่าวว่า ปุถุชนมีความแน่นอนโดยส่วนเดียว 
[๑๗๙๗] ส. สัสสตทิฏฐิไม่พึงเกิดแก , บุคคลผู้แน่นอนโดยอุจเฉททิฏฐิ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ละสัสสตทิฏฐิได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ละสัสสตทิฏฐิได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ละได้ด้วยโสดาปัตติมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ละได้ด้วยสกทาคามิมรรค ฯลฯ ด้วยอรหัตมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. ด้วยมรรคไหน 
ป. ด้วยมรรคฝ่ายอกุศล 

ส. มรรคฝ่ายอกุศล ฯลฯ ก็ต้องไม่กล่าวว่า สัสสตทิฏฐิ อันบุคคลผู้แน่นอน 
โดยอุจเฉททิฏฐิ ละได้ด้วยมรรคฝ่ายอกุศล 
[๑๗๙๘] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ปุถุชนมีความแน่นอนโดยส่วนเดียว หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 793 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลก 
นี้เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมฝ่ายอกุศล เป็นธรรมดำโดยส่วนเดียว 
บุคคลนั้นเป็นผู้จมลงแล้วครั้งหนึ่ง ก็จมลงอยู่นั่นเอง ดังนี้ เป็นสูตร 
มีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น ปุถุชนก็มีความแน่นอนโดยส่วนเดียว น่ะสิ 
[๑๗๙๙] ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลก 
นี้เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมฝ่ายอกุศล เป็นธรรมดำโดยส่วนเดียว 
บุคคลนั้นเป็นผู้จมลงแล้วครั้งหนึ่ง ก็จมอยู่นั่นเอง เพราะทำอธิบายดังนี้ 
และโดยเหตุนั้น ท่านจึงสันนิษฐานว่า ปุถุชนมีความแน่นอนโดยส่วน 
เดียว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลก 
นี้ผุดขึ้นแล้ว กลับจมลง ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผุดขึ้นแล้ว กลับจมลงทุกครั้ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๐๐] ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลก 
นี้เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมฝ่ายอกุศล เป็นธรรมดำโดยส่วนเดียว 
บุคคลนั้นเป็นผู้จมลงแล้วครั้งหนึ่ง ก็จมอยู่นั่นเอง เพราะทำอธิบายดังนี้ 
และโดยเหตุนั้น ท่านจึงสันนิษฐานว่า ปุถุชนมีความแน่นอนโดยส่วน 
เดียว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 794 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลก 
นี้ผุดขึ้นแล้วทรงตัวอยู่ ผุดขึ้นแล้วเห็นแจ้งเหลียวแลลูว่ายข้ามไป 
ผุดขึ้นแล้ว ไปถึงที่พำนักได้ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผุดขึ้นแล้ว ไปถึงที่พำนักได้ทุกครั้ง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
อัจขันตนิยามกถา จบ 


อินทริยกถา 

[๑๘๐๑] สกวาที สัทธินทรีย์ที่เป็นโลกิยะไม่มี หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ศรัทธาที่เป็นโลกิยะ ไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิริยินทรีย์ สัทธินทรีย์ ฯลฯ สมาธินทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ ที่เป็นโลกิยะ 
ไม , มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปัญญาที่เป็นโลกิยะ ไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๘๐๒] ส. ศรัทธาที่เป็นโลกิยะมี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัทธินทรีย์ที่เป็นโลกิยะมี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิริยะ ฯลฯ สติ ฯลฯ สมาธิ ฯลฯ ปัญญา ที่เป็นโลกิยะมี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 795 

ส. ปัญญินทรีย์ที่เป็นโลกิยะมี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๐๓] ส. มโนที่เป็นโลกิยะมีอยู่ มนินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู , หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ สัทธินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. มโนที่เป็นโลกิยะมีอยู่ มนินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ ปัญญินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๐๔] ส. โสมนัสที่เป็นโลกิยะมีอยู่ โสมนัสสินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ ฯลฯ 
ชีวิตที่เป็นโลกิยะมีอยู่ ชีริตินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ สัทธินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ชีวิตที่เป็นโลกิยะมีอยู่ ชีริตินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู , หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ ปัญญินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๐๕] ส. ศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ แต่สัทธินทรีย์ที่เป็นโลกิยะไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. มโนที่เป็นโลกิยะมีอยู่ แต่มนินทรีย์ที่เป็นโลกิยะไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ แต่ปัญญินทรีย์ที่เป็นโลกิยะไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 796 

ส. มโนที่เป็นโลกิยะมีอยู่ แต่มนินทรีย์ที่เป็นโลกิยะไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ แต่สัทธินทรีย์ที่เป็นโลกิยะไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสมนัสที่เป็นโลกิยะมีอยู่ แต่โสมนัสสินทรีย์ที่เป็นโลกิยะไม , มี หรือ ฯลฯ 
ชีวิตที่เป็นโลกิยะมีอยู่ แต่ชีวิตินทรีย์ที่เป็นโลกิยะไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ แต่ปัญญินทรีย์ที่เป็นโลกิยะไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ชีวิตที่เป็นโลกิยะมีอยู่ แต่ชีริตินทรีย์ที่เป็นโลกิยะไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๐๖] ส. ศรัทธาที่เป็นโลกุตตระมีอยู่ สัทธินทรีย์ที่เป็นโลกุตตระก็มีอยู่ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. ศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ สัทธินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. วิริยะที่เป็นโลกุตตระมีอยู่ ฯลฯ ปัญญาที่เป็นโลกุตตระมีอยู่ ปัญญินทรีย์ 
ที่เป็นโลกุตตระก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ ปัญญินทรีย์ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๐๗] ส. ศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ แต่สัทธินทรีย์ที่เป็นโลกิยะไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ศรัทธาที่เป็นโลกุตตระมีอยู่ แต่สัทธินทรีย์ที่เป็นโลกุตตระไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 797 

ส. วิริยะที่เป็นโลกิยะมีอยู่ ฯลฯ ปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ แต่ปัญญินทรีย์ 
ที่เป็นโลกิยะไม , มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปัญญาที่เป็นโลกุตตระมีอยู่ แต่ปัญญินทรีย์ที่เป็นโลกุตตระไม่มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๘๐๘] ส. อินทรีย์ ๕ ที่เป็นโลกิยะ ไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเมื่อตรวจดูโลก 
ด้วยพุทธจักษุ ได้เห็นแล้วแลซึ่งสัตว์ทั้งหลาย บางพวกเป็นผู้มีธุลี 
ในดวงตาน้อย บางพวกเป็นผู้มีธุลี , ในดวงตามาก บางพวกเป็นผู้มี 
อินทรีย์แก่กล้า บางพวกเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อน บางพวกเป็นผู้มีอาการ 
ดี บางพวกเป็นผู้มีอาการทราม บางพวกเป็นผู้ที่จะให้รู้แจ้งได้ง่าย 
บางพวกเป็นผู้ที่จะให้รู้แจ้งได้ยาก บางพวกเป็นผู้เห็นโทษ และภัย 
ในปรโลกอยู่ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น อินทรีย์ ๕ ที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ น่ะสิ 
อินทริยกถา จบ 
วรรคที่ ๑๙ จบ 


วรรคที่ ๒๐ 
อสัญจิจจกถา 

[๑๘๐๙] สกวาที บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิได้แกล้ง โดยไม , ได้เจตนา เป็นผู้ชื่อว่า 
ทำอนันตริยกรรม หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 798 

ส. บุคคลฆ่าสัตว์โดยมิได้แกล้ง เป็นผู้ชื่อว่า ทำปาณาติบาต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิได้แกล้ง เป็นผู้ชื่อว่า ท้าอนันตริยกรรม 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ ฯลฯ กล่าวคำเท็จโดยมิได้แกล้ง 
เป็นผู้ชื่อว่า กล่าวมุสาวาท หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๑๐] ส. บุคคลฆ่าสัตว์โดยมิได้แกล้ง ไม่เป็นผู้ชื่อว่า ทำปาณาติบาต หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิได้แกล้ง ไม่เป็นผู้ชื่อว่า ทำอนันตริยกรรม 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ ฯลฯ กล่าวคำเท็จโดยมิได้แกล้ง 
ไม่เป็นผู้ชื่อว่า กล่าวมุสาวาท หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิได้แกล้ง ไม่เป็นผู้ชื่อว่า ทำอนันตริยกรรม 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๑๑] ส. บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิได้แกล้ง เป็นผู้ชื่อว่า ทำอนันตริยกรรม 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คำว่า บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิได้แกล้ง เป็นผู้ชื่อว่า ทำอนันตริยกรรม 
ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 799 


ป. ไม่มี 

ส. คำว่า บุคคลแกล้งปลงชีวิตมารดา เป็นผู้ชื่อว่า ทำอนันตริยกรรม ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า คำว่า บุคคลแกล้งปลงชีวิตมารดา เป็นผู้ชื่อว่า ทำอนันตริยกรรม 
ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิได้ 
แกล้ง เป็นผู้ชื่อว่า ทำอนันตริยกรรม 

[๑๘๑๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้ฆ่ามารดา เป็นผู้ชื่อว่า ทำอนันตริยกรรม หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เขาได้ปลงชีวิตมารดาแล้ว มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า เขาได้ปลงชีวิตมารดาแล้ว ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า 
บุคคลผู้ฆ่ามารดา เป็นผู้ชื่อว่า ทำอนันตริยกรรม 

ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้ฆ่าบิดา เป็นผู้ชื่อว่า ทำอนันตริยกรรม หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เขาได้ปลงชีวิตบิดาแล้ว มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า เขาได้ปลงชีวิตบิดาแล้ว ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า บุคคล 
ผู้ฆ่าบิดา เป็นผู้ชื่อว่า ทำอนันตริยกรรม 

ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้ฆ่าพระอรหันต์ เป็นผู้ชื่อว่า ทำอนันตริยกรรม 
หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. เขาได้ปลงชีวิตพระอรหันต์แล้ว มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 800 

ป. หากว่า เขาได้ปลงชีวิตพระอรหันต์แล้ว ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้อง 
กล่าวว่า บุคคลผู้ฆ่าพระอรหันต์ เป็นผู้ชื่อว่า ท่าอนันตริยกรรม 

ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้ยังพระโลหิตให้ห้อขึ้น เป็นผู้ชื่อว่าท่าอนันตริย 
กรรม หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. เขาได้ยังพระโลหิตของพระตถาคตให้ห้อแล้ว มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. หากว่า เขาได้ยังพระโลหิตของพระตถาคตให้ห้อแล้ว ด้วยเหตุนั้นนะ 
ท่านจึงต้องกล่าวว่า บุคคลผู้ยังพระโลหิตให้ห้อไป เป็นผู้ชื่อว่า ท่า 
อนันตริยกรรม 

ส. บุคคลผู้ท่าสังฆเภท เป็นผู้ชื่อว่า ท่าอนันตริยกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลผู้ท่าสังฆเภท เป็นผู้ชื่อว่า ท่าอนันตริยกรรมทั้งหมด หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลผู้ท่าสังฆเภท เป็นผู้ชื่อว่า ท่าอนันตริยกรรมทั้งหมด หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลเป็นผู้มีความสำคัญว่า ถูกธรรมยังสงฆ์ให้แตกกัน เป็นผู้ชื่อว่า 
ท่าอนันตริยกรรม หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลเป็นผู้มีความสำคัญว่า ถูกธรรมยังสงฆ์ให้แตกกัน เป็นผู้ชื่อว่า 
ท่าอนันตริยกรรม หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรอุบาลี บุคคลผู้ท่าสังฆเภท ที่จะต้อง 
ไปอบาย จะต้องไปนรก ตั้งอย่ตลอดกัลป็ แก้ไขไม่ได้ มีอย่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 801 

บุคคลผู้ทำสังฆเภท ที่ไม่ต้องไปสู่อบาย ไม่ต้องไปนรก ไม่ตั้งอยู่ 
ตลอดกัลป็ มิใช่ผู้แก้ไขไม , ไต้ มีอยู่ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า บุคคลเป็นผู้มีความสำคัญว่า ถูกธรรมยังสงฆ์ 
ให้แตกกัน เป็นผู้ชื่อว่าทำอนันตริยกรรม 

[๑๘๑๓] ป. ไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้มีความสำคัญว่า ถูกธรรมยังสงฆ์ให้แตกกัน เป็น 
ผู้ชื่อว่า ทำอนันตริยกรรม หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคไต้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ทำสังฆเภทเป็นผู้จะต้องไปอบาย 
จะต้องไปนรก ตั้งอยู่ตลอดกัลป็ เขาเป็นผู้ยินดีในการแยก ไม่ตั้ง 
อยู่ในธรรม ย่อมคลาดจากธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ เขาทำลาย 
สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้ว ย่อมไหม้ในนรกตลอดกัลปึ ดังนี้ เป็น 
สูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น บุคคลผู้ทำสังฆเภท ก็เป็นผู้ชื่อว่า ทำอนันตริยกรรม น่ะสิ 
อสัญจิจจกถา จบ 


ญาณกถา 

[๑๘๑๔] สกวาที ญาณไม่มีแก่ปุถุชน หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความ 
กำหนดหมาย ความเข้าไปกำหนด ความเข้าไปกำหนดเฉพาะ ไม่มี 
แก่ปุถุชน หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 802 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปัญญา กิริยาที่รู้'ชัด ความวิจัย ฯลฯ ความเข้าไปกำหนดรู้เฉพาะ ของ 
ปุถุชน มีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ปัญญา กิริยาที่รู้'ชัด ความวิจัย ฯลฯ ความเข้าไปกำหนดเฉพาะ 
ของปุถุชน มีอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า ญาณไม่มีแก่ปุถุชน 
[๑๘๑๕] ส. ญาณไม่มีแก่ปุถุชน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปุถุชนพึงเข้าปฐมฌาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ปุถุชนพึงเข้าปฐมฌาน ก็ต้องไม่กล่าวว่า ญาณไม่มีแก่ปุถุชน 
[๑๘๑๖] ส. ปุถุชนพึงเข้าทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน ฯลฯ พึงเข้า 
อากาสานัญจายตนะ วิญญาฌัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ ฒวสัญญา 
นาสัญญายตนะ ปุถุชนพึงให้ทาน ฯลฯ พึงให้จีวร ฯลฯ พึงให้บิณฑบาต 
พึงให้เสนาสนะ ฯลฯ พึงให้คิลานปจจยเภสัชชบริขาร หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า ปุถุชนพึงให้กิลานปัจจยเภสัชชบริขาร ก็ต้องไม , กล่าวว่า ญาณ 
ไม , มีแก่ปุถุชน 

[๑๘๑๗] ป. ญาณของปุถุชนมีอยู่ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ปุถุชน กำหนดรู้ทุกข์ ละสมุทัย กระทำให้แจ้งซึ่งนิโรธ ยังมรรคให้เกิด 
ด้วยญาณนั้น หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 


ญาณกถา จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 803 

นิรยปาลกถา 

[๑๘๑๘] สกวาที นายนิรยบาลไม , มีในนรกทั้งหลาย หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. การทำกรรมกรณ์ไม่มีในนรกทั้งหลาย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การทำกรรมกรณ์มีอยู่ในนรกทั้งหลาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. นายนิรยบาลมีอยู่ในนรกทั้งหลาย หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๑๙] ส. การทำกรรมกรณ์มีอยู่ในหมู่มนุษย์ และคนผู้ทำกรรมกรณ์ก็มีอยู่ หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมกรณ์มีอยู่ในนรกทั้งหลาย และคนผู้ทำกรรมกรฟ้ก็มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กรรมกรณ์มีอยู่ในนรกทั้งหลาย แต่คนผู้ทำกรรมกรณ์ไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กรรมกรณ์มีอยู่ในหมู่มนุษย์ แต่คนผู้ทำกรรมกรณ์ไม่มี หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๘๒๐] ป. นายนิรยบาลมีอยู่ในนรกทั้งหลาย หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ท้าวเวสสภูก็มิได้ฆ่า ท้าวเปตติราชก็มิ 
ได้ฆ่า ท้าวโสม ท้าวยม และท้าวเวสวัณ ก็มิได้ฆ่า กรรมของตน 
ต่างหาก ฆ่าบุคคลผู้สิ้นบุญจากโลกนี้และเข้าถึงปรโลก ในนรกนั้นๆ 
ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 804 

ป. ถ้าอย่างนั้น นายนิรยบาลก็ไม , มีในนรกทั้งหลาย น่ะสิ 
[๑๘๒๑] ส. นายนิรยบาลไม่มีในนรกทั้งหลาย หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนายนึรยบาล 
ย่อมยังสัตว์นรกนั้นให้รับกรรมกรณ์ อันชื่อว่าเครื่องจำ ๕ ประการ 
คือ ตรึงตาปูเหล็กอันร้อนที่มือข้างหนึ่ง ตรึงตาปูเหล็กอันร้อนที่มือ 
อีกข้างหนึ่ง ตรึงตาปูเหล็กอันร้อนที่เท้าข้างหนึ่ง ตรึงตาปูเหล็กอัน 
ร้อนที่เท้าอีกข้างหนึ่ง ตรึงตาปูเหล็กอันร้อนที่กลางอก สัตว์นรกนั้น 
เสวยทุกขเวทนา เผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้น และจะยังไม่ตายตลอด 
เวลาที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น นายนิรยบาลก็มีอยู่ในนรกทั้งหลาย น่ะสิ 
[๑๘๒๒] ส. นายนึรยบาลไม่มีในนรกทั้งหลาย หรือ 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนายนึรยบาล 
ยังสัตว์นรกนั้นให้นอนแผ่ลงแล้ว พากันถากด้วยผึ่ง ฯลฯ พวก 
นายนิรยบาลตั้งสัตว์นรกนั้น ให้มีเท้าไปในเบื้องบน มีศีรษะใน 
เบื้องตํ่า แล้วถากด้วยพร้า ฯลฯ พวกนายนึรยบาลเทียมสัตว์นรกนั้น 
เข้าในรถ แล้วให้แล่นกลับไปกลับมาเหนือแผ่นดินอันไฟติดทั่วแล้ว 
มีเปลวเป็นอันเดียวกัน มีแสงโชติช่วง ฯลฯ พวกนายนิรยบาล ยัง 
สัตว์นรกนั้นให้ขึ้นไต , ลง ซึ่งภูเขาถ่านเพลิงใหญ่ อันไฟติดทั่วแล้ว 
มีเปลวเป็นอันเดียวกัน มีแสงโชติช่วง ฯลฯ พวกนายนิรยบาลจับ 
สัตว์นรกนั้น ให้มีเท้าในเบื้องบน ให้มีศีรษะในเบื้องตํ่า ใส่เข้า 
ในหม้อทองแดงอันร้อน อันไฟติดทั่วแล้ว มีเปลวเป็นอันเดียวกัน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 805 

มีแสงโชติช่วง เขาหมกไหม้มีร่างกายเป็นฟองในหม้อทองแดงนั้น 
และทั้งที่หมกไหม้มีร่างกายเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้น บางครั้ง 
โผล่ขึ้นข้างบน บางครั้งจมลงข้างใต้ บางครั้งพุ่งขวางไป เขา 
เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ฯลฯ นายนิรยบาลทั้งหลาย ย่อมใส่เข้า 
ซึงสัตว์นรกนันในมหานรก ก็มหานรกนันแล ๔ มุม ๔ ประตู จำแนก 
กำหนดไว้เป็นส่วนๆ มีกำแพงเหล็กล้อมรอบ ครอบด้วยเหล็ก พื้น 
แห่งมหานรกนั้นก็แล้วด้วยเหล็ก ประกอบด้วยความร้อนลุกเป็นเปลว 
แผ่ไปร้อยโยชน์โดยรอบตั้งอยู่ ในกาลทุกเมื่อ ดังนี้ เป็นสูตรมี 
อยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น นายนิรยบาล ก็มีอยู่ในนรกทั้งหลาย น่ะสิ 
นิรยปาลกถา จบ 


ติรัจฉานกถา 

[๑๘๒๓] สกวาที สัตว์ดิรัจฉานมีอยู่ในหมู่เทวดา หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เทวดามีอยู่ในหมู่ติรัจฉาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัตว์ติรัจฉานมีอยู่ในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เทวโลกเป็นกำเนิดแห่งสัตว์ติรัจฉาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัตว์ดิรัจฉานมีอยู่ในหมู , เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 806 

ส. แมลง ตั๊กแตน ยุง แมลงวัน งู แมลงป่อง ตะเข็บ ไล้เดือน มี 
อยู่ในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๘๒๔] ป. สัตว์ดิรัจฉานไม่มีในหมู่เทวดา หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ช้างตัวประเสริฐ ชื่อ เอราวัณ ยานทิพย์อันเทียมด้วยม้าพันหนึ่ง มีอยู่ 
ในหมู่เทวดา มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า ช้างตัวประเสริฐ ชื่อเอราวัณ ยานทิพย์อันเทียมด้วยม้าพันหนึ่ง 
มีอยู่ในหมู่เทวดานั้น ด้วยเหตุนั้นนะ ท่านจึงต้องกล่าวว่า สัตว์ดิรัจฉาน 
มีอยู่ในหมู่เทวดา 

[๑๘๒๕] ส. สัตว์ดิรัจฉานมีอยู่ในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พวกผูกช้าง พวกผูกม้า พวกตะพ่นหญ้า พวกหัวหน้างาน พวกทำ 
อาหารสัตว์ มีอยู่ในหมู่เทวดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ล้าอย่างนั้น สัตว์ดิรัจฉานก็ไม่มีอยู่ในหมู่เทวดา น่ะสิ 
ติรัจฉานกถา จบ 


มัคคกถา 

[๑๘๒๖] สกวาที มรรคมีองค์ ๕ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสมรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิไว้ 
มิใช่หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 807 


ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสมรรคมีองค์ ๘ คือสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ 
สัมมาสมาธิไว้ ก็ต้องไม่กล่าวว่า มรรคมีองค์ ๕ 

ส. มรรคมีองค์ ๕ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า บรรดาทาง ทางมีองค์ ๘ ประเสริฐที่สุด 
บรรดาสัจจะ สัจจะ ๔ ประเสริฐที่สุด บรรดาธรรม วิราคธรรม 
ประเสริฐที่สุด บรรดาทวิบท พระตถาคตผู้มีจักษุ ประเสริฐที่สุด 
ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น มรรคก็มีองค์ ๘ น่ะสิ 

[๑๘๒๗] ส. สัมมาวาจาเป็นองค์แห่งมรรค แด , สัมมาวาจานั้นไม่เป็นมรรค หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. สัมมาทิฏฐิเป็นองค์แห่งมรรค แด , สัมมาทิฏฐินั้นไม่เป็นมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมาวาจาเป็นองค์แห่งมรรค แต่สัมมาวาจานั้นไม่เป็นมรรค หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ 
เป็นองค์แห่งมรรค แด , สัมมาสมาธินั้นไม่เป็นมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เป็นองค์แห่งมรรค แด , สัมมาอาชีวะ 
นั้น ไม่เป็นมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิเป็นองค์แห่งมรรค แด , สัมมาสมาธินั้นไม่ 
เป็นมรรค หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 808 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๒๘] ส. สัมมาทิฏฐิเป็นองค์แห่งมรรค และสัมมาทิฏฐินั้นเป็นมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาวาจาเป็นองค์แห่งมรรค และสัมมาวาจานั้นเป็นมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมาทิฏฐิเป็นองค์แห่งมรรค และสัมมาทิฏฐินั้นเป็นมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาก็'มมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะเป็นองค์แห่งมรรค และสัมมาอาชีวะ 
นั้นเป็นมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ 
เป็นองค์แห่งมรรค และสัมมาสมาธินั้นเป็นมรรค หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมาวาจา ฯลฯ สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะเป็นองค์แห่งมรรค 
และสัมมาอาชีวะนั้นเป็นมรรค หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๘๒๙] ป. อริยมรรคมีองค์ ๘ หรือ 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ก็กายกรรม วจีกรรม อาชีวะของบุคคล 
นั้น เป็นอาการบริสุทธิ” , ในกาลก่อนเทียวแล อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ 
ย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนา แก่บุคคลนั้น ด้วยประการฉะนี้ 
ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 809 


ส. ถูกแล้ว 

ป. ถ้าอย่างนั้น มรรคก็มีองค์ ๕ น่ะสิ 
[๑๘๓๐] ส. มรรคมีองค์ ๕ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรลุ;ภิททะ อริยมรรคมีองค์ ๘ หาไม , ได้ 
ในธรรมวินัยใดแล แม้สมณะก็หามิได้ในธรรมวินัยนั้น แม้สมณะ 
ที่ ๒ ก็หาไม , ได้ในธรรมวินัยนั้น แม้สมณะที่ ๓ ก็หาไม , ได้ใน 
ธรรมวินัยนั้น แม้สมณะที่ ๔ ก็หาไม , ได้ในธรรมวินัยนั้น ก็อริยมรรค 
มีองค์ ๘ หาได้ในธรรมวินัยใดแล แม้สมณะก็หาได้ในธรรมวินัย 
นั้น แม้สมณะที่ ๒ ฯลฯ แม้สมณะที่ ๓ ฯลฯ แม้สมณะที่ ๔ ก็ 
หาได้ในธรรมวินัยนั้น ดูกรสุภัททะอริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมหาได้ 
ในธรรมวินัยนี้แล สมณะย่อมหาได้ในธรรมวินัยนี้แล สมณะ 
ที่ ๒ สมณะที่ ๓ สมณะที่ ๔ ย่อมหาได้ในธรรมวินัยนี้ปรับปวาท 
โดยเจ้าลัทธิอื่นๆ ว่างจากสมณะทั้งหลาย ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น มรรคก็มีองค์ ๘ น่ะสิ 
มัคคกถา จบ 


ญาณกถา 

[๑๘๓๑] สกวาที ญาณโลกุตดระมีวัตถุ ๑๒ หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. โลกุตตรญาณเป็น ๑๒ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 810 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โลกุตตรญาณเป็น ๑๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสดาปัตติมรรคเป็น ๑๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. โสดาปัตติมรรคเป็น ๑๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. โสดาปัตติผลเป็น ๑๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สกทาคามิมรรคเป็น ๑๒ อย่าง ฯลฯ อนาคามิมรรค ฯลฯ อรหัตมรรค 
เป็น ๑๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อรหัตมรรคเป็น ๑๒ อย่าง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อรหัตผลเป็น ๑๒ อย่าง หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๓๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ญาณโลกุตตระมี'วัตถุ ๑๒ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทังหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว 
ญาณเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว แก , เรา 
ในธรรมทั้งหลายที่เราไม , เคยได้ยินในกาลก่อนว่า นี้ทุกข์เป็นของ 
จริงอย่างประเสริฐดังนี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ 
แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว แก , เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินใน 
กาลก่อนว่า ก็ทุกข์อันเป็นของจริงอย่างประเสริฐนี้นั้นแล อันเราพึง 



พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ -หน้าที่ 811 

กำหนดรู้ ดังนี้ฯลฯ ก็ทุกข์อันเป็นของจริงอย่างประเสริฐนี้นั้นแล 
อันเรากำหนดรู้แล้ว ดังนี้ฯลฯ ว่า นี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นของ 
จริงอย่างประเสริฐ ดังนี้ฯลฯ ว่า เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์อันเป็นของ 
จริงอย่างประเสริฐนี้นั้นแล อันเราพึงละเสีย ดังนี้ฯลฯ ว่า เหตุ 
เกิดขึ้นแห่งทุกข์อันเป็นของจริงอย่างประเสริฐนี้นั้นแล อันเราละแล้ว 
ฯลฯ ว่า นี้ธรรมเป็นที่ดับทุกข์ เป็นของจริงอย่างประเสริฐ ดังนี้ฯลฯ 
ว่า ธรรมเป็นที่ดับทุกข์อันเป็นของจริงอย่างประเสริฐนี้นั้นแล อันเรา 
พึงทำให้แจ้ง ดังนี้ฯลฯ ว่า ธรรมเป็นที่ดับทุกข์อันเป็นของจริง 
อย่างประเสริฐนี้นั้น อันเราทำให้แจ้งแล้ว ดังนี้ฯลฯ ว่า นี้ปฏิปทา 
อันให้ถึงธรรมเป็นที่ดับทุกข์ เป็นของจริงอย่างประเสริฐดังนี้ ฯลฯ 
ว่า ปฏิปทาอันให้ถึงธรรมเป็นที่ดับทุกข์ อันเป็นของจริงอย่าง 
ประเสริฐนี้นั้น อันเราพึงให้เกิด ดังนี้ฯลฯ ว่าปฏิปทาอันให้ถึง 
ธรรมเป็นที่ดับทุกข์อันเป็นของจริงอย่างประเสริฐนี้นั้นแล อันเรา 
ให้เกิดแล้ว ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ล้าอย่างนั้น ญาณโลกุตตระ ก็มี'วัตถุ ๑๒ น่ะสิ 
ญาณกถา จบ 
วรรคที่ ๒๐ จบ 
ปัณณาสก์ที่ ๔ จบ 


วรรคที่ ๒๑ 
สาสนกถา 

[๑๘๓๓] สกวาที ศาสนาได้แปลงใหม่ หรือ? 
ปรวาที ลูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 812 

ส. สติปัฏฐานได้แปลงใหม่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ศาสนาได้แปลงใหม่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สัมมัปปธาน ฯลฯ อิทธิบาท ฯลฯ อินทรีย์ ฯลฯ พละ ฯลฯ โพชฌงค์ 
ได้แปลงใหม่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ศาสนาเป็นอกุศลในกาลก่อน ได้แปลงให้เป็นกุศลในภายหลัง หรือ? 

ป. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ศาสนาเป็นสาสวะ ฯลฯ เป็นสัญโญชนิยะ เป็นคันถนิยะ เป็นโอฆนิยะ 
เป็นโยคนิยะ เป็นนึวรณิยะ เป็นปรามัฏฐะ เป็นอุปาทานิยะ ฯลฯ 
เป็นสังกิเลสิกะในกาลก่อน ได้แปลงให้เป็นอสังกิเลสิกะในภายหลัง 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๓๔] ส. บุคคลไร ที่แปลงศาสนาของพระตถาคตใหม่ได้ มีอยู่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. บุคคลไร ที่แปลงสติปัฏฐานใหม่ได้ มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลไร ที่แปลงสัมมัปปธาน ฯลฯ อิทธิบาท ฯลฯ อินทรีย์ ฯลฯ 
พละ ฯลฯ โพชฌงค์ใหม่ได้ มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. บุคคลไร ที่แปลงศาสนาอันเป็นอกุศลในกาลก่อนให้เป็นกุศลในภาย 
หลังได้ มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 813 

ส. บุคคลไร ที่แปลงศาสนาอันเป็นสาสวะ ฯลฯ อันเป็นสังกิเลสกะ 
ในกาลก่อน ให้เป็นอสังกิเลสิกะในภายหลังได้มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๓๕] ส. ศาสนาของพระตถาคตจะแปลงใหม่อีกได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สติปัฏฐานจะแปลงใหม่อีกได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย์ พละ ฯลฯ โพชฌงค์ จะแปลงใหม่อีก 
ได้หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ศาสนาอันเป็นอกุศลในกาลก่อน จะแปลงให้เป็นกุศลในภายหลังได้ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ศาสนาอันเป็นสาสวะ ฯลฯ อันเป็นสังกิเลสิกะในกาลก่อน จะแปลง 
ให้เป็นอสังกิเลสิกะในภายหลังได้ หรือ? 

สาสนกถา จบ 


อวิวิตตกถา 

[๑๘๓๖] สกวาที ปุถุชนไม , สงัดแล้วจากธรรมมีธาตุ ๓ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ปุถุชนไม , สงัดแล้วจากผัสสะมีธาตุ ๓ ฯลฯ จากเวทนา จากสัญญา 
จากเจตนา จากจิต จากศรัทธา จากวิริยะ จากสติ จากสมาธิ จากปัญญา 
มีธาตุ ๓ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ปุถุชนไม่สงัดแล้วจากธรรมมีธาตุ ๓ หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 814 


ป. ถูกแล้ว 

ส. ในขณะใดปุถุชนให้จีวร ในขณะนั้นก็เข้าถึงปฐมฌานอยู่ ฯลฯ เข้าถึง 
อากาสานัญจายตนสมาบัติอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ในขณะใดปุถุชนให้บิณฑบาต ฯลฯ ให้เสนาสนะ ฯลฯ ให้คิลาน 
ปัจจยเภสัชชบริขาร ในขณะนั้นก็เข้าถึงจตุตถฌานอยู่ ก็เข้าถึง 
ฒวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๓๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ปุถุชนไม , สงัดแล้วจากธรรมมีธาตุ ๓ หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. กรรมอันจะให้เข้าถึงรูปธาตุ และอรูปธาตุ อันปุถุชนกำหนดรู้แล้ว หรือ? 
ส. ไม , พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ถ้าอย่างนั้น ปุถุชนก็ไม่สงัดแล้วจากธรรมมีธาตุ ๓ น่ะสิ 
อวิวิตดกถา จบ 


สัญโญชนกถา 

[๑๘๓๘] สกวาที การที่พระโยคียังไม , ละสัญโญชน์บางอย่าง แล้วบรรลุอรหัตผล มีอยู่ 
หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. การที่พระโยคียังไม , ละสักกายทิฏฐิ ฯลฯ ยังไม่ละวิจิกิจฉา ฯลฯ ยังไม , ละ 
สีลพพตปรามาส ฯลฯ ยังไม , ละราคะ ยังไม , ละโทสะ ยังไม , ละโมหะ ฯลฯ 
ยังไม , ละอโนตดัปปะบางอย่าง แล้วบรรลุอรหัตผล มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๓๙] ส. การที่พระโยคียังไม , ละสัญโญชน์บางอย่าง แล้วบรรลุอรหัตผล มีอยู่หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 815 

ส. พระอรหันต์ยังมีราคะ ยังมีโทสะ ย้งมีโมหะ ยังมีมานะ ยังมีมักขะ ยังมี 
อุปายาส ยังมีกิเลส หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ หมดราคะแล้ว หมดโทสะแล้ว หมดโมหะแล้ว หมดมานะ 
แล้ว หมดมักขะแล้ว หมดปฬาสะแล้ว หมดอุปายาสแล้ว หมดกิเลส 
แล้ว หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์หมดราคะแล้ว ฯลฯ หมดกิเลสแล้ว ก็ต้องไม , กล่าวว่า 
การที่พระโยคียังไม , ละสัญโญชน์บางอย่าง แล้วบรรลุอรหัตผลมีอยู่ 
[๑๘๔๐] ป. ไม่พึงกล่าวว่า การที่พระโยคียังไม , ละสัญโญชน์บางอย่าง แล้วบรรลุ 
อรหัตผล มีอยู่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระอรหันต์รู้พุทธวิสัยทั้งปวง หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ถ้าอย่างนั้น การที่พระโยคียังไม่ละสัญโญชน์บาทอย่างแล้ว บรรลุ 
อรหัตผล ก็มีอยู่ น่ะสิ 
สัญโญชนกถา จบ 

อิทธิกถา 

[๑๘๔๑] สกวาที ฤทธี่เป็นเหตุสำเร็จความประสงค์ของพระพุทธเจ้า หรือของพร 
สาวก มีอยู่หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ฤทธี้เป็นเหตุสำเร็จความประสงค์ว่า ต้นไม้จงมีใบเป็นนิตย์ ดังนี้ของ 
พระพุทธเจ้าหรือพระสาวก มีอยู่หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 816 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ฤทธี้เป็นเหตุสำเร็จความประสงค์ว่า ต้นไม้จงมีดอกเป็นนิตย์ ฯลฯ ต้น 
ไม้จงมีผลเป็นนิตย์ สถานที่นี้จงมีความสว่างเป็นนิตย์ จงมีความ 
ปลอดโปร่งเป็นนิตย์ จงมีภิกษาหาไต้ง่ายเป็นนิตย์ จงมีฝนงามเป็นนิตย์ 
ดังนี้ของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวก มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ฤทธเป็นเหตุสำเร็จความประสงค์ของพระพุทธเจ้า หรือของพระสาวก 
มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ฤทธเป็นเหตุสำเร็จความประสงค์ว่า ผัสสะเกิดขึ้นแล้วอย่าดับไป ดังนี้ 
ของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวก มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ฤทธเป็นเหตุสำเร็จความประสงค์ว่า เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา 
ฯลฯ จิต ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปัญญา เกิดขึ้นแล้วอย่าดับไป 
ดังนี้ของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวก มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๔๒] ส. ฤทธี๋เป็นเหตุสำเร็จความประสงค์ ของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวก 
มีอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ฤทธี๋เป็นเหตุสำเร็จความประสงค์ว่า รูปจงเป็นของเที่ยง เวทนา สัญญา 
สังขาร ฯลฯ วิญญาณ จงเป็นของเที่ยง ดังนี้ของพระพุทธเจ้าหรือของ 
พระสาวก มีอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๔๓] ส. ฤทธเป็นเหตุสำเร็จความประสงค์ของพระพุทธเจ้า หรือของพระสาวก 
มีอยู่ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 817 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ฤทธี้เป็นเหตุสำเร็จความประสงค์ว่า สัตว์ทั้งหลายซึ่งมีความเกิดเป็น 
ธรรมดา อย่าเกิดเลย ดังนี้ฯลฯ ว่าสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีความแก่เป็นธรรมดา 
อย่าแก , เลย ดังนี้ฯลฯ ว่าสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีความเจ็บเป็นธรรมดา อย่า 
เจ็บเลย ดังนี้ฯลฯ ว่าสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีความตายเป็นธรรมดา อย่าตาย 
เลย ดังนี้ของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกมีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๔๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ฤทธเป็นเหตุสำเร็จความประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือ 
ของพระสาวก มีอยู่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. ท่านพระปิลินทวัจฉะได้อธิษฐานปราสาทของพระเจ้าแผ่นดินมคธ ผู้จอม 
ทัพ พระนามว่าพิมพิสาร ว่าจงเป็นทอง ดังนี้และปราสาทนั้นก็ได้เป็น 
ทองไปจริง มิใช่หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. หากว่า ท่านพระปิลินทวัจฉะ ได้อธิษฐานปราสาทของพระเจ้าแผ่นดินมคธ 
ผู้จอมทัพ พระนามว่าพิมพิสาร ว่าจงเป็นทอง ดังนี้และปราสาทนั้นก็ได้ 
เป็นทองไปจริงๆ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ฤทธเป็นเหตุสำเร็จ 
ความประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวก มีอยู่ 
อิทธิกถา จบ. 


พุทธกถา 

[๑๘๔๕] สกวาที พระพุทธกับพระพุทธด้วยกัน ยังมียิ่งหย่อนกว่ากัน หรือ? 
ปรวาที ลูกแล้ว 
ส. โดยสติปัฏฐาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 818 

ส. โดยสัมมัปปธาน ฯลฯ โดยอิทธิบาท โดยอินทรีย์ โดยพละ โดยโพชฌงค์ 
โดยความชำนาญ ฯลฯ โดยสัพพ้ฌูฌุตญาณทัสสนะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
พุทธกถา จบ 

สัพพทิสากถา 

[๑๘๔๖] สกวาที พระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในทิศทั้งปวง หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. พระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในปุรัตถิมทิศ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในปุรัตถิมทิศ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคองค์นั้น พระนามว่ากระไร ชาติอะไร โคตรอะไร พระ 
มารดา พระบิดา ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น มีนามว่ากระไร คู่แห่ง 
สาวกของพระผู้มีพระภาคนั้น มีนามว่ากระไร อุปัฏฐากของพระผู้มีพระ 
ภาคพระองค์นั้น มีนามว่ากระไร พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรง 
จีวรเช่นไร ทรงบาตรเช่นไร เสด็จอยู่บ้านไหน หรือในนิคมไหน 
หรือในนครไหน หรือในรัฐไหน หรือในชนบทไหน? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในทักษิณทิศ ฯลฯ ในปัจฉิมทิศ ฯลฯ ใน 
อุตตรทิศ ฯลฯ ในเหฏฐิมทิศ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในเหฎฐิมทิศ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 819 

ส. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น พระนามว่ากระไร ฯลฯ เสด็จอยู่ใน 
ชนบทไหน 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในอุปริมทิศ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในอุปริมทิศ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สถิตอยู่ในชั้นจาตุมหาราชหรือ ฯลฯ สถิตอยู่ในชั้นดาวดึงส์หรือ ฯลฯ 
สถิตอยู่ในชั้นยามะหรือ สถิตอยู่ในชั้นดุสิตหรือ สถิตอยู่ในชั้น 
นิมมานรดีหรือ สถิตอยู่ในชั้นปรนึมมิตวสวัสดีหรือ ฯลฯ สถิตอยู่ใน 
พรหมโลก หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
สัพพทิสากถา จบ 


ธรรมกถา 

[๑๘๔๗] สกวาที ธรรมทั้งปวงเป็นนิยตะ (แน่นอน) หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. เป็นมิจฉัตตนึยตะ (แน่นอนโดยความผิด) หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นสัมมัตตนึยตะ (แน่นอนโดยความถูก) หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กองอันเป็นอนึยตะ (ไม่แน่นอน) ไม่มีหรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. กองอันเป็นอนึยตะมีอยู่ มิใช่หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 820 


ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า กองอันเป็นอนิยตะมีอยู่ ก็ต้องไม , กล่าวว่าธรรมทั้งปวงเป็นนิยตะ 
[๑๘๔๘] ส. ธรรมทั้งปวงเป็นนิยตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคไต้ตรัสกอง ๓ คือ กองอันเป็นมิจฉัตตนิยตะ ๑ กอง 
อันเป็นสัมมัตตนิยตะ ๑ กองอันเป็นอนิยตะ ๑ มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคไต้ตรัสกอง ๓ อย่าง คือ กองอันเป็นมิจฉัตต 
นิยตะ ๑ กองอันเป็นสัมมัตตนิยตะ ๑ กองอันเป็นอนิยตะ ๑ ก็ต้อง 
ไม , กล่าวว่า ธรรมทั้งปวงเป็นนิยตะ 
[๑๘๔๙] ส. รูป เป็นนิยตะ โดยอรรถว่ารูป หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นมิจฉัตตนิยตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นส้มมิ''ตตนิยตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเป็นนิยตะ โดย 
อรรถว่าวิญญาณ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. เป็นมิจฉัตตนิยตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นสัมมัตตนิยตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๕๐] ป. ไม่พึงกล่าวว่า รูปเป็นนิยตะโดยอรรถว่ารูป ฯลฯ เวทนา ฯลฯ 
สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเป็นนิยตะโดยอรรถว่า วิญญาณ 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 821 


ส. ถูกแล้ว 

ป. รูปเป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ เวทนา สัญญา 
สังขาร ฯลฯ วิญญาณเป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร 
หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ถ้าอย่างนั้น รูปก็เป็นนิยตะโดยอรรถว่ารูป เวทนา ฯลฯ สัญญา 
ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเป็นนิยตะโดยอรรถว่าวิญญาณ น่ะสิ 
ธรรมกถา จบ 


กรรมกถา 

[๑๘๕๑] สกวาที กรรมทั้งปวงเป็นนิยตะ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 
ส. เป็นมิจฉัตตนิยตะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นมิจฉัตตนิยตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. เป็นสัมมัตตนิยตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. กองอันเป็นอนิยตะไม , มี หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ส. กองอันเป็นอนิยตะมีอยู่ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า กองอันเป็นอนิยตะมีอยู่ ก็ต้องไม , กล่าวว่า กรรมทั้งปวง 
เป็นนิยตะ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 822 

[๑๘๕๒] ส. กรรมทั้งปวงเป็นนิยตะหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกอง ๓ คือ กองอันเป็นมิจฉัตตนิยตะ กองอัน 
เป็นสัมมัตตนิยตะ กองอันเป็นอนิยตะ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคตรัสกอง ๓ คือ กองอันเป็นมิจฉัตตนิยตะ 
กองอันเป็นสัมมัตตนิยตะ กองอันเป็นอนิยตะ ก็ต้องไม่กล่าวว่า กรรม 
ทั้งปวงเป็นนิยตะ 

[๑๘๕๓] ส. ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม เป็นนิยตะโดยอรรถว่าทิฏฐธรรมเวทนิยะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นมิจฉัตตนึยตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นสัมมัตตนิยตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อุปปัชชเวทนิยกรรม ฯลฯ อปราปริยเวทนิยกรรม เป็นนึยตะโดย 
อรรถว่า อปราปริยเวทนิยะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. เป็นมิจฉัตตนิยตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. เป็นสัมมัตตนิยตะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๕๔] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม เป็นนิยตะ โดยอรรถว่าทิฏฐธรรม 
เวทนิยะ อุปปัชชเวทนึยกรรม ฯลฯ อปราปริยเวทนึยกรรมเป็นนึยตะ 
โดยอรรถว่าอปราปรยเวทนึยะ หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 823 


ส. ถูกแล้ว 

ป. ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมเป็นอุปปัชชเวทนิยกรรม เป็นอปราปริยเวทนิย 
กรรม ฯลฯ อุปปัชชเวทนิยกรรมเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม เป็น 
อปราปริยเวทนิยกรรม ฯลฯ อปราปริยเวทนิยกรรม เป็นทิฏฐธรรมเวทนึย 
กรรม เป็นอุปปัชชเวทนึยกรรม หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ถ้าอย่างนั้น ทิฏฐธรรมเวทนึยกรรมก็เป็นนิยตะ โดยอรรถว่าทิฏฐธรรม 
เวทนึยะ อุปปัชชเวทนึยกรรม ฯลฯ อปราปริยเวทนิยกรรมก็เป็นนึยตะ 
โดยอรรถว่า อปราปริยเวทนิยะ น่ะสิ 
กรรมกถา จบ 
วรรคที่ ๒๑ 


วรรค ๒๒ 
ปรินิพพานกถา 

[๑๘๕๕] สกวาที การที่พระอรหันต์ยังไม , ละสัญโญชน์บางอย่าง แล้วปรินิพพาน มีอยู่ 
หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. การที่พระอรหันต์ยังไม , ละสักกายทิฏฐ ฯลฯ ยังไม , ละอโนตดัปปะบางอย่าง 
แล้วปรินิพพาน มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๕๖] ส. การที่พระอรหันต์ยังไม , ละสัญโญชน์บางอย่างแล้ว ปรินิพพาน มีอยู่หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ยังมีราคะ ฯลฯ ยังมีกิเลสอยู่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์หมดราคะแล้ว ฯลฯ หมดกิเลสแล้ว มิใช่หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 824 


ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์หมดราคะแล้ว ฯลฯ หมดกิเลสแล้ว ก็ต้องไม , 

กล่าวว่า การที่พระอรหันต์ยังไม , ละสัญโญชน์บางอย่างแล้วปรินิพพาน 
มีอยู่ 

[๑๘๕๗] ป. ไม่พึงกล่าวว่า การที่พระอรหันต์ยังไม , ละสัญโญชน์บางอย่างแล้วปรินิพพาน 
มีอยู่ หรือ? 

ส. ลูกแล้ว 

ป. พระอรหันต์รู้พุทธวิสัยทั้งปวง หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ล้าอย่างนั้น การที่พระอรหันต์ยังไม , ละสัญโญชน์บางอย่างแล้วปรินิพพาน 
ก็มีอยู่ น่ะสิ 

ปรินิพพานกถา จบ 


กุสลจิตตกถา 

[๑๘๕๘] สกวาที พระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพพาน หรือ? 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์สร้างสมอยู่ซึ่งบุญญาภิสังขาร สร้างสมอยู่ 1 ซึ่งอเนญชาภิสังขาร 
ทำอยู่ซึ่งกรรมที่เป็นไปเพื่อคติ เพื่อภพ เพื่อความเป็นใหญ่ เพื่อความเป็น 
อธิบดี เพื่อสมบัติใหญ่ เพื่อบริวารมาก เพื่อความงามในเทพ เพื่อ 
ความงามในมนุษย์ ปรินิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
[๑๘๕๙] ส. พระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพพาน หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์สั่งสมอยู่ เลิกสะสมอยู่ ละขาดอยู่ ถือมั่นอยู่ ชำระล้างอยู่ 
หมักหมมอยู่ กำจัดอยู่ ฯลฯ อบอวลอยู่ ปรินิพพาน หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 825 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์สะสมอยู่ก็ไม่ใช่ เลิกสะสมอยู่ก็มิใช่ แต่เป็นผู้เลิกสะสม 
แล้วดำรงอยู่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์สะสมอยู่ก็ไม่ใช่ เลิกสะสมอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็นผู้เลิก 
สะสมแล้วดำรงอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพพาน 

ส. พระอรหันต์ละขาดอยู่ก็ไม่ใช่ ถือมั่นอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็นผู้ละขาดแล้วดำรง 
อยู่ ชำระล้างอยู่ก็ไม่ใช่ หมักหมมอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็นผู้ชำระล้างแล้ว 
ดำรงอยู่ กำจัดอยู่ก็ไม , ใช่ อบอวลอยู่ก็ไม , ใช่ แต่เป็นผู้กำจัดแล้วดำรงอยู่ 
มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์กำจัดอยู่ก็ไม่ใช่ อบอวลอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็นผู้กำจัด 
แล้วดำรงอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพพาน 
[๑๘๖๐] ป. ไม่พึงกล่าวว่า พระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพพาน หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระอรหันต์มีสติตั้งมั่น มีสติสัมปชัญญะ ปรินิพพาน มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระอรหันต์มีสดึตั้งมั่น มีสติสัมปชัญญะ ปรินิพพาน ด้วยเหตุ 
นั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า พระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพพาน 
กุศลจิตตกถา จบ 


อาเนญชกถา 

[๑๘๖๑] สกวาที พระอรหันต์ตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีจิตเป็นปกติ ปรินิพพาน มิใช่ 
หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 826 

ส. พระอรหันต์ตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีจิตเป็นปกติ ปรินิพพาน มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์ตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีจิตเป็นปกติปรินิพพาน ก็ต้อง 
ไม , กล่าวว่า พระอรหันต์ตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม , หวั่นไหวปรินิพพาน 
[๑๘๖๒] ส. พระอรหันต์ตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม , หวั่นไหวปรินิพพาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ตั้งอยู่ในกิริยมยชิต (ชิตคือกิริยา) ปรินิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ตั้งอยู่ในวิปากชิตปรินิพพาน มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์ตั้งอยู่ในริปากชิตปรินิพพาน ก็ต้องไม่กล่าวว่า 
พระอรหันต์ตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม , หวั่นไหวปรินิพพาน ดังนี้ 
[๑๘๖๓] ส. พระอรหันต์ตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม , หวั่นไหวปรินิพพาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระอรหันต์ตั้งอยู่ในชิตที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายกิริยา ปรินิพพาน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระอรหันต์ตั้งอยู่ในชิตที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายวิบาก ปรินิพพาน มิใช่หรือ? 
ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า พระอรหันต์ตั้งอยู่ในชิตที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายวิบาก ปรินิพพาน 
ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระอรหันต์ตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม , หวั่นไหว ปรินิพพาน 
[๑๘๖๔] ส. พระอรหันต์ตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม , หวั่นไหวปรินิพพาน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคออกจากจตุตถฌานแล้ว'จึงปรินิพพาน ในลำดับอันกระชั้น 
ชิด มิใช่หรือ? 


ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 827 

ส. หากว่า พระผู้มีพระภาคออกจากจตุตถฌานแล้วจึงปรินิพพานในลำดับอัน 
กระชั้นชิด ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระอรหันต์ตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม , หวั่นไหว 
ปรินิพพาน 

อาเนญชกถา จบ. 

ธ'มมาภิสมยกถา 

[๑๘๖๕] สกวาที การตรัสรู้ธรรมมีแก , สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. การแสดงธรรม การฟิงธรรม การสนทนาธรรม การสอบถาม การ 
สมาทานศีล ความสังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหลาย ความรู้จักประมาณใน 
โภชนะ การประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ในปฐมยามและปัจฉิมยาม 
แห่งราตรี มีแก่สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การแสดงธรรม ฯลฯ การประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ในปฐมยาม 
และปัจฉิมยามแห่งราตรี ไม่มีแก , สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า การแสดงธรรม การพีงธรรม ฯลฯ การประกอบความเพียร 
เครื่องตื่นอยู่ในปฐมยามและปัจฉิมยามแห่งราตรี ไม่มีแก่สัตว์ผู้อยู่ใน 
ครรภ์ ก็ต้องไม่กล่าวว่า การตรัสรู้ธรรมมีแก่สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ 
[๑๘๖๖] ส. การตรัสรู้ธรรมมีแก , สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ปัจจัยเพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อย่าง คือเสียงจากผู้อื่น 
และโยนิโสมนสิการ มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 828 

ส. หากว่า ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อย่าง คือ เสียง 
จากผู้อื่นและโยนิโสมนสิการ ก็ต้องไม่กล่าวว่า การตรัสรู้ธรรม มีแก , 
สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ 

[๑๘๖๗] ส. การตรัสรู้ธรรมมีแก , สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การตรัสรู้ธรรม มีแก่บุคคลผู้หลับแล้ว ผู้ประมาทแล้ว ผู้มีสติหลง 
ผู้ไม่มีสัมปชัญญะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
ธัมมาภิสมยกถา จบ. 


กถาทัง ๓ 

[๑๘๖๘] สกวาที การบรรลุอรหัตผลมีแก่สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. การบรรลุอรหัตผล มีแก่บุคคลผู้หลับแล้ว ผู้ประมาทแล้ว ผู้มีสติหลง 
ผู้ไม่มีสัมปชัญญะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การตรัสรู้ธรรมมีแก , บุคคลผู้สน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. การตรัสรู้ธรรมมีแก , บุคคลผู้หลับแล้ว ผู้ประมาทแล้ว ผู้มีสติหลง ผู้ไม่ 
มีสัมปชัญญะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. การบรรลุอรหัตผลมีแก่บุคคลผู้สน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 829 

ส. การบรรลุอรหัตผล มีแก่บุคคลผู้หลับแล้ว ผู้ประมาทแล้ว ผู้มีสติหลง 
ผู้ไม่มีสัมปชัญญะ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
กถาทั้ง ๓ จบ 


อัพยากตกถา 

[๑๘๖๙] สกวาที จิตของบุคคลผู้สนทุกอย่างเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. บุคคลพึงสนฆ่าสัตว์ได้ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลพึงสนฆ่าสัตว์ได้ก็ต้องไม่กล่าวว่าจิตของบุคคลผู้สนทุกอย่าง 
เป็นอัพยากฤต 

[๑๘๗๐] ส. บุคคลพึงสนลักทรัพย์ ฯลฯ พึงสนพูดเท็จ พึงสนพูดส่อเสียด พึงสน 
พูดคำหยาบ พึงสนพูดเพ้อเจ้อ พึงสนตัดที่ต่อ พึงสนปล้นใหญ่ พึงสน 
ปล้นเฉพาะเรือนหลังหนึ่ง พึงสนดักที่ทางเปลี่ยว พึงสนผิดเมียท่าน 
พึงสนทำการฆ่าชาวบ้าน พึงสนทำการฆ่าชาวนิคม พึงสนเสพเมถุนธรรม 
อสุจิของบุคคลผู้สนพึงเคลื่อนได้ บุคคลพึงสนให้ทาน พึงสนให้จีวร 
พึงสนให้บิณฑบาต พึงสนให้เสนานะ พึงสนให้คิลานปัจจยเภสัชบริขาร 
พึงสนให้ของเคี้ยว พึงสนให้ของกิน พึงสนให้นั้าดื่ม พึงสนไหว้พระเจดีย์ 
พึงสนยกขึ้นซึ่งมาลา พึงสนยกขึ้นซึ่งของหอม พึงสนยกขึ้นซึ่งเครื่อง 
ลูบไล้ ที่พระเจดีย์ ฯลฯ พึงสนทำประทักษิณพระเจดีย์ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า บุคคลพึงสนทำประทักษิณพระเจดีย์ ก็ต้องไม่กล่าวว่าจิตของ 
บุคคลผู้สนทุกอย่าง เป็นอัพยากฤต 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 830 

[๑๘๗๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า จิตของบุคคลผู้สนทุกอย่างเป็นอัพยากฤต หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. พระผู้มีพระภาคตรัสชิตของบุคคลผู้สนว่า เป็นอัพโพหาริก มิใช่หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. หากว่า พระผู้มีพระภาคตรัสชิตของบุคคลผู้สนว่า เป็นอัพโพหาริก ด้วย 
เหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า ชิตของบุคคลผู้สนทุกอย่าง เป็นอัพยากฤต 
อัพยากตกถา จบ 


อาเสวนปัจจยตากถา 

[๑๘๗๒] สกวาที ความเป็นอาเสวนปัจจัยอะไรๆ ไม่มีหรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาณาติบาต อันบุคคล 
ซ่องเสพแล้ว อบรมแล้ว ท่าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อ 
นรก เป็นไปพร้อมเพื่อกำเนิดติรัจฉาน เป็นไปพร้อมเพื่อวิสัยแห่ง 
เปรต วิบากของปาณาติบาตอย่างเบาที่สุดก็เป็นไปพร้อมเพื่อความ 
เป็นผู้มีอายุน้อยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่าง ก็มีอยู่น่ะสิ 
[๑๘๗๓] ส. ความเป็นอาเสวนปัจจัยอะไรๆ ไม่มี หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อทินนาทาน อันบุคคล 
ซ่องเสพแล้ว อบรมแล้ว ท่าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อนรก 
เป็นไปพร้อมเพื่อกำเนิดติรัจฉาน เป็นไปพร้อมเพื่อวิสัยแห่งเปรต 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 831 

วิบากของอทินนาทานอย่างเบาที่สุดก็เป็นไปพร้อมเพื่อความฉิบหาย 
แห่งโภคะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ฯลฯ วิบากของกาเมสุมิจฉาจารอย่าง 
เบาที่สุด ก็เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีศัตรู มีเวรเมื่อเกิดเป็น 
มนุษย์ฯลฯ วิบากของมุสาวาทอย่างเบาที่สุด ก็เป็นไปพร้อมเพื่อ 
ความกล่าวตู , ด้วยคำไม่เป็นจริงเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ฯลฯ วิบากแห่ง 
วาจาส่อเสียดอย่างเบาที่สุด ก็เป็นไปพร้อมเพื่อความแตกจากมิตร 
เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ฯลฯ วิบากแห่งวาจาหยาบอย่างเบาที่สุด ก็ 
เป็นไปพร้อมเพื่อเสียงอันไม , เป็นที่ชอบใจ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ฯลฯ 
วิบากแห่งการพูดเพ้อเจออย่างเบาที่สุด ก็เป็นไปพร้อมเพื่อความ 
เป็นผู้มีวาจาอันไม่น่าเชื่อถือเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ฯลฯ 
การดื่มสุราเมรัย อันบุคคลเสพแล้ว ฯลฯ วิบากแห่งการดื่มสุรา 
เมรัยอย่างเบาที่สุด ก็เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นคนบ้าเมื่อเกิดเป็น 
มนุษย์ ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างก็มีอยู่น่ะสิ 
[๑๘๗๔] ส. ความเป็นอาเสวนปัจจัยอะไรๆ ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเห็นผิดอันบุคคล 
เสพแล้ว อบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นที่ 
ไปพร้อมเพื่อกำเนิดดิรัจฉาน เป็นไปพร้อมเพื่อวิสัยแห่งเปรต ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่าง ก็มีอยู่น่ะสิ 
[๑๘๗๕] ส. ความเป็นอาเสวนปัจจัยอะไรๆ ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 832 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความดำริผิด ฯลฯ 
ความตั้งใจผิด อันบุคคลเสพแล้ว อบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ฯลฯ 
เป็นไปพร้อมเพื่อวิสัยแห่งเปรต ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ถ้าอย่างนั้น ความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่าง ก็มีอยู่น่ะสิ 
[๑๘๗๖] ส. ความเป็นอาเสวนปัจจัยอะไรๆ ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเห็นชอบอัน 
บุคคลเสพแล้ว อบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ มี 
อมตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้า มีอมตะเป็นปริโยสาน ดังนี้เป็นสูตร 
มีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าเช่นนั้น ความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่าง ก็มีอยู่น่ะสิ 
[๑๘๗๗] ส. ความเป็นอาเสวนปัจจัยอะไรๆ ไม่มีหรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความดำริชอบอัน 
บุคคลเสพแล้ว อบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ฯลฯ ความตั้งใจชอบ 
อันบุคคลเสพแล้วโดยมาก อบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลง 
สู่อมตะ มีอมตะที่เป็นไปในเบื้องหน้า มีอมตะเป็นปริโยสาน ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่าง ก็มีอยู่น่ะสิ 
อาเสวนปัจจยตากถา จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 833 

ขฌิกกถา 

[๑๘๗๘] สกวาที ธรรมทั้งปวงเป็นไปในขณะจิตอันหนึ่ง หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. มหาปฐพี มหาสมุทร ขุนเขาสิเนรุ นา ไฟ ลม หญ้า ไม้ และไม้ 
เจ้าป่า ล้วนดำรงอยู่ในชิต หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๗๙] ส. ธรรมทั้งปวงเป็นไปในขณะแห่งจิตอันหนึ่ง หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. จักขายตนะเกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. จักขายตนะเกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้ไว้ว่า อาวุโส จักขุอันเป็นธรรมภายใน 
ยังมิได้แตกไป แต่รูปอันเป็นธรรมภายนอกยังมิได้มาสู่คลอง และ 
การประมวลที่สมกันก็ย้งไม่มี ความปรากฏแห่งความเป็นวิญญาณ 
ที่สมกันก็ยังไม่มีก่อน จักขุอันเป็นธรรมภายในยังมิได้แตกไปด้วย 
รูปอันเป็นธรรมภายนอกมาสู่คลองด้วย แต่การประมวลที่สมกันยังไม่ 
มี ความปรากฏแห่งความเป็นวิญญาณที่สมกันก็ยังไม่มีก่อน ก็ใน 
กาลใดแล จักขุอันเป็นธรรมภายในยังมิได้แตกไปด้วย รูปอันเป็น 
ธรรมภายนอกก็มาสู่คลองด้วย การประมวลที่สมกันก็มีด้วย อย่างนี้ 
ความปรากฏแห่งความเป็นวิญญาณที่สมกันจึงมี ดังนี้ เป็นสูตรมี 
อยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 834 

ส. ถ้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า ชักขายตนะเกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณ 
[๑๘๘๐] ส. โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ ฯลฯ กายายตนะ 
เกิดพร้อมกับกายวิญญาณ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. กายายตนะเกิดพร้อมกับกายวิญญาณ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้ไว้ว่า อาวุโส กายอันเป็นธรรมภายใน 
ยังมิได้แตกไป แต่โผฏฐัพพะอันเป็นธรรมภายนอกยังไม , มาสู่คลอง 
และการประมวลที่สมกันก็ยังไม่มี ฯลฯ กายอันเป็นธรรมภายใน 
ยังมิได้แตกไปด้วย โผฏฐัพพะอันเป็นธรรมภายนอกก็มาสู่คลอง 
ด้วย แต่การประมวลที่สมกันยังไม่มี ฯลฯ ก็ในกาลใดแล กายอัน 
เป็นธรรมภายในยังมิได้แตกไปด้วย โผฏฐัพพะก็มาสู่คลองด้วย 
การประมวลที่สมกันก็มีด้วย อย่างนี้ความปรากฏแห่งความเป็น 
วิญญาณที่สมกันจึงมี ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. ล้าอย่างนั้น ก็ไม , พึงกล่าวว่า กายายตนะเกิดพร้อมกับกายวิญญาณ 
[๑๘๘๑] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ธรรมทั้งปวงเป็นไปในขณะจิตอันหนึ่ง หรือ? 

ส. ถูกแล้ว 

ป. ธรรมทั้งปวง เที่ยง ยั่งยืน แน่นอน มีอันไม , แปรปรวนไปเป็นธรรมดา 
หรือ? 

ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ป. ล้าอย่างนั้น ธรรมทั้งปวงก็เป็นไปในขณะชิตอันหนึ่ง น่ะสิ 
ขฌิกกถา จบ. 

วรรคที่ ๒๒ จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 835 

วรรคที่ ๒๓ 
เอกาธิปปายกถา 

[๑๘๘๒] สกวาที บุคคลพึงเสพเมถุนธรรมด้วยความประสงค์อย่างเดียวกัน หรือ? 
ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พึงเป็นผู้มิ 1 ใช่สมณะ พึงเป็นผู้มิใช่ภิกษุ พึงเป็นผู้มีรากอันขาดแล้ว พึง 
เป็นปาราชิก ด้วยความประสงค์อย่างเดียวกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๘๓] ส. บุคคลพึงเสพเมถุนธรรมด้วยความประสงค์อย่างเดียวกัน หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พึงฆ่าสัตว์ พึงลักทรัพย์ พึงพูดเท็จ พึงพูดส่อเสียด พึงพูดคำหยาบ 
พึงพูดเพ้อเจ , อ พึงตัดที่ต่อ พึงปล้นใหญ่ พึงปล้นเฉพาะเรือนหลังหนึ่ง 
พึงดักที่ทางเปลี่ยว พึงผิดเมียท่าน พึงทำการฆ่าชาวบ้าน พึงทำการฆ่า 
ชาวนิคม ด้วยความประสงค์อย่างเดียวกัน หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
เอกาธิปปายกถา จบ. 


อรหันตวัณณกถา 

[๑๘๘๔] สกวาที อมนุษย์ทั้งหลาย เสพเมถุนธรรมโดยเพศแห่งพระอรหันต์ทั้งหลาย 
ได้ หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. อมนุษย์ทั้งหลาย ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ลักทรัพย์ พูดเท็จ พูดส่อเสียด 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 836 

พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ , อ ตัดที่ต่อ ปล้นใหญ่ ปล้นเฉพาะเรือนหลัง 
หนึ่ง ดักที่ทางเปลี่ยว ผิดเมียท่าน ท่าการฆ่าชาวบ้าน ฯลฯ ท่าการฆ่า 
ชาวนิคม โดยเพศแห่งพระอรหันต์ได้ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
อรหันตวัณณกถา จบ. 


อิสสริยกามการิกากถา 

[๑๘๘๕] สกวาที พระโพธิสัตว์ ไปสู่วินิบาต เหตุกระท่าความใคร่ในความเป็นใหญ่ 
หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. พระโพธิสัตว์ไปสู่นรก คือ ไปสู่สัญชีวนรก ไปสู่กาลลุ;ตตนรก 
ไปสู่ตาปานนรก ไปสู่ปตาปนนรก ไปสู่สังฆาฏกนรก ไปสู่โรรุวนรก 
ฯลฯ ไปสู่อวีจินรก เหตุกระท่าความใคร่ในความเป็นใหญ่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๘๖] ส. พระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาต เหตุกระท่าความใคร่ในความเป็นใหญ่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คำว่า พระโพธิสัตว์ไปสู่รินึบาตกระท่าความใคร่ในความเป็นใหญ่ ดังนี้ 
เป็นสูตรมีอยู่จริง หรือ? 

ป. ไม่มี 

ส. หากว่า คำว่า พระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาต เหตุกระท่าความใคร่ในความ 
เป็นใหญ่ ดังนี้ไม่เป็นสูตรมีอยู่จริง ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระโพธิสัตว์ 
ไปสู่รินึบาต เหตุกระท่าความใคร่ในความเป็นใหญ่ 

[๑๘๘๗] ส. พระโพธิสัตว์หยั่งลงสู่ความเป็นผู้นอนในครรภ์ เหตุกระท่าความใคร่ใน 
ความเป็นใหญ่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 837 

ส. พระโพธิสัตว์ พึงเข้าถึงนรก พึงเข้าถึงกำเนิดดิรัจฉาน เหตุกระทำ 
ความใคร่ในความเป็นใหญ่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๘๘] ส. พระโพธิสัตว์หยั่งลงสู่ความเป็นผู้นอนในครรภ์ เหตุกระทำความใคร่ใน 
ความเป็นใหญ่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโพธิสัตว์มีฤทธ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระโพธิสัตว์มีฤทธิ ๙ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. พระโพธิสัตว์ได้อบรมอิทธิบาทคือฉันทะหรือ ฯลฯ ได้อบรมอิทธิบาท 
คือวิริยะ ฯลฯ อิทธิบาทคือจิตตะ ฯลฯ อิทธิบาทคือริมังสา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. พระโพธิสัตว์หยั่งลงสู่ความเป็นผู้นอนในครรภ์เหตุกระทำความใคร , 

ในความเป็นใหญ่ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. กำว่า พระโพธิสัตว์หยั่งลงสู่ความเป็นผู้นอนในครรภ์ เหตุกระทำความ 
ใคร่ในความเป็นใหญ่ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง หรือ? 

ป. ไม่มี 

ส. หากว่า คำว่า พระโพธิสัตว์ หยั่งลงสู่ความเป็นผู้นอนในครรภ์ เหตุ 
กระทำความใคร่ในความเป็นใหญ่ ดังนี้ไม่เป็นสูตรมีอยู่จริง ก็ต้อง 
ไม , กล่าวว่า พระโพธิสัตว์หยั่งลงสู่ความเป็นผู้นอนในครรภ์ เหตุกระทำ 
ความใคร่ในความเป็นใหญ่ 

[๑๘๘๙] ส. พระโพธิสัตว์ได้ทำทุกกรกิริยา เหตุกระทำความใคร่ในความเป็นใหญ่ 
หรือ? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 838 


ป. ลูกแล้ว 

ส. พระโพธิสัตว์กลับมาสู่ความเห็นว่า โลกเที่ยง กลับมาสู่ความเห็นว่า 
โลกไม่เที่ยง ว่าโลกมีที่สุด ฯลฯ ว่าโลกไม่มีที่สุด ว่าชีพอันนั้นสรีระ 
ก็อันนั้น ว่าชีพเป็นอื่นสรีระก็เป็นอื่น ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่มรณะย่อม 
เกิดอีก ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่มรณะย่อมไม่เกิดอีก ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ 
มรณะเกิดอีกก็มี ไม่เกิดอีกก็มี ฯลฯ ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่มรณะเกิดอีก 
ก็ไม , ใช่ ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ ดังนี้ เหตุกระทำความใคร่ในความเป็นใหญ่ 
หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

[๑๘๙๐] ส. พระโพธิสัตว์ไต้ทำทุกกรกิริยา เหตุกระทำความใคร่ในความเป็นใหญ่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คำว่า พระโพธิสัตว์ ได้ทำทุกกรกิริยา เหตุกระทำความใคร่ในความ 
ใหญ่ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง หรือ? 

ป. ไม่มี 

ส. หากว่า คำว่า พระโพธิสัตว์ ได้ทำทุกกรกิริยา เหตุกระทำความใคร่ใน 
ความเป็นใหญ่ ไม่เป็นสูตรมีอยู่จริง ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระโพธิสัตว์ 
ได้ทำทุกกรกิริยา เหตุกระทำความใคร่ในความเป็นใหญ่ 
[๑๘๙๑] ส. พระโพธิสัตว์ได้ทำความเพียรอย่างอื่นอีก อุทิศศาสดาอื่น เหตุกระทำ 
ความใคร่ในความเป็นใหญ่ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. พระโพธิสัตว์กลับมาสู่ความเห็นว่า โลกเที่ยง ฯลฯ ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ 
มรณะเกิดอีกก็ไม , ใช่ ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ ดังนี้ เหตุกระทำความใคร่ใน 
ความเป็นใหญ่ หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 839 

ส. พระโพธิสัตว์ อุทิศศาสดาอื่น เหตุกระทำความใคร่ในความเป็นใหญ่ 
หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. คำว่า พระโพธิสัตว์อุทิศศาสดาอื่น เหตุกระทำความใคร่ในความเป็น 
ใหญ่ ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริง หรือ? 

ป. ไม่มี 

ส. หากว่า คำว่า พระโพธิสัตว์อุทิศศาสดาอื่น เหตุกระทำความใคร่ในความ 
เป็นใหญ่ ดังนี้ไม่เป็นสูตรมีอยู่จริง ก็ต้องไม่กล่าวว่า พระโพธิสัตว์ 
อุทิศศาสดาอื่น เหตุกระทำความใคร่ในความเป็นใหญ่ 
อิสสริยกามการิกากถา จบ. 


ราคปฏิรูปกาทิกถา 

[๑๘๙๒] สกวาที ธรรมมิใช่ราคะ แต่เทียบด้วยราคะ มีอยู่หรือ? 

ปรวาที ถูกแล้ว 

ส. ธรรมมิใช่ผัสสะ แต่เทียบด้วยผัสสะ มีอยู่หรือ ธรรมมิใช่เวทนา แต่ 
เทียบด้วยเวทนา มีอยู่หรือ ธรรมมิใช่สัญญา แต่เทียบด้วยสัญญา มีอยู่ 
หรือ ธรรมมิใช่เจตนา แต่เทียบด้วยเจตนามีอยู่หรือ ธรรมมิใช่จิต แต่ 
เทียบด้วยชิตมีอยู่หรือ ธรรมมิใช่ศรัทธาแต่เทียบด้วยศรัทธามีอยู่หรือ 
ธรรมมิใช่วิริยะแต่เทียบด้วยวิริยะมีอยู่หรือ ธรรมมิใช่สติแต่เทียบด้วย 
สดึมีอยู่หรือ ธรรมมิใช่สมาธิแต่เทียบด้วยสมาธิมีอยู่หรือ ธรรมมิใช่ 
ป้ญญาแต่เทียบด้วยปัญญา มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. ธรรมมิใช่โทสะแต่เทียบด้วยโทสะมีอยู่หรือ ธรรมมิใช่โมหะแต่เทียบด้วย 
โมหะมีอยู่หรือ ธรรมมิใช่กิเลส แต่เทียบด้วยกิเลสมีอยู่หรือ? 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 840 


ป. ลูกแล้ว 

ส. ธรรมมิใช่ผัสสะ แต่เทียบด้วยผัสสะ มีอยู่หรือ ฯลฯ ธรรมมิใช่ 
ปัญญา แต่เทียบด้วยปัญญา มีอยู่หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
รากปฏิรูปกาทิกถา จบ. 


อปรินิปผันนกถา 

[๑๘๙๓] สกวาที รูปเป็นอปรินึปผันนะ หรือ 

ปรวาที ลูกแล้ว 

ส. รูปมิใช่ของไม , เที่ยง มิใช่สังขตะ มิใช่ธรรมชาติที่อิงอาศัยเกิดขึ้น มิใช่ 
ธรรมชาติมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มิใช่ธรรมชาติที่มีความเสื่อมไปเป็น 
ธรรมดา มิใช่ธรรมชาติที่มีความคลายไปเป็นธรรมดา มิใช่ธรรมชาติที่มี 
ความดับไปเป็นธรรมดา มิใช่ธรรมชาติที่มีความแปรไปเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. รูปเป็นของไม่เที่ยง เป็นสังขตะ อิงอาศัยเกิดขึ้น มีความเสื่อมไปเป็น 
ธรรมดา มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความ 
ดับไปเป็นธรรมดา มีความแปรไปเป็นธรรมดา มิใช่หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 

ส. หากว่า รูปเป็นของไม , เที่ยง เป็นสังขตะ ฯลฯ มีความแปรไปเป็น 
ธรรมดา ก็ต้องไม , กล่าวว่า รูปเป็นอปรินิปผันนะ ดังนี้ 
[๑๘๙๔] ส. ทุกข์เท่านั้น เป็นปรินึปผันนะ หรือ? 

ป. ลูกแล้ว 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 841 

ส. สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์ (และ) รูปก็ไม่ 
เที่ยง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์ (และ) 

รูปก็ไม่เที่ยง ก็ต้องไม่กล่าวว่า ทุกข์เท่านั้นเป็นปรินิปผันนะ 
[๑๘๙๕] ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา สังขาร วิญญาณ ฯลฯ จักขายตนะ ฯลฯ 
ธ'มมายตนะ ฯลฯ จักขุธาตุ ฯลฯ ธัมมธาตุ ฯลฯ จักขุนทรีย์ ฯลฯ 
[๑๘๙๖] ส. อัญญาตารินทรีย์ เป็นอปรินิปผันนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. อัญญาตารินทรีย์ มิใช่ธรรมชาติที่ไม่เที่ยง ฯลฯ มิใช่ธรรมชาติที่มีความ 
แปรไปเป็นธรรมดา หรือ? 

ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 

ส. อัญญาตารินทรีย์ เป็นธรรมชาติไม่เที่ยง เป็นสังขตะ ฯลฯ มีความแปร 
ไปเป็นธรรมดา มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. หากว่า อัญญาตารินทรีย์เป็นธรรมชาติไม่เที่ยง เป็นสังขตะ อิงอาศัย 
เกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความ 
คลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา มีความแปรไปเป็น 
ธรรมดา ก็ต้องไม , กล่าวว่า สัญญาตารินทรีย์ เป็นอปรินิปผันนะ 
[๑๘๙๗] ส. ทุกข์เท่านั้น เป็นปรินิปผันนะ หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 

ส. สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์ (และ) สัญญา 
ตาวินทรีย์ก็ไม่เที่ยง มิใช่หรือ? 

ป. ถูกแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์ - หน้าที่ 842 

ส. หากว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์ (และ) 
อัญญาตาวินทรีย์ก็ไม่เที่ยง ก็ต้องไม่กล่าวว่า ทุกข์เท่านั้นเป็นปรินิปผันนะ 
อปรินิปผันนกถา จบ 
วรรคที่ ๒๓ จบ 
ขุททกปัณณาสก์ จบ 


อุทาน 

มหา นิยาโม อนุสยา นึคฺคโห ขุทฺทกปณฺจมา 

ปรปปฺปวาทมทุทนา สุตฺตมูลสมาหิตา 

อุชุ'โชตนา สตฺถุสมเย กถาวตฺถุปฺปกรเณ 

กถาวัตถุปกรณ์ มี ๕ ปัณณาสก์ คือ 

(๑) มหาปัณณาสก์ 

(๒) นิยามปัณณาสก์ 

(๓) อนุสยปัณณาสก์ 

(๔) นิคคหปัณณาสก์ 

(๕) ขุททกปัณณาสก์ 

อันพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระทำพระสูตรให้เป็นมูลตั้งไว้ให้เป็นเครื่องยํ่ายี 
ปรับปวาท พรุ่งโพรงอยู่ในพระพุทธศาสนา 
กถาวัตถุปกรณ์ ๓๕ ภาณวาร จบ 





